SWAHILI 


BASIC COURSE 


SECOND EDITION 


MI KAWI 
y WI) wa 
“ZA LI AM kwi) 


This work was compiled and pub- 

lished with the support of the Office 

of Education, Department of Health, 

Education and Welfare, United States 
of America. 


E. W. STEVICK J. G. MLELA F. N. NJENGA 


FOREIGN SERVICE INSTITUTE 


WASHINGTON, D.C. 


1968 


DE PARTMENT O FF S TA TE 


SWAHILI 
ah —————. 


FOREIGN SERVICE INSTITUTE 
BASIC COURSE SERIES 
Edited by 
CARLETON T. HODGE 


For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington 25, D.U. - Price $3.00 


ii 


BASIC COURSE 


PREFACE 


This test is a part of the Foreign Service Institute's program in the preparation of 
teaching materials for certain ofthe most important languages of Sub-Saharan Africa. lt has 
been produced under an agreement with the Office of Fducation, Department of Health, £ du- 
cation and Welfare, under the National Defense Fducation Act. The course is intended for 
general use by speakers of English of many occupational backgrounds who are living or 
ezpect to liwe in the areas were Swahili is used. 


The Swahili sentences 1n this course were provided by F, JJ. Kazi and Johannes 6. 
Mlela of Tanganyika, and by Frederick A Njenga of Kenya. lI be linguist 1n charge uas 
Farl BW. Stevick, Coordinator of the Special African Language Program. Amicet Nkuabi and 
Daudi Ballali of Tanganyika, and John Ngumbi of Kenya assisted in the teaching and 
checked the original version of the manuscript. The orginal was also sent for verification 
to United States Foreign Service posts 1n Swahili-speaking areas, and Unit 1 - 80 were 
kindly checked by a representatwe of the East African Swahili Committee. 


Suggestions from all the above mentioned sources have been used in the preparation 
of the present edition. Where there appeared to be clear disagreement among two or more 
crutics of the orginal draft, the alternatwe wordings have usually been indicated in the 
tert. The Foreign Service Institute, while gratefully acknowledging the generous help of 
the many readers of the earlier version, takes full responsibility for the present edition, 


The recordings uhich accompany the tezt uere made in the Foreign Service Institute 
Language Laboratory, under the supervision of Gabriel Cordova. 


Ndiuji 


7” Howard E. Sollenberger, Dean 
School of Language and Area Studies 
Foreign Service Institute 
Department of State 


iii 


SWAHILI 
2. 


PREFACE TO THE SECOND EDITION 


The second edition incorporates certain changes and local corrections 
suggested by James L. Brain of Syracuse University and the State Univer- 
sity of New York, New Paltz, who was at one time official ezaminer in 
Swahili for Tanganyika; by Margaret Bryan of the School of Oriental and 
African Studies, University of London; and by Frederick K. Kamoga, 
Instructor in Swahili at Makerere University. The changes have not been 
numerous enough to reguire preparation of a new set of tapes to replace 
those that accompanied the original edition. 


The Institute wishes to thank these three ezperts for their help. Time 
unfortunately has not permitted some of the more fundamental changes 
which the authors recognize to be desirable. 


The corrections were typed by Donna Kowalski and checked by Daria 


IAA WI 


Earl W. Stevick 


Pana. 


iv 


BASIC GOURSE 


Tntroguction 


develop ability in understanding and speaking everyday Swahili of a standard 
varietyo 0n the basis of well—established speech habits, he can then go on 
with relatively high efficiency to the further skills of reading and writing. 

The course is designed for use in any of three general types of study 
situation; (1) a full-time language program of thirty or more hours per 
week, (2) a language program in which one OT more part-time students attend 
class for three to sik hours per week, and (3) (much the least desirable) 
individual study in the absence of any speaker of the language, 

In any of these situations, the class should be guided in such a way that 
it concentrates on one small task ata time, For this reason, the 150 units 
of the course are comparatively short. Each unit is in turn divided into a 
brief dialogue (with notes) and a series of short erercises. The dialogues 
and erercises are further broken up into individual lines. In most of the 
eKercises, there is a further division into two or three colums. The word 
or phrase at the left is called the !cue.! The sentence in the nezt column 
is the 'desired response! to that cue., In those erercises having a third 
column in Swahili, the sentence in the second column is intended to serve as 
a secondary cue, and the corresponding sentence in the third column is the 
desired response to it. 

In teaching with these materials, it is suggested that the instructor 
emphasize the following activities: 

With dialogues: 

10 Individual and group repetition of the dialogue line- 
by-line, immediately after the instructor. Books should 
be closed at first, so that the students may become 
accustomed to depending on their ears. The instructor 
may correct errors by repeating the mispronounced word 


as it should have been said. 


SWAHILI 


2.06 When the students are able to repeat the lines 
of the dialogue correctly, they should open their 
books. The instructor reads the dialogue and the 
class repeats, line-by-line, at the same time 
following with their eyes the printed words. 

3e After going through the dialogue two or three 
times in this way, students should take turns 
reading aloud. 

Le Finally, students should close their books, and 
practice assuming one of the roles in the dialogue 
until they are able to do it from memory——without 
mistakes. 

With ekercises: 

1e Students repeat after the instructor the 'desired 
response' sentences of the ekercise. 

2.0 The instructor gives only the 'cue! for each line, 
Individua) students give the desired responses. 

It should be noted that very little English is needed in any of these 
activities. In fact, the instructor or the student who finds that more than 
207. of the words he uses in class are in English, may be sure that he is 
proceeding with less than makimum efficiency. 

For individual study, tape recordings of the dialogues and the ezercises 
are available, It is also suggested that while practicing the ekercises, the 
student make use of a notched card which can be slid down the page as he goes 
along. As soon as he has given his 0wn response to a particular cue word or 
phrase, he slides the card down to reveal the answer, thus receiving immediate 
confirmation or correction of his own reply. At the same time, the nert cue 
WOrd Or phrase appears in the notch: 


kahawa Kahawa inatosha. 
chai 


| | (cf. Unit 17, 


Ekercise 2B.o) 


BASIC GOURSHE 


Rate of progress and total achievement, then, should be measured in terms 


of answers given to the following guestions: 
Concerning each dialogue: 


Level 1. Can the student repeat the dialogue accurately, line- 
by-line, after the instructor, with book closed? 


Level 2. Can the student read the dialogue aloud independently 
of the instructor, with ekcellent pronunciation and 


intonation? 


Level 3. Can the student take any r role in the dialogue, without 


Concerning each ekercise: 


Level 1. Can the student repeat the Swahili sentences of the 


dialogue accurately, line-by-line, after the instructor? 


Level 2. Can the student give the Swahili sentence after hearing 
the Swahili cue word, or the English translation, with 
his book closed? 


10 When you speak to a student, look directly at him, and insist that 
he speak directly to you when he replies. 

2. Don't spend too long with one student; if a student continues to 
make the same mistake after three or four tries, go on to another student, 
Later, come back to the student who made the error. 

3e The students should learn to understand and speak Swahili at a normaj 
rate of speed. For this reason, do not speak to them more slowly or clearly 
than the slowest and clearest style in which you might speak with another 
speaker of Swahili, 

ke The students' books should be closed about 8Bo”/. of the time in class. 

Se Don't try to ezplain how the language works: teach the language, not 


the grammare 


vii 


SWAHILI 


6. Emphasize: 


hearing and understanding before repetition, 


The Pronunciation of Swahili 


The pronunciation of Swahili varies slightly from one geographical area 
to another. In addition, since most speakers of Swahili have learned it after 
first learning some other language, there are noticeable discrepancies among 
the speech of persons with different national or tribal backgrounds., The 
following notes do not attempt to set forth any of these variations but only 
to indicate those points which are essential to an intelligible and widely 
acceptable pronunciation of the language. 


The standard treatment of this subject is A. N. Tucker and E. 0. Ashton, 


Vowels., There are five vowels,. 


UA EA 


Letter Description Eramples 
a When stressed, similar to a in 
father, or 29 in (American English) basi 'only' 


odd., Technically: a low central 
unrounded vowel. 


kitabu 'book! 


When unstressed, between a of 

father and u of up. 

Technically: a slightly raised kusoma 'to need' 
low central unrounded vowel. 

Speakers of English must still 


take care not to 'reduce! the 


birika 'water vessel! 


guality of unstressed /a/ as 


viii 


BASIC COURSE 
WA AA 


much as they would in English. 


e Similar to e in bet. 


Technically: a lazr lower-<mid 

front vowel. Other varieties 

of this sound have been reported kuleta !to bring! 
in certain environments, but kuianza 6 butidi 
those allophones are absent 

from the speech of the two embe 'mango' 
speakers who served as principal 


sources for this investigation. 


i Roughly similar to the vowel 

of English eat, 
Technically: a high front MABA WA 
unrounded vowel, unglided, and rafiki 'friend' 
less tense than its nearest 


English counterpart. 


o Between the vowels of English 
boat and bought. mtoto 'child' 


Technically: a laz, lower-mid, ng'ombe 'oz' 


back rounded vowel, unglided. 
u Reminiscent of the vowel of 
English too, but lying somewhere 
between that vowel and the vowel bure 'free' 
of took. kuruhusu 'to permit! 
Technically, a slightly lowered 


high-back rounded vowel, unglided. 


Consonants 


CA AAA AA AA 


b, d, Jj, 8 These sounds may be pronounced 


as in English bow, dough, Joe, go respectively. 


iz 


Ps ts Ch, 


ms; n 


ng' 


SWAHILI 


Technically: Bilabial, alveolar, 
palatal, and velar voiced stops. 
When not in combination with a 
nasal consonant, these sounds are 
pronounced implosively by most 
speakers. The sound represented 
by the letter j has little or no 
affrication. 


These sounds may be pronounced as 


keys respectively. 

Technically: Bilabial, alvealar, 
palatal, and velar unvoiced stops. 
The palatal stop has strong affrica- 
tion.e The degree of aspiration 
associated with these sounds varies. 
None of the speakers consulted in 
the preparation of this course has 

a contrast of aspirated VS. unaspire 


ated unvoiced stops, however. 


These sounds may be pronounced as 

in English. 

Technically: There is no notice 
able difference between these sounds 
and the corresponding nasal sounds 


of English. 


This sound is pronounced like ng in 
English singo But in English, this 
sound never Occurs at the beginning 
of a word, while in Swahili it may 
occur there. 

Technically: A dorso-velar nasal 


resonanto Before vowels this sound 


baba 'father' 
dada 'sister' 
jambo 'matter' 


gogo 'Jlag' 


panga 'large knife' 
tisa '9g! 
chache 'few' 


kaka 'elder brother' 


mama 'married woman' 


nene 'fat' 


ng'ombe !or! 


ngozi 'leather' 


BASIC COURSE 
AA AA AA AA 


is spelled ng', but before 
other consonants, it is spelled 


ny As in Spanish cafion, 
Portuguese nenhun, nyumba 'house'! 
French gagner. 
Technicaily: A palatal 


nasal.o 


nchi 'land, country! 
Nje 'outside' 


Before vowels, this sound 
is spelled ny, but before 
other consonants, it is 


spelled n. 


th, dh These sounds are like the 
initial sounds of English 
thin and then, respectively. thelathini '3o0! 
Technically: Unvoiced and 
voiced ungrooved dental 


kadhalika 'likewise' 


fricatives. 
3, Z, Like the initial sounds of 
English sue, zoo, respectively. saa 'hour'! 


Technically: Alveolar grooved kuzaa 'to produce offspring' 


unvoiced fricatives. 
sh Like the sound spelled the same 
way in English she, with accompanye shamba 'farm' 
Ingi perounding, kurusha 'to cause to f1y' 
Tecnhnically: An unvoiced 
palatal groovsd fricative, 
(Note the lack of a voiced 


counterpart.) 


nh Like the initial sound of 


English how. kuhama 'to change residence'! 


f,v 


1, Ww, y 


en 


SWAHILI 


Like the initial sounds of 
English fine, vine, respectively. 
Technically: Unvoiced and 


voiced labio-dental fricatives, 


This sound is pronounced like 
the sound written witn the same 
letter in the standard British 
pronunciation of Verye It is 
thus not very different fron the 
sound written tt in the common 
American pronunciation of Wwittye 
Tecnnically: A voiced apico — 


alveolar flap. 


These sounds may be pronounced 


as in English. 


This is the onljy Swahili sound 

that is likely to cause noticeable 
difficulty for speakers of English. 
It is made with the back of the 
tongue against the soft palate, in 
the same position as for English 
'goliy.' For English 'g'!, however, 
the tongue makes momentary contact 
with the soft palate, completely 
cutting off the flow of air. For 
Swahili gh, on the other hand, the 
back of the tongue does not make 
contact all the way across the soft 
palate., Instead, it comes so close 
to it that the flow of air frcm the 


nii 


kuficha 'to hide' 


vivu 'idle' 


kuruka 'to fiy' 


kulala 'to lie dom! 


sawa 'egual' 


haya 'these' 


ghali 'erpensive'! 


gharama 'amount of money! 


BASIC COURSE 


——————————————————————————u—m—u—umumumaumutmtutuaumutaaakmakaaaaama——ua—k———— 


Jungs is constricted., This gives 
Tise to audible turbulence, OT 
'friction.' 

Technically: A voiced dorso- 


velar fricative, 


In some words in which they precede other consonants, the nasal sounds 
may be pronouhced as separate syilables, In these materials, sylilabic nasals 
are indicated by a grave accento This seems to be true for n, ny and ng' only 
when they are at the beginning of a word and when only one vowel comes after 
them in the word. Itis also true of these three nasals that the consonants 
before which they occuTr are those which are formed at the same position of 


articulation as the nasal: 


n fine 'four! 
ny Nchi 'Jand' 
ng' nge 'scorpion' (proncunced ng'ge) 
The sound m, on the other hand, may be syllabic in words of any length: 
mgeni 'stranger' 
mlete 'bring to hiz! 
hamjui 'he doesn't know hiana! 
Syllabic and non-syllabic m contrast with one another in: 
mbovu 'bad' (personal class singular) 
mb6vu 'bad' (N class) 


These are not distinguished from one another in the customary spelling 
of Swahili. 


Stress 


In general, the nert to last syilable of a Swahili word OT parase re 
ceives a stress, which consists of a slight increase in loudnes3, USwjly 
with some increase also in length. In those instances where the stress fan,g 


zili 


SWAHILI 


AA AA AA AA AA AA 


on some Other syllable, its location is indicated in these materials by an 
acute accent: lazima 'necessary.' 

In Swahili, each vowel counts as a sylilable, and in addition, pre-con- 
sonanta! nasals are sometimes syllabic. These facts must be taken into account 


in calculating which syl)lable is the nezt-to-last. Ezamples: 


simletei 'I don't bring to him! 
kukda 'to stay! 
nilimpa '| gave to hin'! 
kumba 'Lo reguest' 
ndimna 
OT afna 'kind, sort' 
hamna 'you don't have! 


KOSA ne ha NA 


In Swahili, there evkist, at least for Some speakers, two distinct prom 
nunciations for a number of pairs of ezpressions which are identical with 
respect to their vowels and consonants. One such pair of erpressions is 
spelled with the letters: 

wafanyaghasia 

One of the pronunciations corresponding to these letters means 'they create a 
disturbance,' while the other means 'rioters.' The most conspicuous difference 
between them is that in the first, the syllable fa is more prominent than it is 
in the second. In neither pronunciation is fa as prominent——as heavily 
stressed——as the syiable si. We may attribute the differing degrees of 
stress 0on fa to the presence or absence of word boundary, writing the two pro- 
nunciations respectively: 

wafanya ghasia "they create a disturbance! 

wafanyaghasia 'rioters' 
In so doing, of course, we have introduced into our inventory of the Swahili 
sound system an entity vwviich might be called word juncture. 

Some linguistr may prefer to do without the word juncture, introducing 
instead an intermediate cegree of stress, which might be called 'secondary.' 
Morpholopg:cal WOrd boundaries (for almost all woras) woula then fall after the 


fire: Syllable following a primary or secondary stress. A strictly phonemic 


Lwa KA Aa AA 


Kiv 


BASIG COURSE 


would be marked ezplicitly. 

The lessons in this book do not employ that kind of transcription. 
Instead, they make use of a pedagogical orthography, which is thought to be 
most suitable for the use of foreign learners of the language. Init, word 
space sets apart units (words) which have been established on a non<phonoe 
logical basis; stress is written only when it does not occur on the nezteto- 
last sylilable of a word which has been established on this basis. 
tne KAA DAYA UAE can afford to do away with the marking of any and 
all stresses. It is important not to confound these three types of graphic 


representation of a language. 


Pitch Phenomena. 


Swahili, unliike other Bantu languages, is not a tone language. That is 
to say, there do not ekist in the language pairs of words which are identical 
in their vowels and consonants, but different in musical pitch patterns and 
in meaning. Swahili does make use of a system of sentence intonation which is 
comparable to the intonation systems of Indo-Buropean languages, although the 
details of Swahili sentence intonation are, of course, peculiar to Swahili. 
This aspect of the language has been discussed in some detail by Mrs. Ashton, 


and will not be described further here, 


Eo O. Ashton, Swahili Grammar (Inclutdinp Intonation) (London: Longmans, 


194 )o 
3 


Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Jnit 
Unit 
Unit 
Jnit 


Unit 
Jnit 


Unit 


Unit 


Unit 


Ka Ka AA WA ai YA 


10 


1" 


12 


SWAHILI 


TABLE OF CONTENTS 


'Routine greeting seguence.,! 
'Midday greetings.'! 
!Routine evening greetings.' 
'Greetings to a lady.! 
!Some variants on the greeting routine.! 
10ne more common variant in Toutine greetings.! 
'Test! 
'Breakfast in the dining room of the hotel.! 
A. Je at the beginning of a yese-no guestion. 
B. The subject prefir slot: ni (1 sg.) vs u (2 sg.) 
C. Tafadhali. 
D. Ni as subject or object prefiz, 
'Breakfast at the hotel, revisited.! 
'!Aramian enters the dining room, in company of his friend 
Beltrano, who speaks no Swahili,! 
A. Subject prefir nm (2 plu.)e 
B. Subject and object prefiz tu (1 plu.)e 
'Aramian brings his children into the dining room between 
meals.,' 
A. Subject prefires with nao 
B. Subject and object prefir wa (3 plu.). 
!0me of the hungry children,! 
A. Subject prefir a (3 Ssgo)o 
B. Object prefir m (3 sgo)e 
'Tuncheon or dinner at the New Africa,! 
A. Negative prefir haw. 
B. Combinations of ha with a-, u- and ni-. 
C. The linking word ao 


zi 


Page 


-a 


Aa. AA WW 


12 
14 


16 


19 


21 


D. 


BASIC COURSE 


Negative present forms, including change of final a 


of affirmative stem to ie 


Unit 14 'Afternoon tea,! 


A. 
Be 


Independent subject pronoun mimi. 
More concerning negative counterparts of the 


Na - tense, 


Unit 15 'Bread and butter with the tea,! 
A, B Concords Various classes of third person subjects. 


Unit 16 'Preparing to buy food at the door.,! 


A. 
Be 
Ce. 


D. 
Es 
F. 
G.e 
Ho 


'Applied! or 'prepositional! stem. 

The N class singular. 

Affirmative vs. negative forms of a verb with vowele 
final root. 

Concord shown in object prefir, N class. 

Object prefir for singular of WA class. 

Concords: N class singular ys. plural. 

Table of animate subject and ebject prefires, 
Titeral meaning of hapana. 


Unit 17 How are the oranges?' 


A. 


Be 
C. 
Do 
E. 


(1) A verb with stem final 1 in the affirmative, 
(2) An ekample of the a-tense. 

Concord ezemplified in possessives., 

Concord ezemplified with certain adjective stems, 
Table of concords encountered in preceding lessons. 
Si as negative of ni. 


Unit 18 'What do we need?! 


4. 
Be 
Ce 


D. 


Concord ekemplified in !objects! of na, 

Details of concord with certain adjective stems. 
N concords with adjective stems beginning ina 
consonant. 

The VI class, 


Unit 19 'Buying at the door.! 


4. 


Use of WA class concords for all nouns denoting 


Kvii 


Page 


27 


31 


35 


LI 


48 


52 


SWAHILI 


————————————-——————————————————————mmU—aua———————— aaa 


living beings. Page 
Be Contrast between mb- and mb. 
Unit 20 'fwWere do you live?! 58 
A. Adjective used, without antecedent, in a noun 
position. 
B. Demonstratives in h- 0. 
Unit 21 (Were is Morogoro from hereg! 63 
A. Polite yeseno replies in Swahili and English. 
Unit 22 'In a village.! 66 
A. Demonstratives in hreV,. 
B. The locative stems -ko, -—po, 
C. Phrases with linking —a used without antecedent,. 
D. Special form of 3 sg. animate subject prefir with 
the locative stems. 
Unit 23 'Where are you going?! 72 
A. The locative suffiz —ni. 
B. ku- as 'lsign of the infinitive., 
C. Use of kw in inflected forms with the stem —enda, 
Unit 24 'Where has Juma gone?! 75 
A. Adjectives which do not take concordial prefires, 
B. Adjective stems preceded by subject prefires. 
C. The me-tense, 
D. Use of kw in inflected forms with the stem -isha. 
Unit 25 'Sone to pay tazes.! 82 
A. —mekwisna plus verb stem. j 
Be The -ja- negative counterpart of the me-tense, 
Unit 26 'Were has Hamisi gone?! 86 
A. Regular formation of applied stems. 
Unit 27 'Who is that3! 91 
A. Use of ku in certain inflected forms of verbs with 
monosyllabic stems. 
Unit 28 TAn introduction.' 94 


A 


A. Bwana used with given names, 


Kviji 


BASIC COURSE 


Unit, 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit, 


Unit 


Unit 


Unit 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


Page 
Be Me-forms of certain verbs translated into English 


with present tense. 
C. Na with personal pronoun stems. 
'Do you mow Mr, OO... 8! 96 
A. Difference between concords used with mji and jini. 
Be Some prepositions. 
C. 'Animate! and !personal! subdivisions of the N class 
of nouns. 
D. Difference between mji and kijiji. 
!Mr. Ochieng.' 101 
A. Special form (mw) of 3 sg. object prefizr before a 
verb stem that begins with a vowel, 
'What kind of work do you dog! 106 
A. Noun plus —a plus infinitive, 
'You!re a farmer, aren't youg! 108 
A. Complete sentence consisting of absolute personal 
pronoun plus noun. 
Bo. Contrast in meaning between panda and —0tesha. 
'What do you do with your crops?! 412 
A. The adjective “ingine as an eguivalent for both 
!'some' and '!other.! 
tItm a cook nowadays.'! ji 115 
A. Complete sentences consisting of first or second 
person Subject prefik plus noun. 
'He!s a day laborer.,! 118 
A. Hu-tense. 
Be '!VIi-animate! nouns. 
C. The word juu. 
'Where were you yesterday?! 123 
A. Li-tense. 
Be Locatives with -ni corresponding to 'at! !to! from! 
depending on the contezt. 


Co Literal traiaslation of saa ngapi? 


Kiy 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Tmit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


37 


38 


39 


Lo 


Li 


ha 


43 


45 


46 


47 


48 


LI 


SWAHILI 


'What is your tribal backgroundg! 
A. Articulation of sh. 
B. Past negative forms with “ku-. 
'Where have you beeng! 
'Do you speak Luo?! 
A. The prefiz ki- in the names of languages. 
'Planning a holiday trip.! 
A. Ta-tense. 
'Getting ready for church.! 
A. Peke y- 
B. Use of ijapokuwa. 
C. Negative of ta-tense, 
D. The mahali class, 
E. "oo “ote, 
'Trouble in the kitchen,' 
A. Subjunctive forms. 
B. Lizima plus subjunctive, 
t#More trouble in the kitchen.! 
A. Neuter stenms. 
B. Afadhali plus subjunctive., 
C. Negative subjunctive with -si-. 
'Bicycle trouble.,' 
A. Some additional pairs of simple and nseuter stenms. 
'Trouble with a pen.'! 
A. An additional pair of simple and neuter stems. 
B. —lJazimu plus subjunctive or infinitive, 
'I!ve lost a letter.! 
A. Causative stems. 
'Broken dishes.! ' 
'Lighting the lamp.' 
A. Imperative of one verb, followed by subjunctive 
of a second, 
'Lighting the lamp.' 


147 


153 


158 


163 


167 


1717 


176 


181 


196 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Tnit 


Unit 


50 


51 


52 


53 


5L 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


BASIC COURSE 


'Itm not hungry.' 
A. The phrase sasa hivi. 
'What grade are you in?! 
A. Juu with no possessive following it. 
Bo First and second person subject prefires used with 
locative stems. 
'If you don?!t drink too mch...! 
A. The distal demonstratives (-Lle). 
Be The ki-tense. 
'Juma hurt his leg.! 
Ao Passive stems. 
Bo Passive stems formed on roots which contain vowel8. 
C. Difference in meaning between -umwa and umia, 
D. The reflerive prefiz -ji-. 
'Where have you been recently?! 
A. Huko With names of places, 
Be Verb phrases in which the first verb is wao 
'How!s the family?3' 
A. Numerals which take concordial prefires. 
Be Stating the ages3 of persons. 
'When are you coming to see us23! 
A. The days of the week, 
Be The noun baada, 
'Where will you go after your leaveg! 
A. Statements in indirect discourse, 
'Why didn't you came to see us?' 
A. Concordial agreement inwlving mimeral phrases. 
'Is your wife feeling better?! 
A. —-po- as an eguivalent for '!when.! 
'The children have coughs.' 
A. —-faa with limpersonal prefizr.! 
Be The phrase pa pole. 
'I don't feel too well,' 


Ki 


Page 
190 


195 


199 


204 


210 


214 


218 


223 


227 


230 


234 


24 


Unit 62 


Tnit 63 


Unit 64 


Unit 65 


Unit 66 


Unit 67 


Unit 68 


Unit 69 


Unit 70 


Unit 71 


Unit 72 


Unit 73 


Unit 74 


SWAHILI 


'You! ve hurt your finger)! 


Ao 
!Late 
A. 
B. 


Grammatical subject vs. logical subject. 


to class.! 


Plural imperative.,! 


Kitako. 


'Classroom TtToutine,! 


A. 


t'A letter from a student abroad.! 


A. 
Be 


!My parents are going to night school.! 
'What is it like at night schoolg! 


A. 


'Wat about the fees?! 


A. 


'A shortage of professional people.,! 


A. 


The prefik ka. with subjunctives., 
The prefir -ka- with indicatives,. 

Relative counterparts of the na and 
Relative counterparts of forms with the stem nam, 


Relative counterparts of the a-tenss. 


'A day off.! 


'Let!s visit the farm.! 


A. 
Be 


'The farm needs rain and fertilizer,! 
The MU, KU and PA locative concords. 
"Should 1 get a crop loan?! 


As 


Ao 


Be 
Ce. 


D. 


Farm 
As 


Further erample of the meaning of —ka-. 


Hivi 'about!, 


Relative affikes in agreement with the objects of 


VeTbs. 


Ndi- plus relative affik., 


Combination of the constructions described in 


Notes A and B. 


Concords of VI (plu.) class in erpression of 


manner.e 


implements.! 


Locative concord plus possessive stem, with no 


antecedent., 


-.- 


ii 


Page 
247 


250 


254 


258 


263 


267 


272 


276 


280 


286 


290 


294 


299 


Unit 
Unit 


Unit 


Unit 
Unit 


Tnit 


Unit 


Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 


Unit 


Tnit 
Unit 


75 
76 


77 


78 
79 


80 


81 


82 
83 
8BL 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


91 


92 
93 


BASIC COURSE 


Be. The spelling of -ki(i)sha. 
'Times for planting and weeding.! 
Boy or Girlg! 

A. Wala between negatives,. 


'Prenatal care,! 


A. Seguence of verbs joined by na, 
tPost—natal care,' (cont'!d from Unit 77) 


!'When are you getting marriedg! 


A. Relative future forms with “taka, 


Be Two verbs that are followed by subjimctive forms. 


'Come along to the weddingi'!' 


A. Relative phrases with amba—. 


Be Object affir(es) for second person plural. 


'Getting into tom from the airport.! 
A. The stem “enye. 
'A trip to Tanga.! 
'dow much is the basketg! 
'Settling on a price.'! (continued) 
'Settling on a price.! (concluded) 
'Buying trousers,.! 
'Settling the price of the trousers.! 
twhere is the consulate?! 
'Where is the consulate?! (concluded) 
'Slothes for the laundryman,' 
As Abstract nouns of the VU class, 
Be. U class singulars, 


'Doing the wash.! 


A. Relative counterparts of the amtense, 


'A goodelooking unifor.! 
'Making a bed,! 
A. A verb with two odsjects. 
Be —uliza plus subjunctive, 


C. —lJiasa verb stem, 


Kiji 


311 


314 
317 


321 


331 


335 
338 


3LI 

34 
347 
350 
354 
356 
357 


365 


369 
372 


Tnit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Unit 


Inmit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 


Unit 
Unit 


Tmit 


94 


95 


96 


97 


98 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 
106 
107 
108 


109 


110 


111 


112 


SWAHILI 


'The mosauito net.! 

A. Pa asa subject prefir, 
'A guest is coming for dinmerj! 

A. Concord with a noun having the prefir ku. 
At the table.! 

A. Concord with two or more nounse 

Be “ake with an inanimate plural antecedent, 
'Washing dishes.,'! 

A. The subjunctive with ilio 
'Caring for the lawn.'! 

A. The reciprocal suffir., 
t'Trials of a baby-sitter.' 

A. The verb -ruhusu with infinitive or subjunctive, 
'Trials of a babyesitter.! (continued) 
'Riding a bicycle on the streets.'! 

A. 'Nert' and 'Jast! with units of time. 
'Conditiocons of employment,' 

'Conditions of employment.! (continued) 

A. The stem "ote !all.! 
tRearranging the furniture.,! 

A. Negative relative present verbs. 

B. The !reversive! suffik, 
t'Planmning a trip by car,! 

'Planning a trip by car.' (continued) 
!In a shoe store,! 
'In a shoe store.! (continued) 
!1In a shoe stare.! (continued) 
A. The negative word wala, 
!I live in th2 country.! 
'I live in the country.! (continued) 
A. Further eramples of pa concords, 
Be The verb prefir -nga-. 


'You!d better not go hunting without a license,! 


Kkiv 


383 


387 


391 


451 


Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Jnit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Tnit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 


113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
1iLoe 
1L1 

1b2 
143 
144 
145 


BASIC COURSE 


Page 


'"Tou!d better not go hunting without a license.,! (continued) 454 


ufime to get upo! 

'Time to get up.! (continued) 

'Time to get up.! (continued) 

'Where does the highway go?! 

'Footpaths can be dangerous.! 

'Footpaths can be dangerous." (continued) 
'Footpaths can be dangerous.! (continued) 
'Fetching water.! 

'Planning a hunting erpedition.! 

May I go along?! 

tHuntingo' 

'Hunting.'! (continued) 

'Hospitali za nmjini.,' 

t#Hospitali za mjini.' (continued) 
Hospitali za mjini.,' (continued) 

'Juzaji wa vyakula sokoni.! 

'Uuzaji wa vyakula sokoni.,' (continued) 
'Uuzaji wa vyakula sokoni.! (continued) 
'Juzaji wa vyakula sokoni.'! (continued) 
'Uuzaji wa vyakula sokoni.'! (continued) 


'Mabadiliko mjini Dar es Salaam.! 


'Mabadiliko mjini Dar es Salaamo! (continued) 
tMabadiliko mjini Dar es Salaamo! (continued) 
i1Mabadiliko mjini Dar es Salaamo! (continued) 
t'Mabadiliko mjini Dar es Salaam.e! (continued) 


'Duka la nguo.! 

Duka la nguo.! (continued) 
Duka la nguo.'! (continued) 
'Duka la nguo.! (continued) 
'Duka la nguo.'! (continued) 
'Watu wazima na maendeleo.,! 


Watu wazima na maendeleo.! (continued) 


457 
460 
464 
468 
L71 
475 
478 
482 
L85 
489 
493 
497 
504 
505 
506 
507 


Unit 146 
Unit 147 
Unit 148 
Unit 149 
Unit 150 
Glossary 


SWAHILI 


'Watu wazima na maendeleo.,! (continued) 
'Watu wazima na maendeleo.,' (continued) 
'Safari ya kwenda bara,'! 

'Safari ya kwenda bara,' (continued) 
'Safari ya kwenda bara.,! (continued) 


Page 
529 
531 
532 
534 
536 
538 


10 Basic Dialogue. 


jambo (MA) 
bwana 


Hujambo, bwana. 


Sijambo. 
habari (N) 
a 
asubuhi (N) 


Habari za asubuhi? 


Or 


Habari nzuri. 


BASIC COURSE 


ia 


Routine grseseting seguence. 
Mutisya 
matter, affair 
master, sir, Mr. 
Hello| (said to a man) 


Sangal 


Hello) (reply to the above) 
news 
of 
morning 


How are you this morning? 


Mutisya 
good 
Fine. (!good') 
Fine. (!good news') 
Notes 


A. This is an ezchange of greetings between two men between the hours 


of daybreak and noon. 


Kenya. 


Mr. Mutisya is a member of the Wakamba tribe, of 


Sangai is a member of the Wabondei tribe, of Tanganyika. 


B. Note that the first sound of jambo is not guite the same as the 


usual English pronunciation of the first consonant in Jim. 


UNITY 


UNIT 41 SWAHILI 


C. Note that in each word it is the nezt-to-last sylilable that is 
accented. For that reason, we Will not need to mark accented syllables 
in Swahili erkcept in the very few words which violate the rule. 

D. The symbols (MA) and (N) which follow certain words in the build- 


up8 Will be ezkplained in Unit 15. 


BASIC COURSE UNIT 2 


10 Basic Dialogue. Mdday greetings. 


sangai 
hujambo you have no affair/trouble? 
Hujambo, bwana. Hello| (said to a man) 
Mutisya 
sijambo I have no affair/trouble 
Sijambo. (reply to Hujambo.) 
mchana daytime 
Habari za mchana? How are you today? 
Sangai 
Nzuri, Fine, 
Notes 


A. Greeting at any time of day may begin either with jambo or with 


hujambo. The replies to sach are as shown in Units 1 and 2. Jambo is an 


light, but particularly in the middle part of the day. 


UNIT 3 SWAHILI 


1.0 Basic Dialogue. Routine esvening greetings. 


Sangai 
Jambo, bwana. Hello (sir) 3 
Mirambo 
Jambo, bwana. Hello (sir) | 
usiku (U) night (starts about 7 p.m.) 
Habari za jioni? How are you this evening? 
or 
Habari za usiku? 
Sangai 
Habari nzuri. Fine! 
Notes 


ka. These simple perfunctory greetings (Units 1-7) are those which 
would be used by people who see each other almost every day. 

B. Be sure you have not been proncuncing the last a in bwana and 
the first a in habari, like the last vowel sound in English sofa or the 
first in English above. The guality of both vowels in bwana and the 
first two vowels in habari should be practically identical. Speakers 
oi English ..re particularly likely to 'reduce' such vowels when they 
are in unstressed syljlables, 

C. Mr. Mirambo is a member of the Nyamwezi tribe (Western 


Tanganyika). 


BASIC COURSE UNIT 4 


Unit L 


10 Basic Dialogue. Greetings to a lady. 


Hamisi 
mama mother 
Hujambo, mama. Hello (ma'am)i 
Mrs. Mirambo 
Sijambo, (reply to Hujambo) 
Habari za asubuhi? How are you this morning? 
Hamisi 
Nzuri. Fine| 
Notes 


A. Some people may use bibi 'lady' in place of mama in the above 
ekchange. Many people use mama as the polite form of address to any grown 


woman. Bibi is used in the espression Bwana na Bibi Smith 'Mr. and Mrs. 


Ka DIS AA Aa 


Smith', and in some other circumstances. 


UNIT 5 SWAHILI 


1. Basic Dialogue, Some variants on the greeting routine. 


Hiram 
Jambo, bwana. Hello (sir)t 

Ssangai 
Sijambo. (another reply to jambo) 
Habari za mchana? How are you today? 


("News of daytime?' ) 


Mirambo 
“jema good 
Njema. Fine. (!good' ) 
or ; 
Habari njema. Fine. (!good news') 
Notes 


A. The new ez<pressions in this ekchange are interchangeable with their 
counterparts in the preceding units. In some parts of East Africa, the 
word nzuri is preferred to njema in these contezts. 


BASIC COURSE UNIT 6 


Unit 6 


10 Basic Dialogue. One more common variant in routine greetings. 


Sangai 
Hujambo, bwana. Hellol 
Mirambo 
sana very much 
Sijambo sana. (Another reply) 
gani? what kind of? 
Habari gani? How are you? (!What kind of news3') 
Sangai 
Habari njema. Fine, 
Notes 


A. The guestions in Units 5 and 6 may be combined to give: 
Habari gani za mchana? ("What kind of news of daytime?') 
The answer of course remains the same. 


UNIT 7 SWAHILI 


Test. Listen to the following dialogues. After each, summarize it by 


specifying the ser of the person spoken to, and the time of day or night. 


Hujambo, bwana. Hujambo, bwana. 
Sijambo. Sijambo bwana. 

Habari za mchana? Habari gani za asubuhi? 
Nzuri. Nzuri, bwana. 

Hujambo, mami, iujambo, bwana. 
Sijambo, bwana. Sijambo. 

Habari za asubuhi? Habari za usiku? 
Njema. Habari njema. 


BASIC COURSE UNIT 8 


Unit 8 


10 Basic Dialogue. Breakfast in the dining room of the hotel, 


Waiter 
je Welli/tell me) (used here to 
introduce the yes-no guestion) 
taka to want 
unataka you wani 
chakula (VI) food 
(Je,) unataka chakula” Would you like (some) £f00d? 


Aramian (an American) 


ndiyo that is it 
Ndiyo, bwana. Yes, please. 
kuna there is 
gani? what kind? 
Kuna chakula gani? What kind of food is there? 
Waiter 
tunda (MA) a piece of fruit 
matunda fruit 
na and 
uji KU) thin porridge/gruel 
yai (MA) ge 
mayai eggs 
Kuna matunda, na uji na mayai. There is fruit, gruel, and eggs. 


UNIT 8 SWAHILI 


Aramian 
tafadhali please 
-letea to bring for/to 
niletee bring me 
Tafadhali, niletee mayai. Please bring me (some) eggs. 
Notes 


A. Je at the beginning of a yeseno guestion. 

The word je is used at the beginning ot a guestion to focus the hearer's 
attention. In this way it is somewhal comparable to English Say! Je is not 
necessary in yes-no guest.ons, but would not be likely to be used by an 'in- 
ferior' to a 'superior' as in the dialog for this unit. 

B. The subject prefiz slot: ni (1 sg.) vs. u (2 sg.). 

Compare the forms: 


unataka 'you want' 
ninataka 'I want! 


The syllables u- and ni- are 'subject prefirkes' partly corresponding to the 
English subject pronouns you (sg.) and I. 


KA AA 


the latter is used in Swahili less often than please is used in English. 
D. Ni as subject or object prefir. 
Compare the forms: 


ninataka 'I want! 
niletee 'bring me' 


In both forms, the syllable ni- is a first person singular prefir standing 
for IT or me. In the form which ends with —e it stands for the object (me). 


E. The forms kipo or kiko are used in some parts of Bast Africa where 
in this dialogue we have used kuna. 


20 Substitutions in single sentences. 


uji 


chakula 


BASIC COURSE 


Je, unataka chakula? 
Je, unataka mayai? 
Je, unataka matunda? 


Je, unataka chakula? 


Tafadhali, niletee . 


Tafadhali, niletee mayai. 
Tafadhali, niletee matunda, 
Tafadhali, niletee mayai, 
Tafadhali, niletee uji. 


Tafadhali, niletee chakula. 


3Je Substitution in sets of sentences. 


uji 


matunda 


mayai 


Kuna chakula gani? 
Kuna uji. 
Unataka uji? 


Ndiyo. Niletee uji. 


Kuna chakula gani3 
Kuna matunda. 
Unataka matunda? 


Ndiyo. Niletee matunda. 


Kuna chakula gani3 
Kuna mayai. 
Unataka mayai? 


Ndiyo. Niletee mayai. 


“ 


Do you want £f00d3 
Do you want eggs? 
Do you want fruit? 
Do you want food? 


Please bring me eggso 
Please bring me fruit. 
Please bring me eggso 
Please bring me porridge. 


Please bring me food. 


What kind of food is there? 
There is gruel. 
Do you want gruel? 


Yes. Bring me gruel. 


What kind of food is there? 
There is fruito 

Do you want £fruit3 

Yes, bring me fruit. 


What kind of food is there? 
There are eggso 
Do you want eggs2 


Yes, bring me eggse 


UNIT 8 


UNIT 9 SWAHILI 


Unit 9 


1e Basic dialogue. Breakfast at the hotel, revisited. 


Waiter 
Je, unataka matunda? Would you like (!do you want') 
some fruit3 
Aramian 
Ndiyo, bwana. Yes, (I would) (sir). 
Kuna matunda gani? What kind of fruit is there? 
ndizi (N) banana/bananas 
Kuna ndizi? Are there (any) bananas? 
WAILSE 
chungwa (MA) orange 
machungwa orange8 
embe (MA) mango 
maembe mangoes 
Kuna ndizi na machungwa na There are bananas and oranges and 
maembe. mangoese 
Aranmjan 
“moja one 
basi that is all (an interjection) 


Tafadhali, niletee chungwa moja (bosi). Please bring me one orange. 


N. Be In some parts of Bast Africa, the plural of embe 'mango' is 


embe (NJ. 


12 


BASIC COURSE UNIT $ 


As Kuna machungwa? Are there any oranges?3 
ndizi Kuna ndizi? Are there any bananas? 


naembe matunda uji chakula mayai 


Be Kkuna.........Wa........... 

Kuna ndizi na maembe. There are bananas and mangoes. 
uji Kuna maembe na uji. There are mangoes and gruel. 
matunda Kuna matunda na mayai, There is fruit and eggs. 
ndizi Kuna mayai na ndizi. There are eggs and bananase 


Zoe Substitutions in seguences of sentences. 


Kuna matunda gani? 
Kuna maembe na ndizi. 


Niletee ndizi (basi). 


Substitute various combinations of names of fruits in this conversation. 


13 r) 


UNIT 10 


SWAHILI 


——-—.—.-—.--—..————————L————mw—m—m—mua—muw —— 


Unit 10 


10 Basic dialogue. 


friend Beltrano, who speaks no Swahili. 


Aramian enters the dining room, in company of his 


near 


Comes in. 


to be at rest 


Waiter 
karibu 
Karibu. 
Aramian 
starehe 
asante 


Starehe, starehe, asante. 


thank you 


Don't trouble, Thank JU. 


Waiter:; 


Rnataka 


Mnataka chakula? 


you (pl.) want 


Do you want food? 


tuletea 


Ndiyo, tafadhali tuletee matunda. 


Yotes 


A. Subject prefir 4 (2 plu.). 
Compare the forms 


ninataka 
unataka 
mnataka 


The subject pronoun for second person plural is -., Be careful not to 
pronounce a vowel between the mand the nin mnataka. Be careful also not to 


pronounce a vowel before the nm. 


ib 


bring us 
Yes, please bring us some fruit. 


I want 
ya (sge) want 


you (pl.o) want 


BASIC COURSE UNIT 10 
WA AA AA 


B. Subject and object prefir tu (1 plu.o). 
Compare the forms: 


niletee bring me 

tuletee bring us 
The object (and subject) pronoun for first person plural (we ; us) is tu-. 
2. Matching parts of paired sentences, 


A., First vs. second person, singular and plural. 


Unataka chakula? Ndiyo. Niletee matunda. 
Mataka chakula? Ndiyo. Tuletee matunda. 
Bo Unataka matunda3 Ndiyo, Niletee ndizi, 
Mnataka matunda? Ndiyo. Tuletee ndizi. 
Co Ninataka chakula. Unataka chakula gani? 
Tunataka chakula. Mnataka chakula gani? 
D. Niletee matunda. Unataka matunda gani? 
; Tuletee matunda, Mnataka matunda gani? 


3. Free conversation. A goes into the dining room for breakfast, 8B is his 
wuitero A is Joined by his friend C, 


15 - 


UNIT 11 SWAHILI 


Unit 11 


10 Basic dialogue, Aramian brings his children into the dining room 


between meals. 


Aramjan 
watoto children 
mtoto (WA) child 
“angu zy 
wangu my 
wana they have 
njaa (N) hunger 
Watoto wangu wana njaa. My children are hungry. 
mna you have 
Pina chakula? Have you anything to eat? 
("do you have food' ) 
Waiter 
tuna we have 
mkate (MI) bread 
Ndiyo. Tuna matunda na mkate. Yes, we have (some) fruit and (some) 
bread. 
Aramian 
waletee bring them 
Tafadhali, waletee mkate. Please bring them some bread. 


16 


BASIC COURSE UNIT 11 


Notes 


A. Subject prefires with -na. 


Compare the forms: 


na and, with 

tuna we have 

mna you (pl. ) have 
wana they (animate) have 
kuna there is 


A more literal translation for tuna is we withe 


Be Subject and object prefir wa (3 plu.). 
The prefires tu- and nA are familiar from Unit 10. The prefir wa- is 
used for third person plural, animate subjects and objects. 


2. Matching parts of paired sentences. 
A. Watoto wana chakula gani? What kind of food do the 


children have? 


Wana mkate, They have bread, 
Mna chakula gani? Tuna mkate. 
Una chakula gani? Nina mkate, 


(etc., the above to be repeated in random order as long as needed.) 


B. Nina njaa, Niletee chakula. 
Tuna njaa. Tuletee chakula. 
Watoto wana njaa. Waletee chakula, 


3o Subsrtitution in seguences of sentences. 
A. Wana njaa. 
Wanataka chakula gani? 


Wanataka matunda. 


For the first word in this conversation, substitute nina, and continue the 


17 z 


UNIT 11 SWAHILI 


conversation accordingly. Do the same with tunao Use other words in place 
of matunda, 


18 


BASIC COURSE UNIT 12 


1e Basic dialogue, One cf the hungry children. 


Mutisya 
Hamisi given name (male) 
ana he/she has 
Je, Hamisi ana njaa? Is Hamisi hungry? 
Aramian 
Ndiyo. Yes, he is. 
Hutieya 
Anataka mkate na uji? Would he like (some) bread and 
porridge? 
Aramian 
tu only 
basi that is all (an interjection) 
Mletee ikate tu, basi, Just bring him some bread, 
Mutisya 
vizuri good (things) 
Vizuri, Very weli. 
Notes 


La. 


A. Subject prefir a (3 sgo)e 

Compare the forms: 
una njaa you are hungry 
ana njaa he/she is hungry 


The subject prefir for third person singular of animate nouns is a-. 


19 


UNIT 12 SWAHILI 


B. Object prefir ti (3 sg. de 
Compare the forms: 

tuletee mkate bring us some bread 

mletea mkate bring him/her some bread 
The object prefir for third person singular of animate nouns is it-, 


20 Matching parts of paired sentenceso 


A. Hamisi MASAA ana machungwa. Hamisi has some oranges. 
Watoto. wana machungwa. The children have some oranges. 
Be Hamisi. anataka ikate. Hamisi wants some bread. 
Watoto ....., wanataka mkate, The children want some bread, 
C. Ana njaa. Metee chakula. 
Wana njaa. Waletee chakula, 
Nina njaa. Niletee chakula. 
Tuna njaa. Tuetee chakula. 


3. Free conversation. 


Aramian brings his hungry children into the dining room. He orders food 
from the waiter. The children chime in, but Aramiar knows that their eyes 
are bigger than their stomachs. 


20 


BASIC COURSE UNIT 13 


1e Basic dialogue, Luncheon or dinner at the New Africa, 


Waiter 
supu (N) soup 
Unataka supu? Are you having the soup? 
("Do you want soups') 
Aramian 
Ndiyo, tafadhali niletee. Yes. Please bring me lit)|. 


(after the soup) 


Wai E 
samaki (N or N-animate ) fish 
Unataka samaki3 Will you have the fish3 
("Do you want fish3') 
ayamai 
—penda to iike 
sipendi JI do not like 
la no 
La, sipendi. No, I don't want lit). 
nyama (N) meat 
sasa now 
Tafadhali niletee nyama sasa. Please bring me the meat now. 
leo today 
Kuna nyama gani 1le03 What kind of meat is there today3 


21 


UNIT 313 SWAHILI 


kaiter 
ng'ombe (N-animate ) COWw, OK 
Kuna nyama ya ng'ombe. There is beef. 
aramian 
hakuna there is not 
nguruwe (N-animate ) pig 
Hakuna nyama ya nguruwe? Isn't there any pork? 
WAIESE 
Hakuna, bwana. Tuna nyama ya No, we have beef only. 
ng'ombe tu, basi. 
Notes 
A. Negative prefir ha-. 
Compare the forms: 
kuna there is 
hakuna there is not 


Most negative verb forms in Swahili begin with the negative prefiz ha-, 
Whenever this prefir is used, it always stands at the very beginning of the 
word, before other kinds of prefivres like tuo, 

B. Combinations of ha with a-, u- and ni-. 

Compare the forms: 

Affirmative kuna tuna wana ina 


Negative hakuna hatuna hawana hamna 


In these, the negative is simply ha-, followed by the corresponding 
affirmative form. The affirmative forms all begin with consonants, 
Affirmative ana una 


Negative hana huna 


22 


BASIC COURSE UNIT 13 


Here, the affirmative forms begin with vowels. The negative forms cone 
sist of h- followed by the affirmative forms. The -a of the negative prefir 
is said to have been elided. 


Affirmative nina 
Negative sina 


Hers, where one might ezpect a negative hani-, the form which actually 
occurs is si-. 


Co The linking word ae 
In the form 
nyama ya ng'ombe beef (lit. cow-meat ) 

the word ya is used to link the main word nyama and its satellite ng'ombe. 
Note that the main word comes first. Ya is sometimes translated by English 
o£. 

D. Negative present forms, including change of final a of affirmative 
stem toi. 

Compare the forms: 

ninataka I want 


sitaki I don't want 


Again, the negative of a form that begins with ni begins with si. 
Note also that where the affirmative ends with -8, the negative ends 
with -—i, 


2.0 Substitution in single sentences. 


A, Hakuna. 7... leo. 

supu Hakuna supu leo. There is no soup today. 

nyama Hakuna nyama leo. There is no meat today. 
mkate samaki maembe 

B. Watoto hawana ....... 

supu Watoto hawana supue The children have no soup. 


23 


UNIT 13 SWAHILI 

njaa Watoto hawana njaa. The children are not hungry. 
ndizi chakula nyama 

C. Hamisi hana. 

matunda Hamisi hana matunda. Hamisi has no fruit. 

machungwa Hamisi hana machungwa. Hamisi has no orangese 
mkate njaa ndizi 

D. Haina 

nyama Hamna nyama? Don't you have any meat? 

mkate Harna mkate? Don't you have any bread? 
samaki maembe chakula 

E. Hatuna. 

ndizi Hatuna ndizi, We have no bananas. 

chakula Hatuna chakula, We have no food. 
njaa matunda uji 

Fe Huna 

njaa Huna njaa? Aren't you hungry2 

mkate Huna mkate? Have you no bread? 
machungwa chakula ndizi 

Go. Sina ...... 

ndizi Sina ndizi. I don't have any bananas. 

nyama Sina nyama. I don't have any meat. 
samaki mkate chakula 

H. Sipendi... . 

chakula Sipendi chakula. I don't want any food. 


24 


BASIC COURSE UNIT 13 
2 AAaAaAaABHBEAEAEAEAEAEAEA 


uji Sitaki uji. I don't want any porridge. 
matunda nyama samaki 

TI. Hatupendi C.. . 

samaki Hatupendi samuki. We con't want any fish. 

mkate Hatutaki mkate. We don't want any bread. 
maembe ndizi machungwa 


J. Negative of —na vs. negative of -taka, (1-2, 2-3) 


Hatuna machungwa. Hatutaki machungwa. 
Hawana machungwa. Hawataki machungwa. 
Hana machungwa. Hataki machungwa. 
Sina machungwa. Sitaki machungwa. 
Huna machungwa? Hutaki machungwa? 
Hamna machungwa? Hamtaki machungwa? 


K. Affirmative vs. negative, -taka, no person changee 


Tunataka mkate, Hatupendi uji. 
Wanataka mkate. Hawapendi uji. 
Anataka mkate. Hapendi uji. 
Ninataka mkate. Sipendi uji. 


Le Affirmative vse negative, -taka, with person change. 


Wanataka samaki? La, hawapendi. 
Anataka samaki3 La, hapendi. 
Unataka samaki? La, sipendi. 
Mataka samaki? La, hatupendi, 


3. Substitutions in seguences of sentences. Replace any of the underlined 


partse 


25 


UNIT 313 SWAHILI 


A. Be 
Kaa LA WAA nyama? 10. hamisi anataka Mkao? 
Ye Hawana nyama, Yo la, hataki ikate. 
Wana “Supu; Anataka, nyani 


26 


BASIC COURSE UNIT 


Unit 14 


1eo Basic dialogue. Afternoon tea. 


Waiter 
chai (N) tea 
kahawa (N) coffee 
au or 
Mnataka chai > au kahawa? Do you want tea, or coffee? 
Arandan 
Tafadhali, tuletee chai. Please bring us some tea, 
Waiter 
sukari (N) sugar 
maziwa (plu. MA) milk 
Mataka sukari na maziwa? Do you want milk and sugar; 
rafiki (N-personal) friend 
yangu my 
tumia to use 
anatumia he uses 
Ndiyo. Rafiki yangu anatumia Yes, please. My friend uses milk 
sukari na maziwa. and sugar. 
lakiri but 
mimi I 
Lakini mimi, ninatumia maziwa tu, But I use only miik. 


basi. 


UNIT 1 SWAHILI 


wA IA WA ———— 


Notes 


UA AA 


A. Independent subject pronoun mimi. 

Compare the sentences: 

Ninatumia sukari, 1I use sugar.e 

Vimi, ninatumia sukari. las for me), I use sugar. 


Swahili has a set of subject pronouns which are separate words, and not 
just prefikes. Mini is one of them. But these pronouns are used as subjects 
of verbs for emphasis. They are also used when the verb form is in a tense 
that does not have subject prefizeso The complete set is as follows: 

8go plu. 


1eo mimi sisi 
2. Wewe ninyi 
3e yeye wao 


B. More concerning negative counterparts of the na-—tense, 
Compare the forms: 


tunatumia anatumia ninatumia 
hatutumii hatumii situmii 


The combinations cf ha- with the subject prefikes are represented in 
ekractly the same way as in the forms studied in Unit 13. 

The affirmative forms in this tense have the tense-sign -na- between 
the subject prefir and the root. In the negative forms, the root follows 
directly after the subiect prefir: 

tu—- na -—-btumi-—a 
ha - tu—- - tumi<i 

Again, the affirmative forms end with <8, while the corresponding 
negative foms end with -i. 


28 


BASIC COURSE 


UNIT 


Aa AAAAAaAaAaAeAEAEAeEeEAEAEAB. 


20 


Substitution in single sentences. 


given, ir the sentence that precedese 


A. 


anataka 
rafiki 
maziwa 
sukari 
anatumia 
watoto 
B. Negative 
hatumii 
maziwa 
rafiki 
sukari 


hataki 


3e 


A. 


Na —- present, 3 sg. subject. 


Hamisi apatumia sukari, 
Hamisi anataka sukari, 
Rafiki yangu anataka sukari. 
Rafiki yangu anataka maziwa. 
Rafiki yangu anataka sukari, 
Rafiki yengu anatumia sukari. 
watoto wanatumia sukari, 
present, 3 sSg. subject. 
Hamisi harendi sukari. 
Hamisi hatumii sukari, 
Hamisi hatumii maziwa, 
Rafiki yangu hatumii maziwa. 
Rafiki yangu hatumii sukari, 


Rafiki yangu hapendi sukari. 


No change of person. 


'I use sugar' 

Ninaturnia sukari. 
Tunatumia sukari. 
Hamisi anatumia sukari. 


Watoto wanatumia sukari. 


29 


Hamisi uses sugaTre 
Hamisi wants sugare 
My friend wants sugare 
Mv friend wants milk, 
My friend wants sugar. 
My friend uses sugare 
The children use sugaro 

t 
Hamisi doesn't want sugare 
Hamisi doesn't use sugar. 
Hamisi doesn't use milk, 
My friend doesn't use milk, 
My friend doesn't use sugare 


My friend doesn't want sugaTrte 


Matching parts of paired sentences, affirmative vs. negativeo 


'I don't use mijJk' 
Situmii maziwa. 
Hatutumii maziwa. 
Hatumii maziwa. 


Hawatumii maziwa. 


SWAHILI 


UA Wa 


B. With change of persone 


!Do you use milk3' 'No, JI dam!t use |it)J.' 
Unatumia maziwa? La, situmii, 

Mnatumia maziwa? La, hatutumii. 

Hamisi anatumia maziwa? La, hatumii. 

Watoto wanatumia maziwa? La, hawatumii, 


C. Negative vs. affirmative, with change of person. 


'I don't use milk! 'Do you use sugar;' 
Situmii maziwa. Unatumia sukari? 
Hatutumii maziwa. Mnatumia sukari? 
Hamisi hatumii maziwa, Anatumia sukari? 
Watoto hawatumii maziwa, Wanatumia sukari3 


Le Free conversation, 


Aramian brings his children dom for their afternoon tea, 


30 


BASIC GOURSE 


UNIT 415 


Ww .AAA$$$$$$.$....$.$$$$———————————— 


to be sufficient 
Is there enough bread, sir? 


("does the bread suffice?') 


very much 
Oh, yes, there's plenty. 
(!it suffices very mich') 
butter 
by, with, at 
But there's not enough butter for 
the bread. 


Please bring me (some) butter. 


good 


Very good, (sirj. 


Unit 15 
1. Basic dialogue. Bread and butter with the tea, 
Waiter 
tosha 
Mkate unatosha, bwana; 
Aramian 
sana 
Ndiyo, unatosha sana. 
siagi (N) 
kwa 
Lakini siagi haitoshi kwa mkate, 
Tafadhali niletee siagi. 
Waiter 
vema 
Vema. or: Haya. 
Notes 
A. Concord: 


Compare the phrases: 
Hamisi anataka . .. 
mkate unatosha 


nyama inatosha 


31 


Various classes Of third person subjects. 


Hamisi wants . 
the bread is sufficient 


the meat is sufficient 


The subjects of all thrse verbs are 'third person singular', but the 
subject prefirkes are all different. The Subject words, with the subject pro- 


nouns that follow them, are; 


Hamisi a- 
mkate u” 
nyama i- 


and other combinations like nyama unatosha or Hamisi inataka are forbidden, 


2 aa wa Aa AA Wa 


This obligatory relationship between subject and subject prefiz is an ekample 


of 'concordial agreement', or 'concord', 


Be. Concord: Various classes of third person subjects. 
Here is a list of most of the nouns used so far, together with the 


subject prefikes which agree with them: 
mkate u- bread 
uji ya thin porridge 


matunda ya- fruit 


maembe mangoe$3 
mayai eggs 
machungwa oranges3 
maziwa milk 


Note that all words in this group begin with ma-, and that the first four 


are plural or collective in meaning, while the last is the name of a liguid, 


chakula ki- food 
siagi i- butter 
nyama i- meat 
chai i- tea 
kahawa i- coffee 


32 


BASIC COURSE UNIT 


Note that these words have no obvious prefir in common. In meaning, none is 
a plural. 


ndizi zio bananas 


This word is a plural. 


2. Substitutions in single sentences. (Concord of noun subject and subject 


prefir.) 

Ah... natosha sana. 
mkate Mkate unatosha sana. There is plenty of bread, 
siagi Siagi inatosha sana, There is plenty of butter. 
sukari Sukari inatosha sana. There is plenty of sugar. 
nyama Nyama inatosha sana. There is plenty of meat, 
kahawa Kahawa inatosha sana. There is plenty of coffee, 
samaki Samaki inatosha sana. There is plenty of fish. 
chai Chai inatosha sana. There is plsrty of tea.” 
supu Supu inatosha sana, There is plenty of soup. 
naji Uji unatosha sana. There is plenty of porridge. 

Ba 
matunda Matunda yanatosha sana. There is plenty of fruit. 
naembe Maembe yanatosha sana. There are plenty of mangoes. 
Or: Embe zinatosha sana. 

machungwa Machungwa yanatosha sana, There are plenty of oranges. 
maziwa Maziwa yanatosha sana. There is plenty of milk. 
ndizi Ndizi zinatosha sana. There are plenty of bananas. 
chakula Cnakula kinatosha sana. There is plenty of food. 


33 


15 


UNIT 15 SWAHILI 


C. 
mkate Mkate hautoshi. There is not enough bread. 
maziwa Maziwa hayatoshi. There is not enough milk. 
matunda Matunda hayatoshi. There is not enough fruit. 
machungwa Machungwa hayatoshi. There are not enough oranges. 
maembe Maembe hayatoshi. There are not enough mangoes. 

or: Embe hazitoshi. 

chakula Chakula hakitoshi. There is not enough food. 

D. 
siagi Siagi haitoshi. There is not enough butter. 
nyama Nyama haitoshi. There is not enough meat. 
chai Chai haitoshi. There is not enough tea, 
kahawa Kahawa haitoshi. There is not enough coffee. 
uji Uji hautoshi. There is not enough gruel. 
ndizi Ndizi hazitoshi. There are not enough bananas, 


3. Free conversation. 


Aramian and his family are back again for tea. They have trouble 
getting enough butter for their bread, and encdugh milk and sugar for their 


tea or coffee. 


3L 


BASIC COURSE UNIT 16 


Unit 16 


10 Basic dialogue. Preparing to buy food at the door. 


Mtisya 

-leta bring 

Hamisi analeta matunda? Is Hamisi bringing fruit? 
areman 

nazi (N) Coconut/coconuts 

nanasi (MA) pineapple 

mananasi pineapples 
Ndiyo, anatuletea nazi na Yes, he is bringing us coconuts and 

mananasi. pineapples. 
Mutisya 

Ahj Vizuri sana! Ahl Very goodl 
Hatuna mananasi leo. We don't have any pineapples today. 

jua or: —fshamu know 

bei (N) price 
Unaijua bei ya mananasi? Do you know (it) the price of the 

pineapples? 
Atamani 
la no 
La, siijui. No, I don't (know it). 
Notes 


A. 'Applied' or 'prepositional' stem. 


Compare the forms: 


35 


UNIT 16 SWAHILI 


————— ———————————m—————————— 


analeta matunda he is bringing fruit 
anatuletea matunda he is bringing us fruit 


In the second verb, the syllable -tu- is of course the 1 plu. object 
prefir., The stems of the verbs in these sentences are respectively -leta 
and -letea. Both are translated with English bring. 


formed with reference to someone or something. A possible gloss would be 
to bring to, for. 

The stem -letea is called the 'applied', or 'prepositional' form of the 
simple stem “leta. 

B. The N class singular. 

The word bei is in the same concord class as nyama. That is, when it 
is used as the subject of a verb, then that verb has the subject prefir i-. 
Likewise, both words are followed by ya: 


nyama ya ng'ombe meat of cow 
bei ya mananasi price of pineapples 


The word nazi 'coconut' is also in this class. This class of nouns in 
Swahili (and in Bantu languages generally) is called 'the N - class'o We 
indicate membership in this class by the symbol (N). 


C. Affirmative vs. negative present forms of a verb with vowele-final 
roote 


The forms 
unataka you want 
unajua you know 


are parallel to one another, as are the forms 
sitaki I don't want 


sijui I don't know 


36 


BASIC COURSE UNIT 16 


D. Concord shown in Object prefir, N class. 
In the form 
unaijua? do you know it? 


the syilable S1> is the object prefi£ used in agreement with a singular noun 
of the N-class (bei). It is possible to use either the object prefir with- 
out the noun Object, as in the above ekample, or the noun object without the 
object prefir, or - as in the basic dialogue - both object prefir and noun 


object in the same sentence. The object prefiz is used alone without the 


E. Object prefir for singular of WA class. 
In the ekzercises we find the sentence 
Unamjua Hamisi? Do you know Hamisi3 


Here, —ih- is the 3 sg. animate object prefir, agreeing with the noun object 


Hamisi. 
Unlike the other inanimate object prefires, the animite object prefires 


—m— (sg.) and -—-wa—- (plu.) must normally be used even when there is a noun 


object. 


F. Concords: N class singular vs. plural. 


In the translations of the sentences in 16.2, the N—class words were 
translated sither as singular or as plural, with no change in the form of 


the Swahili word. 


nazi coconut /coconuts 
ndizi banana/bananas 
bei price/prices 


and, for some speakers: 
embe mango/mangoes 


All nouns of the N-class are identical in singular and plural, but the cane 
cordial prefires that agree with them differ. 


37 


UNIT 16 SWAHILI 


ndizi inatosha the banana suffices 
ndizi zinatosha the bananas suffice 


The noun habari is a noun of the N-class, used here in the plural, Note the 
difference in concords with the linking -a: 


nyama ya ng'ombe 
habari za asubuhi 


G. Table of animate subject and object prefizes. 
The animate subject and object prefires, in tabular form, are: 


singular plural 
S.ePo O.Peo Sepe O.Po 
1. nio ni” tuo tua 
20 ue kue m- —wa—(stem)-eni 
3e a- — wa” —wa- 


He Literal meaning of hapana. 
The literal and original meaning of hapana is 'there is not.! Itis, 
however, often used as a reply eguivalent to English 'no!., Another eguiv- 


alent for 'no' is la, 
2. Matching parts of paired sentences. 


A. Subject in first sentence related to object prefir in second. 


'We have no bananas,' 'Hamisi is bringing us bananas.' 
Hatuna ndizi, Hamisi anatuletea ndizi. 
Sina ndizi. Hamisi ananiletea ndizi. 
watoto hawana ndizi. Hamisi anawaletea ndizi. 
Daudi hana ndizi. Hamisi anamletea ndizi. 
(Daudi is another proper name.) 
Huna ndizi? Hamisi anakuletea ndizi. 
B. 
'We have no coconuts.' 'He is bringing us coconuts.! 


38 


BASIC COURSE UNIT 16 


..$$.$$$$.$.$$$$$$$$.$.$. 


Hatuna nazi, Anatuletea nazi. 
Hawana nazi. Anawaletea nazi. 
Hana nazi. Anamletea nazi. 
Huna nazi. Anakuletea nazi. 
Sina nazi. Ananiletea nazi. 


C. Root of verb in first sentence vs. Object prefir plus applied stem 


in second. 
'Hamisi is not bringing 'He is not bringing us coconuts.' 


coconuts.' 


nazi Hamisi haleti nazi. Hatuletei nazi. 
mkate Hamisi haleti mkate. Hatuletei mkate. 
nyama Supu matunda 


D. Varying subject prefires before an object prefirk. 
'Do: you know (it) the 'No, I Gon't kmowit.! 
price of coffee?' 
Unaijua bei ya kahawa? Hapana, siijui. 
Hamisi anaijua bei ya 
kahawa? Hapana, haijui. 


Watoto wanaijua bei ya 


kahawa? Hapana, hawaijui. 
Mnaijua bei ya kahawa? Hapana, hatuijui. 
Ee. 
'Do you know Hamisi3' 'No, I don't know him.,' 
Unamjua Hamisi? Hapana, simjui. 
Mnaiijua Hamisi? Hapana, hatumjui. 


39 


UNIT 16 SWAHILI 
UN WA AA Aa AAA 


Daudi anamjua Hamisi? Hapana, hamjui. 
watoto wanamjua Hamisi? Hapana, hawamjui. 

F. 
'Do you know my children?! 'Yes, I know them very (well)J.! 
Unawajua watoto wangu? Ndiyo, ninawajua sana. 
Mnawajua watoto wangu? Ndiyo, tunawajua sana. 
Daudi anawajua watoto wangu? Ndiyo, anawajua sana. 


Daudi na Hamisi wanawajua 
watoto wangu? Ndiyo, wanawajua sanae 
3e Substitution in seguences of sentences. Run through the entire dialogue, 


using various foodstuffs and modifying the dialogue appropriately. 


Lo 


BASIC COURSE 


UNIT 17 


CA AA 


Basic dialogue, 


How are the oranges? 


Kutisya 


“ako 


hafiki yako analeta matunda gani? 


your 


What kind of fmit is your friend 


bringing? 
£12m 
“dhani to think 
nadhani I think 
Sijui. Nadhani analeta machungwa. I don't know. I think he's bringing 
orangese 
Mutisya 
“ake his/her 
zuri good 
ni is/are 


Machungwa yake ni mazuri? 
(Ni mey be omitted here.) 


UA AAA 


kawaida (N) 
Kwa kawaida, ni mazuri sana. 
wakati (U) 
“ingine 
si 
“bivu 


Lakini wakati mwingine si mabivu. 


Li 


Are his oranges good? 


custam 
They are usually very good. 
tine 
some/other 
is not/are not 
ripe 


But sometimes they are not ripe. 


UNIT 47 SWAHILI 


——————————mumumtumutumuamamamamamama—m——w——aua—umamamamamamam aa ——Uma 


Notes 


A. The verb form nadhani 'I think' is different in two respects from 
the verbs we have met previocusiy. 
(1) A verb with stem final i in the affirmative, 


Its final vowel is -i in both affirmative and negative forms: 
nadhani I think 
sidhani I don't think 


(2) An ekample of the a-tense. 
Breaking the form down alJongside ninataka, we have: 


SsP< tense sign stem 
ni- nae —taka 
n- ae “Ghani 


We will say that ninataka is an ekample of 'the na-tense of the verb —taka.' 


in the same way, nadhani is an ekample of '!the a-tense of the verb -dhani.' 
Other persons and numbers of the a-tense will be met in later units. 


Bo Concord ekemplified in possessives. 
Compare the phrases: 


maembe yake his/her mangoes 
or: embe zake 


ndizi zake his bananas 
ndizi yake his banana 
kahawa yake his coffee 
chakula chake his food 
mkate wake his bread 
uji wake his gruel 


The stem of the possessive pronoun that corresponds to English his/her 
is “ake, Like the verbs, possessives also take concordial prefizes to agree 
with the nouns that they go withe 


ha 


BASIC COURSE UNIT 4917 


Note that mkate and uji, which are followed by identical subject pre- 
fikes, also have identical concords with possessives. (They are assigned to 
different classes, however, for reasons that go beyond the evidence so far 
presented. / 

Note also that the plural of the MA-class (e.g. maembe ) and the singular 
of the N class (e.g. kahawa), which reguire different subject concords, re- 
Guire identical possessive concordsa 


Co Concord ezemplified with certain adjective stenms. 


Compare the sentences: 


Maembe yake ni mazuri. His mangoes are good. 
Ndizi zake ni nzuri. His bananas are good. 
Ndizi yake ni nzuri. His banana is good. 
Chakula chake ni kizuri. His food is good. 
Mkate wake ni #zuri. His bread is good. 
Uji wake ni mzuri. His gruel is good. 


The stem of the adjective that corresponds to English good in these 
sentences is “zuri. Like the verbs and the possessives, most adjectives must 
agree with the nouns that they refer to, but the respective forms of the 
rrefizrzes are different. 


D. Table of concords encountered in preceding lessons. 


Here is a chart of the noun classes which have been met so far, show- 
ing characteristic prefir (if any) of the noun itself, and the prefires 
reguired with adjectives, possessives, and verbs (subject and object pre- 
fikes), The numbers are those used for these classes in many scientific 


discussions of Bantu languages. 


L3 


noun adje posse subject object 

WA sg. (1) m- m- Wa a- mia fame 
pl. (2) wa- wa- Wa wa- wam 
MI sg. (3) me me/mw- Wa u- ya 
ple (4) mi- mi-/mye ye i- ai. 
MA sgo (5) (none) (none) l1- li- lie 
VI sg. (7) ki-/ch- ki-/che che ki- -ki- 
pl. (8)" vi-/vy- vi-/ vye vye vi- vie 
N sg. (9) (none, see Note 18C) ye la Aa 
pl. (10) (none, see Note 18C) ze zio -zi- 
U sg.(ilb) u-/w- m/mi wa u- u- 


13B. 
26 


non-abstract 


nouns) 


u—/w-(with 
abstract 


nouns) 


“Not yet encountered in the lessons. 


Some details have been omitted frcm this chart, but it is complete for the 
forms that will be met in the early units. 
Si as negative of ni. 
The negative of pi 'itis' is si 'itis not'!, Compare this with note 


E. 


Substitutions in single sentences, 
Concord: 


A. 


machungwa 


matunda 


mananasi 


maembe 


ndizi 


Sitaki machungwa yake. 
Sitaki matunda yake. 
Sitaki mananasi yake. 
Sitaki maembe yake. 


Sitaki ndizi zake. 


Noun and possessive, 


I don't want his oranges. 

I don't want his fruit, 

I don't want his pineapples, 
I don't want his mangoes. 


I don't want his bananas, 


BASIC GOURSE UNIT 17 
WA AA WA AA AI lA 


nazi Sitaki nazi zake, JI don't want his coconuts. 
nanasi Sitaki nanasi lake, I don't want his pineapple. 

B. Concord: Noun, possessive, and subject prefizr. 
ndizi Ndizi zangu hazitoshi. 1 don't have enough bananas. 

(Tmy bananas do not suffice!) 

nazi Nazi zangu hazitoshi. I don't have enough coconuts. 
machungwa Machungwa yangu hayatoshi. I don't have enough oranges.o 
matunda Matunda yangu hayatoshi. I don't have enough fruit. 
maembe Maembe yangu hayatoshi. I don't have enough mangoes. 
mayai Mayai yangu hayatoshi. JI don't have enough eggs. 

C. Concord: Noun, possessive, and subject prefiz. 
kahawa Kahawa yangu haitoshi. I don't have enough coffee, 
chai Chai yangu haitoshi. I don't have enough tea. 
siagi Siagi yangu haitoshi. I don't have enough butter. 
mkate Mkate wangu hautoshi, I don't have enough bread. 
chakula Chakula changu hakitoshi. I don't have enough food, 

De 
machungwa Machungwa yako yanatosha? Do you have enough oranges3 
mayai Mayai yako yanatosha? Do you have enough eggs? 
maziwa Maziwa yako yanatosha? Do you have snough milk3 
kahawa Kahawa yako inatosha? Do you have enough coffee? 
sukari Sukari yako inatosha? Do you have enough sugar?3 
chai Chai yako inatosha? Is your tea sufficient? 

Ee. 
ndizi Ndizi zako zinatosha? Do you have enough bananas? 
nazi Nazi zako zinatosha? Do you have enough coconuts? 


45 


< 


UNIT 17 SWAHILI 


chakula Chakula chako kinatosha? Do you have enough food? 
mkate Mkate wako unatosha? Do you have enough bread? 
uji Uji wako unatosha? Do you have enough porridge? 


F. Concord: Noun, possessive, and adjective, 


machungwa Machungwa yako ni mazuri? Are your oranges good? 
maembe Maembe yako ni mazuri? Are your mangoes good? 
mananasi Mananasi yako ni mazuri? Are your pineapples good3 
ndizi Ndizi zako ni nzuri? Are your bananas any good? 
nazi Nazi zako ni nzuri? Are your coconuts any good? 
d. 
nyama Nyama yangu si nzuri. My meat is not good. 
chai Chai yangu si nzuri. My tea is not good. 
kahawa Kahawa yangu si nzuri, My coffee is not good. 
chakula Chakula changu si kizuri. My food is not good. 
mkate Mkate wangu si mzuri. My bread is not good. 
uji Uji wangu si mzuri. My gruel is not good. 
chungwa Chungwa langu si zuri. My orange is not good. 
He 
machungwa Machungwa yake si mabivu. His oranges are not ripe. 
maembe Maembe yake si mabivu. His mangoes are not ripe. 
mananasi Mananasi yake si mabivu. His pineapples are not ripe. 
ndizi Ndizi zake si mbivu. His bananas are not ripe. 
nanasi Nanasi lake si bivu. His pineapple is not ripe. 


46 


BASIC COURSE UNIT 17 


3Zo Substitutions in seguences of sentences. 
A. Use other words in place of those that are underlined., 


Ke Unataka matunda? 


Ye Ninataka matunda mazuri tu basi. 


Ya: Matunda yangu ni mazuri anas 


47 


UNIT 18 SWAHILI 


Unit 18 


10 Basic dialogue. What do we need? 


Aramian 
“hitaji (to) need 
Tunahitaji ndizi? Do we need any bananas? 
Mutisya 
kwa for 
sababu (N) reason 
kwa sababu because 
tunazo we have them 
“chache few 
Ndiyo, kwa sababu tunazo chache tu, Yes, we have onjy a few of them. 
Aramu 
kiazi (VI) potato 
viazi potatoes 
Tuna viazi? Do we have potatoes?3 
Mutisya 
“ingi many 
Ndiyo, tunavyo vingi. Yes, we have a lot of them. 
Notes 


A. Concord erkemplified in 'objects' of nae 
Compare the following forms: 
Tunazo. We have them. (e.g. bananas) 


Tunacho. We have it. (e.g. food) 


48 


BASIC COURSE UNIT 18 
AA AA 


Tunao. We have it. (e.g. bread) 


Corresponding to the English Object pronouns themand it is a suffit con- 


sisting of a concordial element plus -0. 


Be. Details of concord with certain adjective stsms. 


Tuna machungwa mengi. We have many oranges. 
Tuna sukari nyingi. We have much sugara 
Tuna ndizi nyingi. We have many bananas. 
Tuna viazi vingi. We have many potatoes. 
Tuna uji mwingi. We have much gruelo 


Hera, the forms of the adjective stem and of the prefikes themsalves are 
less clear than they were in 170. It will be simplest to regard the basic 
forn, of the adjective stem as “ingi, Then, in the M class, where one might 
eKpect 


ma 4 ingi the form that occurs is mengi 


In the N class, which has no uniform shape for prefizes, the form is: 


nyingi 


The other forms are given in the ekercisese 


Ce N-concords with adjective stems beginning in a consonant. 
The adjectives stem -chache 'few' is usually used with plurals. 


———. 


Compare the forms: 


MA maembe mazuri maembe machache 
ndizi nzuri ndizi chache 
ndizi mbivu 


ndizi nyingi 


With the N class, the stem -zuri takes a prefik n-, while “chache takes 


no prefir at all, 


49 


UNIT 18 SWAHILI 
WA AA 


Adjectives whose stems begin with ch, f, k, m, n, p, s, t act like 
chache in this respect, in that they have no prefir at all for the N class, 
Adjectives whose stems begin with d, g, Jj, Z act like -zuri in this 
respect, in that they have as their N class prefizr a syl)labic nasal hom- 
organic with the initial consonant of the stem. These nasals are written 
with the letter n. 

Adjectives whose stems begin with v or bact like -bivu in this respect, 
in that they too have as prefir a sylilabic nasali consonant, homorganic with 


the initial consonant of the stem, and written m. 


D. The VI class. 

A new noun class, the VI class, is represented by viazi 'potatoes', 
the singular of which is kiazio The concords for the VI class plural (cf. 
Note 17D) are: 

Doun adj. Bosse subj. pref. obj:.prefe 
vi-/vye. vi-/fvy- vye vi- vi 
2.6 Substitution in single sentences. 


A. Concord: Noun and adjective., 


viazi Tuna viazi vichache, We have a few potatoes. 

chakula Tuna chakula kidogo. We have a little food. 

ndizi Tuna ndizi chache. We have a few bananas. 

nyama Tuna nyama kidogo. We have a little meat. 

matunda Tuna matunda machache, We have a little fruit. 

Be 

viazi Analeta viazi vingi. He's bringing a lot of potatoes. 
ndizi Analeta ndizi nyingi. He's bringing a lot of bananas. 
nyama Analeta nyama nyingi. He's bringing a lot of meat. 
machungwa Analeta machungwa mengi. He's bringing a lot of oranges. 


50 


BASIC COURSE UNIT 18 


———— ——————————-———————————————m—m—m——m—m————— 


chakula Analeta chakula kingi. He's bringing a lot of food. 

Ce 
maembe Tunahitaji maembe mengi sasa. We need a lot of mangoes now. 
maziwa Tunahitaji maziwa mengi sasa. We need a lot of milk now. 
mananasi Tunahitaji mananasi mengi sasa. We need a lot of pineapples nowa 
kahawa Tunahitaji kahawa nyingi sasa, We need a lot of coffee now. 
sukari Tunahitaji sukari nyingi sasa, We need a lot of sugar now. 
chai Tunahitaji chai nyingi sasa. We need a lot of tea now. 


3o Matching parts of paired sentences, 


A. Concord: Noun and object suffizk,o 


'do you have potatoes?3' 'yes, we have (then)' 
Mna viazi? Ndiyo, tunavyo. 

Mna chakula? Ndiyo, tunachoe 

Mna ndizi? Ndiyo, tunazo. 

Mna nyama; Ndiyo, tunayo. 

Mna machungwa? Ndiyo, tunayo. 

Mna mkate? Ndiyo, tunao. 


Be Concord: MNoun, Object suffizr and adjective. 


'do you have mangoes3?3' !I bave oniy a few of then.! 
Una maembe? Ninayo machache tu. 

Una nyama? Ninayo chache tu. 

Una nazi? Ninazo chache tu. 

Una chakula? Kinacho kichache tu. 

Una viazi? Ninavyo vichache tu. 


51 


UNIT 19 SWAHILI 


10 Basic Dialogue. Buying at the door. 


—uza 
nini 
Unauza nini? 


Hawker 


njugu (N) 

karanga (NJ 

mahindi 

muhindi (M) or: hindi (MA) 


Nina njugu na mahindi, 


Aramian 


“bovu 
Njugu zako ni mbovu? 
siyo 
Siyo, si mbovu. 
“zima 
kabisa 


Ni nzima kabisa. 


je 


Unauzaje (mu )hindi? 


52 


(to) sell 
what? 


What are you selling? 


nuts 
gtToundnuts 


maize (off cob) 


ear of msaize 


I have peanuts and corn. 


bad (i.e. spoiled) 


Are your ground nuts bad3 


(negative of ndiyo) 


No, they're not bado 


good (i.e. not rotten), whole 


guite 


They're guite good. 


how? 


How mich is the maize? 
(?How do you sell the maize?') 


BASIC COURSE UNIT 19 


Hawker 

“moja one 

senti cent (E. African) 

kumi ten 

Mmoja senti kumi Ten cents apisce, 
(Tone, ten cents' >) 

Notes 

A. In the reply 

Mmoja senti kumi. Ten cents apiece. 


(One-ten cents.) 
B. Use of WA class concords for all nouns denoting living beings.e 


The words ndizi 'banana' and nazi 'coconut', as N-<class singulars, are 


found in the phrases 
ndizi moja one banana 


nazi moja one coconut 


The words ng'ombe 'cow, cattle' and nguruwe 'pvig', which in Some respects 
may be regaraed as belonging to the N-<class, behave diiferently with ade 
jectives: 


ng'ombe mmoja one OK 
nguruwe moja one pig 

In this respect they are like the singular of the WA-class: 
mtoto mmoja one child 


Indeed, nouns of any class, when they stand for animate beings, reguire 
that the adjectives which accompany them have concords of the animate (WA) 


class. 


53 


UNIT 19 SWAHILI 


Thus samaki 'fish', when it stands for a live fish, is 
samaki mmoja 
but when the fish has been cooked ready to sat, it may be called 
samaki moja 


(Most speakers, however, use samaki always as a member of the WA class, never 


as a member of the N class.) 
Co Contrast between mb- and mb-. 
In the phrases usually written in standard spelling: 


Nazi yangu ni mbovu. My coconut is bad. 


aw langu ni bovu. 


Muhindi wangu ni mbovu. My ear of corn is bad. 


the words spelled mbovu are not pronounced alike. Accordingly, we shall 
write mbovu (N-class) and mbovu (WA, MI, U classes)ea In the latter, the in 
constitutes a separate syl)lable, while in the former it does not. 

2. Matching parts of single sentences. 


A. Concord: Noun and adjective. 
chungwa Nina chungwa moja tu. I have only one orange. 
embe Nina embe moja tu. I have onljy one mango. 


tunda nanasi yai ndizi nazi kiazi samaki 


Be 
mtoto Nina mtoto mmoja tu. I have only one child, 
ng' ombe Nina ng'ombe mmoja tu. I have only one ok. 
nguruwe muhindi mkate rafiki 


C. Concord: Noun and two adjectives. 


chungwa Chungwa moja ni bovu. One orange is spoiled. 
embe Embe moja ni bovu. One mango is spoiled, 
nanasi Nanasi moja ni bovu. One pineapple is spoiled. 


54 


yai 
ndizi 
nazi 

D. 
kiazi 
samaki 
muhindi 
tunda 

E. 
embe 
nanasi 
yai 
ndizi 
nazi 

F. 
kiazi 
samaki 
samaki 
muhindi 

Go 
machungwa 
chungwa 
mananasi 
nanasi 


mayai 


BASIC COURSE 


Yai moja ni bovu, 
Ndizi moja ni mbovu. 


Nazi moja ni mbovu. 


Kiazi kimoja ni kibovu. 
Samaki moja ni mbovu. 
Muhindi mmoja ni mbovu. 


Tunda moja ni bovu. 


Embe moja tu ni zima. 
Nanasi moja tu ni zima. 
Yai moja tu ni zima, 
Ndizi moja tu ni nzima. 


Nazi moja tu ni nzima, 


Kiazi kimoja tu ni kizima, 
Samaki moja tu ni nzima. 
Samaki mmoja tu ni mzima. 


Muhindi mmoja tu ni mzima. 


Machungwa yangu si mabovu. 
Chungwa langu si bovu. 
Mananasi yangu si mabovu. 
Nanasi langu si bovu. 


Mayai yangu si mabovu. 


55 


UNIT 19 


One egg is spoiled. 
One banana is spoiled, 


One coconut is spoiled,. 


One potato is spoiled. 
One fish is spoiled. 
One ear of maize is spoiled, 


One piece of fruit is spoiled. 


Only one mango is good. 
Only one pineapple is good. 
Only one egg is good. 

Only one banana is good. 


Only one coconut is good. 


Only one potato is good. 
Only one fish is good. (dead) 
Only one fish is good. (live) 


Only one ear of maize is good. 


My oranges are not bad. 
My orange is not bad. 

My pineapples are not bad. 
My pineapple is not badae 


My eggs are not bad. 


yai Yai langu si bovu. My egg is not bad. 
maembe Maembe yangu si mabovu. My mangoes are not bad. 
embe Embe langu si bovu. My mango is not bad. 

He 
Sia Viazi vyako ni vibovu. Your potatoes are spoiled. 
kiazi Kiazi chako ni kibovu, Your potato is spoiled. 
ndizi (pl.) Ndizi zako ni mbovu. Your bananas are spoiled. 
ndizi (sg.) Ndizi yako ni mbovu. Your banana is spoiled. 
nazi (pl.) Nazi zako ni mbovu, Your coconuts are spoiled, 
nazi (sg.e) Nazi yako ni mbovu. Your coconut is spoiled, 
muhindi Muhindi wako ni mbovu. Your maize is spoiled. 
mihindi Mihindi yako ni mibovu. Your maize is spoiled. 


3o Matching parts of paired sentences. 


A. Concord in multiple slots. 


!'my potatoes are bad; his are good' 
viazi Viazi vyangu ni vibovu; vyake ni vizima. 
kiazi Kiazi changu ni kibovu; chake ni kizima 
ndizi Ndizi zangu ni mbovu; zake ni nzima. 
ndizi Ndizi yangu ni mbovu; yake ni nzima. 
nazi Nazi yangu ni mbovu; yake ni nzima. 
mihindi Mihirndi yangu ni mibovu; yake ni mizima. 
muhindi Muhindi wangu ni mbovu; wake ni mzimao 

Be 

'your oranges are good; mine are bad' 

machungwa Machungwa yako ni mazima; yangu ni mabovu. 


56 


chungwa 
maembe 
embe 
mayai 
yai 


Cc. 


viazi 
ndizi 
samaki 
nazi 

D. 
nmetunda 
machungwa 
nzembe 


mihindi 


BASIC COURSE 


Chungwa lako ni zima; 
Maembe yako ni mazima; 
Embe lako ni zima; 

Mayai yako ni mazima; 


Yai lako ni zima; 


langu 
yangu 
Tangu 
yangu 


langu 


Correspondirg singular and plural concords, 


lare the potatoes good3' 
Viazi ni vizima? 

Ndizi ni nzima? 

Samaki ni nzima? 


Nazi ni nzima? 


Matunda ni mazina? 
Machungwa ni mazima? 
Maembe ni mazina? 


Mihindi ni mizima? 


57 


UNIT 19 


ni bovu. 
ni mabovu. 
ni bovu. 
ni mabovu 


ni bovu. 


tone is bad' 


Kimoja ni kibovu. 


Moja ni mbovu. 


Moja ni mbovu. 


Moja ni mbovu. 


Moja ni bovu. 


Moja ni bovu. 


Moja ni bovu. 


Mmoja 


ni mbovu. 


UNIT 20 SWAHILI 


Unit 20 


l. Basic dialogue. Where do you live? (NB This dialogue is now obsolete 
from a political point of view.) 


Arandan 
kaa (to) live (reside) 
wapi? where? 
Unakaa wapi? Where do you live? 
Mchukuzi 
Ninakaa Morogoro. I live in Morogoro. 
Aranian 
mji (MI) town 
“kubwa large 
“dogo small 
Morogoro ni mji mkubwa, au mdogo? Is Morogoro a large town, or a small 
one?3 
Mchukuzi 
Ni mkubwa. It's large. 
Arandan 
Mkubwa (WA) the chief 
nani? who? 
huo that 
Mkubwa wa fiji huo ni nani? Who is the chief of that town? 
Mchukuzi 
Ni Sultani Kunambi. (He)'s Sultan Kunambi. 


58 


BASIC COURSE UNIT 20 


Notes 


A. Adjective used, without antecedent, in a noun position. 
The word mkubwa is used in two different ways in the dialogue: 
Aji ni mkubwa. The city is big. 


Here, mkubwa represents an adjective in agreement with a singular noun of the 


Ml-class (nji). 
Mkubwa wa mji the big (man) of the city 


Here, the same written and spoken form represents a singular noun of the WA- 
class or, if one prefers, it may be regarded as an adjective agreesing with 
an 'understood' antecedent in the singular of the WA-class. 

Bo Demonstratives in h- —-0. 


Compare the phrases: 


viazi hivyo those potatoes 
mji huo that city 
yai hilo that egg 


In each phrase, the second word is a 'demonstrative' which corresponds 
partially to English thato All such demonstratives begin with h- and end 
with -0; what comes in between the h- and the —0 depends on concorC class, 
The meaning is approkimately 'that one that we were talking about! or 'that 


One near you', rather than 'that one over there within view.,' 


WA sg. h- uy-o 
pl. h-a-o 

Mo 3 sg. heu—-o 
pl. h-iy-o0o 

MA sgo h-iU-d 
Ple h-ay-o0o 


59 


UNIT 20 


SWAHILI 


VI SB. 
ple 
N S8£e 
ple 
U Sg. 


ka aa ta aa 


h 


Compare these forms with the final syllables of the forms 


Note 18A. 


2. Matching parts of single sentences. 


A. Concord: 


mihindi 


matunda 


machungwa 


chakula 


Bo 


viazi 


ndizi 


nazi 


kahawa 


chai 


Noun and demonstrative. 


Unajua bei ya mihindi hiyo? 


Unajua bei ya matunda hayo? 


Unajua bei ya machungwa hayo? 


Unajua bei ya chakula hicho? 


Sijui bei ya viazi hivyo. 


Sijui bei ya ndizi hizo. 


Sijui bei ya nazi hizo. 


Sijui bei ya kahawa hiyo. 


Sijui bei ya chai hiyo. 


Do you know 
maize? 


Do you know 
fruit? 


Do you know 
oranges?3 


Do you know 
food? 


don't know 
potatoes. 


don't know 


bananas.e 


don't know 


coconuts. 


don't know 


coffee. 


I don't kmow 


tea. 


discussed 


the price 


the price 


the price 


the price 


the price 


the price 


the price 


the price 


the price 


of that 


of that 


of those 


of that 


of those 


of those 


of those 


of that 


of that 


Cc. 
mji 
ng'ombe 
nguruwe 
mtoto 

D. 
viazi 
kiazi 
maembe 
embe 
mayai 


yai 


3o Match 


A. 


viazi 
kiazi 
machungwa 
chungwa 
ndizi (pl 
ndizi (sg 
Be 
watoto 


mtoto 


Concord: 


BASIC COURSE UNIT 


Concord: Noun, demonstrative and adjective, 


Mji huo ni mkubwa? 
Ng'ombe huyo ni mkubwa? 
Nguruwe huyo ni mkubwa? 


Mtoto huyo ni mkubwa? 


Viazi hivyo si vikubwa sana. 
Kiazi hicho si kikubwa sana, 
Maembe hayo si makubwa sana, 
Embe hilo si kubwa sana. 
Mayai hayo si makubwa sana. 


Yai hilo si kubwa sana. 


ing parts of paired sentences. 


'are those potatoes large?' 
Viazi hivyo ni vikubwa? 
Kiazi hicho ni kikubwa? 
Machungwa hayo ni makubwa? 
Chungwa hilo ni kubwa? 

.? Ndizi hizo ni kubwa? 


.) Ndizi hiyo ni kubwa? 


Watoto hao ni wakubwa? 


Mtoto huyo ni mkubwa? 


61 


Is that city large? 
Is that or big? 
Is that pig big? 


Is that child big? 


Those potatoes aren'!t very large. 
That potato isn't very large. 
Those mangoes aren't very large. 
That mango isn't very large. 
Those eggs aren't very large. 


That egg isn't very large. 


Noun, Gemonstrative, and two adjectives. 


'no, they are smali' 
La, ni vidogo. 

La, ni kidogo. 

La, ni madogo. 

La, ni dogo. 

La, ni ndogo. 


La, ni ndogo. 


La, ni wadogo. 


La, ni mdogo. 


20 


UNIT 20 SWAHILI 
ng'ombe Ng'ombe hao ni wakubwa? La, ni wadogo. 
(pl. ) 
ng'ombe Ng'ombe huyo ni mkubwa; La, ni mdogo. 
(sg. ) 
n we Nguruwe hao ni wakubwa? La, ni wadogo. 
pl. ) 
nguruwe Nguruwe huyo ni mkubwa? La, ni mdogo. 
(sg. ) 
Ce 
watoto Watoto wake ni wazuri? Ndiyo, ni wazuri sanae 
mtoto Mtoto wake ni mzuri? Ndiyo, ni mzuri sana. 
nguruwe Nguruwe (Y2k0) ni wazuri? Ndiyo, ni wazuri sana. 
(ple) waa 
nguruwe Nguruwe wake ni mzuri? Ndiyo, ni mzuri sana. 
(sgo ) 
ng'ombe Ng'ombe(VAl Sini wazuri? Ndiyo, ni wazuri sana. 
(pl.) zee 
ia Ng'ombe wake ni mzuri? Ndiyo, ni mzuri sana. 
38. ) 
De 
!is that mango ripe3' !'no, it is not ripe' 
embe Embe hilo ni bivu? La, si bivu. 
maembe Maembe hayo ni mabivu? La, si mabivu. 
ndizi Ndizi hiyo ni mbivu? La, si mbivu. 
(sgo ) 
ndizi Ndizi hizo ni mbivu? La, si mbivu. 
(pl. ) 
chungwa Chungwa hilo ni bivu? La, si bivu. 
machungwa Machungwa hayo ni mabivu? La, si mabivue 


62 


BASIC COURSE UNIT 24 


te Basic Dialogue. Where is Morogoro from here? 


uko it is there 


Mji wa Morogoro uko wapi3 Where is (town of) Morogoro? 


elewa understand 
Sielewi, bwana. I don't understand (sir). 
Aranmian 
upande (U) direction 
mji wa Morogoro uko upande gani wa What direction is Morogoro from 
Dar es Salaam? Dar es Salaam? 


(Tcity of M. is there which side of 
D.3') 


His friend 


magharibi (N) west 


Ah4 Uko magharibi ya Dar es Salaam. Ahly It's west of Dar es Salaam. 
kusini (N) south 


Je, mji wa Utete uko kusini ya Is Utete south of Dar es Salaam? 


Dar es Salaam3 
His friend 


Ndiyo, bwana. Jes lit is) (sir). 


63 


UNIT 21 SWAHILI 


Aranjan 
kaskazini (N) north 
mashariki (N) east 
hapa (PA) here 
Na mji wa Bagamoyo, uko kaskazini And Bagamoyo —- is it north, or east 
au mashariki ya hapa? of here? 
His friend 
Uko kaskazini. North. 
Notes 


A. Polite yes - no replies in Swahili and English. 


Note the lack of ezkact parallel between the Swahili and the English 


Ndiyo, bwana. Yes lit is) (sir). 


In either language, the shortest possible answer (respectively ndiyo 
and yes) would be abrupt in this contesto It 1is softened in each language 
by the addition of something. In Swahili it is the honorific title bwana, 
wnile in English it is the clause fragment it is. 


2. The meanings of the four direction-words: GYuestions on the map. 


Morogoro 


Dar es Salaam 


64 


BASIC COURSE UNIT 21 
wA AA AA AA AA AA AA aa AE yA 


Morogoro iko magharibi ya Is Morogoro west of Dar es Salaam? 
Dar es Salaam? 
Bagamoyo iko magharibi ya Is Bagamoyo west of Dar es Salaam? 


Dar es Salaam” 


tete iko magharibi ya Dar es Is Utete west of Dar es Salaam? 
Salaams 

Utete iko mashariki ya Dar es Is Utete east of Dar es Salaam? 
Salaam3 

Utete iko kusini ya Dar es Salaam? Is Utete south of Dar es Salaam3 

Utete iko kaskazini ya Dar es Is Utete north of Lar es Salaam? 
Salaam? 

Dar es Salaam iko kusini ya Is Dar ss Salaam south of 
Bagamoyo? Bagamoyo? 

Utete iko kaskazini ya Bagamoyo? Is Utete north of Bagamoyo? 

Dar es Salaam iko magharibi ya Is Dar es Salaam west of 
Morogoro? Morogoro? 


(N. B. Place names are treated as being in the N class if they are not pre- 
ceded by Some ekpression such as mji wa.) 
3o The four direction words: Completion. (The tutor saould pause at the 
point indicated, allowing the student to finish the sentence for him.) 

Dar es Salaam iko kusini ya --- Bagamoyo. 

Bagamoyo iko kaskazini ya --- Dar es Salaam. 

Morogoro iko magharibi ya --- Dar es Salaam. 

Dar es Sadaam iko kaskazini ya --- Utete. 


Dar es Salaam iko mashariki ya —-- MOrogoro. 


Utete iko kusini ya --- Dar es Salaam, 


65 


UNIT 22 SWAHILI 


Unit 22 


10 Basic Dialogue. In a village. 


Mirambo 
kijiji (VI) village 
Kijiji hiki kiko upande gani wa What direction is this village from 
Dar es Salaam? Dar es Salaams 
asani 
Kiko kusini. It's south. 
Mirambo 
nyumba (N) house, houses 
mawe stones 
jiwe (MA) stone 
Nyumba za kijiji hiki ni za mawe? Are the houses of this village (made) 
of stone? 
25301 
La. Nyumba za kijiji hiki si za No, (the houses of this village) 
mawe. they aren't (of stone). 
udongo (U) soil 
Nyingi ni za udongo. Many are (made) of mud. 
Notes 


A. Demonstratives in hV. - V. 

In the phrase kijiji hiki 'this village' the word hiki is a demonstrative 
which corresponds very closely to English 'this/these.' It may be called a 
'prokimal demonstrative.'! 

The 'prorimal demonstratives' agree with the nouns to which they refer.e 


66 


BASIC COURSE UNIT 22 


Thus: 
kijiji hiki this village 
vijiji hivi these villages 
chungwa hili this orange 


The prozimal forms for the noun classes that have been met so far are to bae 


found in the ezercisese 
B. The locative stems -ko, -p0. 
Compare the phrases: 
Kijiji kiko wapi? Where is the village?7 
Mji uko wapi? Where is the town? 
The locative stem -ko, takes concordial prefires ki-, u-, etc. 


If the answer contains the word hapa 'here', then —po must be instead 


of -ko. For details, see the ezercises. 
Ce Phrases with linking -—a used without antecedent. 
nyumba za mawe houses of stone(s) 
Nyumba ni za mawe. The houses are of stone. 


Phrases which consist of the linking -—a 4 noun need not follow immediately 


after the nouns to which they refer, and may even be used alone: 


Za mawe ziko wapi? Where are the ones (i.s. the 


houses) (made) of stone? 
Za udongo zipo hapa. (The ones made) of mud are here. 


D. Special form of 3 sg. animate subject prefir with the locative stems. 
Note that tne 1 Sge animate subject prefik used with -ko and —-po is 


yu- and not a-: 


Daudi yupo hapa. Daudi is here, 


67 


UNIT 22 


20 Katching parts of single sentences. 


A. 
kijiji 
vijiji 
kiazi 
viazi 
chakula 
vyakula 

Be 
chungwa 
machungwa 
embe 
maembe 
nanasi 
mananasi 
yai 
mayai 

Ce 


nazi 
(see) 


nazi 
(ple) 


ndizi 
(sg.) 


ndizi 
(pl) 


Concord: 


SWAHILI 


Kijiji hiki ni kizuri. 
Vijiji hivi ni vizuri. 
Kiazi hiki ni kizuri. 
Viazi hivi ni vizuri. 
Chakula hiki ni kizuri. 


Vyakula hivi ni vizuri. 


Chungwa hili ni kubwa. 
Machungwa haya ni makubwa. 
Embe hili ni kubwa. 

Maembe haya ni makubwa. 
Nanasi hili ni kubwa. 
Mananasi haya ni makubwa. 
Yai hili ni kubwa. 


Mayai haya ni makubwa. 


Nazi hii ni ndogo. 


Nazi hizi ni ndogo. 


Ndizi hii ni ndogo. 


Ndizi hizi ni ndogo. 


68 


Noun, demonstrative and adjective, 


This village is nice, 
These villages are nice, 
This votato is nice. 
These potatoes are nice, 
This food is nice. 


These foods are nice, 


This orange is large. 

These oranges are large. 
This mango is large. 

These mangoes are large. 
This pineapple is large. 
These pineapples are large. 
This egg is large. 


These eggs are largs. 


This coconut is small. 


These coconuts are small, 


This banana is small. 


These bananas are small, 


D. 
mtoto 
watoto 


ng'ombe 
(muoja) 


ng'ombe 
(wengi) 


nguruwe 
(mmoja) 


nguruwe 
(wengi) 


samaki 
(moja) 


samaki 
(wengi) 


samaki 
(mmoja) 


samaki 
Le 
chai 
kahawa 
sukari 
siagi 
nyama 
mkate 
F. 
Daudi 


watoto 


Concord: 


BASIC COURSE 


Mtoto huyu ni mdogo. 
Watoto hawa ni wadogo. 


Ng'ombe huyu ni mdogo. 
Ng'ombe hawa ni wadogo. 
Nguruwe huyu ni mdogo. 
Nguruwe hawa ni wadogo. 
Samaki huyu ni mdogo. 
Samaki hawa ni wadogo. 
Samaki hii ni ndogo. 
Samaki hizi ni ndogo. 
Chai yako ipo hapa. 
Kahawa yako ipo hapa. 
Sukari ipo hapa. 

Siagi ipo hapa. 


Nyama ipo hapa. 


Mkate upo hapa. 


Daudi yupo hapa. 


Watoto wapo hapa. 


69 


This child is small, 
These children are small. 


This ok is small. 


These oken are small. 


This pig is small. 


These pigs are small. 


This (live) fish is small. 


These (live) fish are small. 


This (cooked) fish is small. 


These (cooked) fish are small, 


Noun, possessive, location. 


Your tea is here. 


Your coffee is here. 
The sugar is here. 
The butter is here. 
The meat is here, 


The bread is here. 


Daudi is here, 


The children are here, 


UNIT 22 


UNIT 22 


SWAHILI 


ng' ombe Ng'ombe yupo hapa. The ok is here. 
(sg.) 

ng'ombe Ng'ombe wapo hapa. The okren are here. 
(ri.) 

nguruwe Nguruwe yupo hapa. The pig is here. 
(sg.) 

nguruwe Nguruwe wapo hapa. The pigs are here. 
pl.) 

Geo 

chakula Chakula chako kipo hapa. Your food is here. 

vyakula Vyakula vyako vipo hapa. Your food is here. 

kiazi Kiazi chako kipo hapa. Your potato is here. 

viazi Viazi vyako vipo hapa. Your potatoes are here. 


3o Matching parts of paired sentences. 


A. Concord: Noun and -ko or -Ppo. 


chai Chai yangu iko wapi3 Where is my tea? 
Ipo hapa. It's here, 

kahawa Kahawa yangu iko wapi? Where is my coffee? 
Ipo hapa. It's here. 

sukari Sukari iko wapi? Where is the sugar? 
Ipo hapa. It's here. 

siagi Siagi iko wapi? Where is the butter. 
Ipo hapa. It's here. 

nyama Nyama iko wapi? Where is the meat? 
Ipo hapa. It's here. 

mkato Mkate uko wapi? Where is the bread? 


Upo hapa. 


70 


It's here. 


B. 


Daudi 
watoto 


zA 


ng'ombe 
ple) 


nguruwe 
(see) 


nguruwe 
(ple) 


Ce 


chakula 
vyakula 
kiazi 


viazi 


BASIC COURSE 


Daudi yuko wapi? 
Yuko Morogoro. 
Watoto wako wapi3 
Wako Morogoro. 
Ng'ombe wako yuko wapi? 
Yuko Morogoro. 
Ng'ombe wako wako wapi? 
Wako Morogoro. 
Nguruwe wako yuko wapi? 
Yuko Morogoro. 
Nguruwe wako wako wapi? 


Wako Morogoro. 


Chakula changu kiko wapi? 
Kipo hapa. 

Vyakula vyangu viko wapi? 
Vipo hapa. 

Kiazi changu kiko wapi? 
Kipo hapa. 

Viazi vyangu viko wapi3 


Vipo hapa. 


71 


Where is Daudi? 

He!s at Morogoro. 
Where are the children? 

They are at Morogoro, 
Where is your 0K3 

It's at Morogoro. 
Where are your oken? 

They are at Morogoro, 
Where is your pig? 

It's at Morogoro. 
Where are your pigs? 


They are at Morogoro. 


Where is my food? 
It's here. 

Where is my food? 
It's here. 

“here is my potato? 
It's here. 

.Nere are mv potatoes? 


Thay are here, 


UNIT ?2 


UNIT 23 


te Basic Dialogue, 


—enda 


Unakwenda wapi? 


soko (MA) 
-ni 


Ninakwenda sokoni. 


—fanya 
kufanya 


Kufanya nini? 


—-nunua 
kitu (VI) 


Kununua vitu, 


Kununua vitu gani? 


hununua vyakula. 


SWAHILI 


Unit 23 


Where are you going? 


Sangai 
go 
Where are you going? 
market 
in, at, on 


I'm going to the market. 


Sanga 
make, do 
to do 
To do what? 
Hadija 
buy 
thing 


To buy some thingsa 


Sangai 


ai 


What kind of things? 


Hadija 


aa 


Groceries. (!to buy foodstuffs'! >) 


72 


BASIC COURSE UNIT 23 


Hotes 
A. The lecative suffir -—-ni. 
Ninakwenda Morogoro. I!m going to Morogoro, 
Morogoro uko wapi? Were is Morogoro? 
Nirakwenda sokoni. I'm going to the market. 
Soko liko wapi? Where is the market? 


The 'locative suffizr' -ni Jlat, to, in' is added to many words, but not 
to the nanes of cities.e 
As noted in Unit 21, the form iko is sometimes used in place of uko in 


sentences of this kind. 
B. Ku- as 'sigt of the infinitive,' 
Ninanunuza vitu. I'm buying things. 
Ninataka kununua vitua I want to buy things. 
The prefir ku: used alone before a verb stem corresronds partiallr to 


the English werd 'to' used as 'sign of the infinitive.'! Forms like kununua 


UA AAA AAA 


Ce Use of kw in inflected forms with the sten. -enda. 
Ninataka kwenda. I want to go. 
Ninakwenda. I'm going. 


The stem of this verb is -—enda, It begins with a vowelo The infinitive 
Frefir is written kw- instead of ku-. 


De 

Ninataka kwenda, I want to go. 
Ninakwenda, I'm goinge 
Ninataka kununua . . JI want to buy . ... 
Ninanunua . .. I'm buying 0... 


73 


NIT 23 SWAHILI 


The ku-/kw- cf the infinitive form is missing from the personal forms of 
most verbs, including -nunuae But for —-enda, kw- is retained in most forms. 
This is true for a few other verbs as walilo 


2a Substitutions in single sentences. 


A. Simple noun vyso noun with -ni. 


soko Ninakwenda sokoni, I'm going to the market. 
nyumba Ninakwenda nyumbani, I'm going home. 

mji Ninakwenda mjini. I'm going to the tom. 
kijiji Ninakwenda kijijini. I!m going to the village. 
Morogoro Ninakwenda Morogoro. I!m going to Morogoro, 
Bagamoyo Ninakwenda Bagamoyo. I'm going to Bagamoyo. 


B. Infinitive after -taka. 
vyakula Juma anataka kununua vyakula. Juma wants to buy food. 
machungwa Juma anataka kununua machungwa. Juma wants to buy oranges. 
muhindi nyama sukari mkate 


Co Direction words plus yae 


kusini Juma na Hasani wanakwenda Juma and Hasani are going to 
kusini ya Bagamoyo. the south of Bagamoyo. 
kaskazini Juma na Hasani wanakwenda Juma and Hasani are going to 
kaskazini ya Bagamoyo. the north of Bagamoyo. 
mashariki magharibi 
30 


A. Concord: Noun and “ko. 


soko Soko liko wapi? Where is the market? 
masoko Masoko yako wapi? Where are the markets? 
vitu vyangu Vitu vyangu viko wapi? Where are my things? 


74 


BASIC COURSE UNIT 23 


———————————————————————————————u—m———————ma— 


kijiji Kijiji kiko wapi? vhere is the village? 
mji wa Mji wa Utete uko Where is the town of Utete? 
Utete 
wapi? 


B. mko: affirmative vs. negative forms. 


Juma Juma yuko sokoni? Is Juma at the market? 
Hayuko sokoni. He is not at the market. 
Yuko nyumbani, He is at home. 
watoto Watoto wako sokoni? Are the children at the market? 
Hawako sokoni. They are not at the market. 
Wako nyumbani, They are at home. 
Njoroge Njoroge yuko sokoni? Is Njoroge at the market? 
Hayuko sokoni. He is not at the market. 
Yuko nyumbani, He is at home. 
Juma na Juma na Njoroge wako Are Juma and Njoroge at the 
Njoroge 
sokoni? market? 
Hawako sokoni. ; They are not at the market. 
Wako nyumbani. They are at home. 


75 


UNIT 24 SWAHILI 


———————————————————————————— 


Unit 24 


1e Basic Dialogue. Where has Juma gone? 


Abasi 
amekwenda he is gone 
Juma amekwenda wapi? Where has Juma gone? 
Hadija 
Amekwenda sokoni. He's gone to the market. 
£basi 
Kufanya nini? What for? 
Hadija 
ona see 
kama if, whether 
patikana be available 
Kuona kama machungwa yanapatikana. To see whether there are any oranges 
to be had. 
Abasi 
tayari (sometimes pronounced ready 
(teiyarijor (tiyari)) 
—isha finish 
Mini nimekwisha kwenda tayari. I!ve already gone (there). 
“bichi unripe 
Kuna machache tu mabichi. There are only a few green ones. 
“tano five 
Kimenunua matano. I bought five, 


76 


BASIC COURSE UNIT 24 


Notes 


A. Adjectives which do not take concordial prefizes. 


Nyama ni tayari. The meat is ready. 
Nyama ni nzuri. The meat is good. 
Chakula ni tayari. The food is ready. 
Chakula ni kizuri. The food is good, 
Watoto ni tayari, The children are readyo 


Some adjectives, of which tayari 'ready'! is one, do not take prefikes to 


show agreement with the nours to which they refer. 


Bo Adjective stems preceded by subject prefirese 


A more correct way of saying the same thing is as follows: 


Nyama i tayari. The mcat is ready. 
Chakula ki tayari. Tae focd is ready. 
Watoto wa tayari. The chiJjcren are ready. 


The list of 'subject grefikes' used in this construction is identical with the 
list used before —-ko, —po, in that the Class 1 (singular of WA class) prefivr 
is yu, and not 2-. 

The adjective tayari, as illustrated in Note A, is one of a list of 
adjectives which never take concordial prefikes. But after subject prefires, 
even those adjectives which do on occasion tate concordial prefikes, appear 
without those prefikes., Compare this erample from Ashton (p. 9L): 

Mkate huu u tamu. This Joaf is sweet, 
Mkate huu ni mtamu. This loaf is (a) sweet (one). 

In the Dialogue, tayari is fused adverbially,' That is, it does not 
modify any noun, and does not occupy a slot usually filled by nouns, It is 
used here as a counterpart of English 'already.! This usage of tayari after 


the me-tense is not fully accepted as standard. 


Ce The me-tense. 
Juma anakwenda wapi? Where is Juma going3 
Juma amekwenda wapi? Where has Juma gone? 
The tense prefirk -—me- occurs in the same slot as -na-. —me- indicates 


completion of an action or process. The —me- forms of some verbs are generally 


77 


UNIT au SWAHILI 


translated into English by using an English 'present perfect' tense. 


D. Use of kw in inflected forms with the stem —isha. 


Nimekwisha. ... I have finished. ... 
Kimekwenda, I have gone. 
Nimenunua. I have bought. 


The verb -isha, like -enda, keeps the kw- after certain tense prefires 
including -me- and -na-. 


E. Some speakers use ikiwa it being' in place of kama where that word 
appears in the basic dialogue for this unit. 


26 
A. Numbers 1-5 with MA class. 
moja Nimenunua chungwa moja. I have bought one orange. 
mawili Nimenunua machungwa mawilioe I have bovught two oranges. 
matatu marine matano 
Bo Numbers 1-5 with N-class. 
moja Nimenunua ndizi moja. I have bovught one banana. 
mbili Nimenunua ndizi mbili. I have bought two bananas.o 
tatu nne tano 
Co Numbers 1-5 with MI class. 
moja Nimenunua mkate mmoja. I have bought a loaf of bread, 
miwili Nimenunua mikate miwili. I have bought two loaves of bread. 
mitatu mifine mitano 
D. —patikana; concord of noun and subject prefire 
ndizi Ndizi zinapatikana sokoni Are bananas available in the market 
leo today? 
chai Chai inapatikana sokoni Is tea available in the market today3 
leo? 


78 


mkate 


maembe 


3. 
A. 


machungwa 


mayai 


sukari 


nyama 


ndizi 


nazi 


BASIC COURSE 


—————————————————————— aa 


Mkate unapatikana sokoni 


leo? 


Maembe yanapatikana sokoni 


leo? 


Nyama inapatikana sokoni 


leo3 


Juma amekwenda sokoni 


kununua machungwa. 
Hatunayo nyumbani. 


Juma amekwenda sokoni 
kununua mayai. 


Hatunayo nyumbani. 


Juma amekwenda sokoni 
kununua sukari, 


Hatunayo nyumbani. 


Juma amekwenda sokoni 
kununua nyama, 


Hatunayo nyumbani. 


Juma amekwenda sokoni 
kununua ndizi, 


Hatunazo nyumbani. 


Juma amekwenda sokoni 


kununua nazi. 


Hatunazo nyumbani. 


79 


UNIT 24 


Is bread available in the market 


today; 


Are mangoes available in the 


market today? 


Is meat available in 


today? 


Concord of noun in first sentence with 'object' of nae 


Juma has gone to the 


buy orangese 
We don't have any at 


Juma has gone to the 
buy egg 
We don't have any at 


Juma has gone to the 
buy sugaro 
We don't have any at 


Juma has gone to the 


buy meat. 
We don't have any at 


Juma has gone to the 


buy bananas. 
We don't have any at 


Juma has gone to the 
buy coconuts. 


We don't have any at 


the market, 


market to 


home. 


market to 


home. 


market to 


home. 


market to 


home. 


market to 


home. 


market to 


home. 


mawili 


matatu 


manne 


matano 


Co 


mayai 


ndizi 


watoto 


D. 


mayai 


ndizi 


watoto 


Ee 


mayai 


ndizi 


UN WO SWAI 


Tunahitaji mananasi? 


La, tunayo mawili tayari. 


Tunahitaji mananasi? 


La, tunayo matatu tayari. 


Tunahitaji mananasi? 


La, tunayo minne tayari. 


Tunahitaji mananasi? 


La, tunayo matano tayari. 


Mnayo mayai? 

Ndiyo, tunayo mawili, 
Mnazo ndizi? 

Ndiyo, tunazo mbili, 


Mnao watoto; 
Ndiyo, tunao wawili. 


Mnayo mayai? 
Ndiyo, tunayo matatu. 


Mnazo ndizi? 
Ndiyo, tunazo tatu. 


Mnao watoto; 


Ndiyo, tunao watatu. 


Mnayo mayai? 
Ndiyo, tunayo minne. 


Mnazo ndizi? 
Ndiyo, tunazo nne. 


80 


Do we 


No, 


need pineapples? 


we have two already. 


need pineapples? 
we have three already. 


need pineapples? 


we have four already. 


need pineapples?3 


We have five already. 


Do you have eggs? 


Yes, 


we have two of them. 


Do you have bananas?3 


Yes, 


we have two of them. 


Do you have childreng 


Yes, 


we have two of them. 


Do you have eggs3 


Yes, 


we have three of them. 


Do you have bananas?3 


Yes, 


we have three of them. 


Do you have children” 


Yes, 


we have three of them. 


Do you have eggs? 


Yes, 


we have four of them. 


Do you have bananas$ 


Yes, 


we have four of them. 


BASIC COURSE UNIT 24 
AA Wa AA AA AAA 


watoto Mnao watoto? Do you have childreng 
Ndiyo, tunao wanne. Yes, we have four of them. 
F. 
mayai Mnayo mayai? Do you have eggs? 
Ndiyo, tunayo matano. Yes, we have five of thsm. 
ndizi Mnazo ndizi? Do you have bananas? 
Ndiyo, turazo tano. Yes, we have five of them. 
watoto Mnao watoto? Do you have children3 
Ndiyo, tunao watano. Yes, we have five of them. 
Ge 
Hamisi analeta machungwa mabivu? Is Hamisi bringing ripe oranges?3 
Ndiyo, amekwisha leta mabivu. Yes, he has already brought 
Tipe ones. 
Analeta mabichi sasa, ji He is bringing unripe 
ONnes DOWe 


In the above conversation substitute for machungwa: mananasi, maembe, 


Ca IA Ka AA AZ Ka AA 


UA AA AI Au. 


1a A asks B where C has gone, and what he has gone there for. 
2. A is selling fruit. B, a prospective customer, asks about the 


condition of one kind of fruit after another. 


81 


Unit 25 


10 Basic Dialogue. Gone to pay takese 


waa 
Unakwenda wapi? Where are you going? 
Abasi 
boma (MA) District Office 
Ninakwenda bomani. I'm going to the District Office, 
Hagese 
kodi (N) tar 
“lipa pay 
kodi ya nyumba rent/house taz 
Kulipa kodi ya nyumba? To pay (your) house tar? 
Abasi 
La. Nimekwisha lipa kodi ya No, I!ve already paid (my) house taz. 
nyumba. 
kichwa (VI) head 
ada (N) fee 
shule (N) school 


(skuli (N) is used in many parts of Bast Africa) 


Ninakwenda kulipa kodi ya kichwa, I'm going there to pay (my) poll taz, 
na ada ya shule. and (my) school fees. 
Umelipa kodi ya kichwa? Have you paid (your) poll taz? 
Magese 
bado not yet 
Hapana, sijalipa bado, No, I haven't (paid yet). 


BASIC COURSE 
AA AA AA AAKAAaAAWEAaAW$$$ 


Notes 


A. —mekwisha pJus verb stem. 


Nimekwisha kwenda. 
Nimekwisha lipa. 


UNIT 25 


I've already gone. 


I've already paid. 


Be The -ja- negative counterpart of the me-tense, 


nimelipa 

sijalipa 

hatujalipa 

hatulipi 

hajaenda (or hajakwenda) 


IJI have paid 
I haven't paid 
we haven't paid 
we don't pay 
he hasn!it gone 


One set of negative forms corresponding to the affirmative -me- forms 


contains ha plus subject prefir plus the prefiz -ja-. Note that the final 


a of the stem does not change in forms containing -ja-. 


20 
he. Umelipa ... 3 


ada ya shule Umelipa ada ya shule? 


kodi ya kichwa Umelipa kodi ya kichwa? 


kodi ya nyumba shule 


B. —ja- negative of me-tense. 


kichwa Bado hatujalipa kodi ya 
kichwa. 

shule Bado hatujalipa ada ya 
shule. 

nyumba Bado hatujalipa kodi ya 


nyumba. 


83 


nyumba 


Have you paid the school fees? 


Have you paid the poll tak 
(head taz)? 


kichwa 


Not yet, we have not paid the 
poll take 


Not yet, we have not paid the 


school fees. 


Not yet, we have not paid the 


house rent. 


UNIT 25 SWAHILI 


Ce 


nyumba Juma na Hamisi bado hawajalipa Juma and Hamisi have not yet 
kodi ya nyumba. paid the house rent. 


kichwa shule 


D. 
kichwa Abdallah bado hajalipa kodi Abdallah has not yet paid the 
ya kichwa. poll tazo 
shule nyumba 
Bo 
shule Badc hujalipa ada ya shule? Haven't you paid your school 
fees yet? 


kichwa nyumba 


F. 
kichwa Bado sijalipa kodi ya kichwa. I haven't paid the poll tar 
yete 
shule nyumba 
Fe 
nyumba Bado haiijalipa kodi ya nyumba? Haven't you (pl.) paid the 
house rent yet? 
kichwa shule 
30 
A. Me-—tense: affirmative vse (-ja-) negative, 
(wewe) Umelipa kodi ya kichwa? Have you paid the poll tar? 
Hapana, sijalipa. No, I have not paid it. 
(ninyi) Mmelipa kodi ya kichwa? Have you (pl.) paid poll tar? 
Hapana, hatujalipa, No, we haven't paid it. 
(yeye >) Amelipa kodi ya kichwa? Has he paid poll taz? 
Hapana, hajalipa, No, he hasn't paid it. 


84 


BASIC COURSE 


(wao) Wamelipa kodi ya kichwa? 

Hapana, hawajalipa. 
Be 

(wewe >) Umeuza nyumba? 
La, sijauza. 

(ninyi) Mmeuza nyumba? 
La, hatujauza. 

(yeye) Ameuza nyumba? 
La, hajauza. 

(wao) Wameuza nyumba? 
La, hawajauza. 

C. 

Juma Jwna amekwenda sokoni? 
La, hajaenda, 

yatoto Watoto wamekwenda sokoni? 
La, hawajaenda, 

Daudi Daudi amekwenda sokoni? 
La, hajaenda. 

Daudi na Davdi na Hamisi wamekwenda 

Hamisi sokoni? 


La, hawajaenda, 


85 


UNIT 


Have they paid poll taz? 
No, they haven't paid it. 


Have you sold the house? 
No, I haven't sold it. 


Have you sold the house? 


Nc, we haven't sold it. 


Has he sold the house? 
No, he hasn't sold it. 


Have they sold the house? 
No, they haven't sold it. 


Has Juma gone to the market? 
No, he hasn't gone yet. 


Have ihe children gone to the 
market? 
No, they haven't gone yet. 


Has Daudi gone to the market? 


No, he hasn't gone yet. 


Have Daudi and Hamisi gone to 
to the market? 
No, trey haven't gone yet. 


25 


UNIT 26 


SWAHILI 


Unit 26 


1o Basic Dialogue, Where has Hamisi gone? 


Hamisi yuko nyumbani? 


La, amekwenda Magomeni. 


Kufanya nini? 


-tazama 
mzazi (WA) 
Kuwatazama wazazi wake. 
baba (N. pers.e) 
mgonjwa (WA) 
Baba yake ni mgonjwa. 
-nunulia 
dawa (N) 


Amekwenda kumnunulia dawa. 


Ochieng 
Is Hamisi at home? 
Hadija 
No, he's gone to Magomeni, 
Ochieng 
What for3 (!To do what3!) 
look at 
parent 
To see his parents. 
father 
a sick person 
His father is i31. 
buy for 
medicine 


He's gone to buy him some medicine, 


Notes 


A. Regular formation of applied stems. 


Amenunua dawa. 
Ametununulia dawa, 
Ameleta dawa. 
Ametuletea dawa. 


He has bought some medicina, 
Ho has bought us some medicine, 
He has brought some medicine. 


He has brought us some medicine. 


In this discussion, the '!root' of the verb corresponding to English 
'bring' is -let-, and the affirmative indicative 'stem! is —leta, 


86 


BASIC COURSE UNIT 26 


The verbs in the second and fourth sentences both contain instances of 
the fapplied,! or 'prepositional'! suffir, If the last vwel of the verb root 
is —u- (as in nunu-) or iora, then the 'applied' suffir is the vowel i. 

If the last vowel of the root is -e- (as in -let-), then the 'applied' suffiz 
has the vowel —e.. 

If the last sound of the root is a vowel (as in nunu.) then the vowel 
of the applied suffiz i3 preceded by -l-, If the last sound of the root is 
a consonant (as in lete), then the applied suffir consists of a vowel onjy. 

(Note that in the stem -letea, the root is lete, the applied suffir is 
-e- and the final vowel is -a.) 

To put the same information in a different form, the applied stems of 
the Bantu verbs in Swahili may be predicted on the basis of the simple stems 


as follows: 
Simple stem: Applied stem: 


root ending in 


consonant, vowel 
“kuta kutia 
nunua -nunulia 
lipa “lipia 
“tia tilia 
pata patia 
zaa -zalia 
“soma -Somea 
toa tolea 
“leta —letea 
pokea -pokelea 
2.0 
A. Words with and without eni, following yuko. 
wapi? Hamisi yuko wapi? Where is Hamisi? 


87 


SWAHILI 


UNIT 26 
nyumba Hamisi yuko nyumbani. 
mji Hamisi yuko mjini. 
soko Hamisi yuko sokoni. 
Morogoro Hamisi yuko Morogoroa 
Utete Hamisi yuko Utete. 
Be 
wapi? Hamisi na Juma wako wapi? 
nyumba Hamisi na Juma wako nyumbani? 
kijiji Hamisi na Juma wako kijijini? 
shule Hamisi na Juma wako shuleni? 
Utete Hamisi na Juma wako Utete? 
Morogoro Hamisi na Juma wako Morogoro? 
Ce 
wazazi Daudi amekwenda mjini 
Wale kuwatazama wazazi wake. 
rafiki Daudi amekwenda mjini 
za. kuwatazama rafiki zake. 
Hamisi na Daudi amekwenda mjini 
Juna kuwatazama Hamisi na Juma. 
watoto Daudi amekwenda mjini 
k kuwatazama watoto wake, 
Do. 
rafiki Hasani amekwenda kijijini 
yake kufitazama rafiki yake. 
baba yake Daudi 


88 


Hamisi is at home. 


Hamisi is in town. 


Hamisi is at the market. 


Hamisi is in Morogoro. 


Hamisi is at Utete, 


Where are Hamisi and Juma? 


Are Hamisi and Juma at 


Are Hamisi and Juma at 
village? 


Are Hamisi and Juma at 
Are Hamisi and Juma at 


Are Hamisi and Juma in 
Morogoro? 


Daudi has gone to town 


his parents. 


Daudi has gone to town 
his friends, 


Daudi has gone to town 
Hamisi and Juma. 


Daudi has gone to tom 
his children. 


Hasani has gone to the 
to see his friend. 


home? 


the 


school? 


Utete? 


Lo see 


to see 


to see 


to see 


village 


BASIC COURSE 


E. 
baba yangu Nimennunulia baba yangu 
dawa. 
mtoto wangu Daudi 
F. 
dawa Wazazi wangu wameninunulia 
dawa. 
chakula Wazazi wangu wameninunulia 
chakula. 
vitu vingi Wazazi wangu wameninunulia 
vitu vingi. 
3e 
A. Simple vs. applied stems., 
mihindi Baba amenunua mihindi?3 
Ndiyo, ametununulia miwili. 
mananasi Baba amenunua mananasi? 
Ndiyo, ametununulia mawili, 
ndizi Baba amenunua ndizi3 
Ndiyo, ametununulia mbili, 
nazi Baba amenunua nazi? 


Ndiyo, ameturunulia mbili, 


UNIT 


J have bought my father same 


medicine. 


My parents have bought me 


some medicineo 


My parents have bought me 


some food, 


My parents have bought me 
many thingse 


Has father bought some maize? 
He has bouvght us two 
of them. 


Yes. 


(i.e. two ears) 


Has father bought some pine- 
apples3 Yes. He has 


bought us two of them. 


Has father bought bananas? 
Yes. 
of theme 


He has bought us two 


Has father bought coconuts? 
Yes. 
of theme 


He has bought us two 


B. Me-tense: affirmative vs. (-ja-) negative; change of person fram 


guestion to answere 


89 


UNIT 26 


———————————————————————————— 


SWAHILI 


(wewe ) Baba amekununulia nini? What has father bought you? 
Hajaninunulia kitu. He has not bought me anythinge 
(sisi) Baba ametununulia nini? What has father bought us? 
Hajatununulia kitu. He has not bought us anythinge 
Watoto Baba amewanunulia watoto wake What has father bought his 
wake nini? Hajawanunulia kitu. children? He has not bought 
them anything. 
Cc. 
Unaninunulia nini7 What are you buying me? 
Sikununulii kitu, I am not buying you anything. 
Umeninunulia nini? What have you bought me? 
Sijakununulia kitu. I have not bought you 
anything yetae 
D. 
Wanatununulia nini? What are they buying us? 
Hawatununulii kituo They are not buying us 
anythinge 
Wametununulia nini? What have they bought us? 
Hawajatununulia kitu, They have not bought us 
anything yete 
D. 


Hamisi anamnunulia Daudi nini? 
Harmunulii kitu. 


Hamisi amemnunulia Daudi nini? 
Hajanmunulia kitu. 


What is Hamisi buying Daudi? 
He is not buying hir anything. 


What has Hamisi bought Daudi? 
He has not bought him anything 
yeta 


10 A is looking for C. 8Berplains that C has gone to tom tc get some 


things for his child, who is ill, 


90 


BASIC COURSE UNIT 27 


1o Basic Dialogue. Who is that? 


Abasi 
Nani yule? Wuo is that(over there)? 
Butler 
Huyo ni Bwana Aramjan, That is Mr. Aramian. 
Abasi 
“toka came from, go from 
Anatoka wapi? Where does he come from3 
BuCTir 
Anatoka Amerika, From America. 
Abasi 
ja come 
Amekuja kufanya nini? What has he come to do? 


Butler (American) 


tumwa be sent 
serikali (N) government 
“etu our 
—eleza ezplain 
mambo (pl. MA) matters 
Nchi (N) land, country 
Ameturmwa na serikali, kueleza He has been sent by his government, 
mambo ya nchi yetu. as an information officer, (!he 


has beer sent by the government, to 


ekplain matters of our country') 


91 


UNIT 27 


SWAHILI 


Notes 


ho Use of ku in certain inflected forms of verbs with monosy)labic 


stTems. 


ze —toka 
Ao 
wapi? 
kusini 
Nairobi 
mashariki 
Be 


vitu 


mambo 


habari 
C. 


vitu 


mambo 


habari 


amekuja he has came 
The verb -ja 'come! is like —enda and —-isha in that ku i8 used between 
the tense prefir -me- and the root. This is, in fact, true of all verbs 
whose root consists of a consonant only, and whose stems are thus monosyllabico 


with place ezkpressions. 


Bwana Hasani anatoka wapi? 
Bwana Hasani anatoka kusini. 
Bwana Hasani anatoka Nairobi. 
Bwana Hasani anatoka mashariki. 
Concords with some new ncdunse 


Ametueleza habari za vitu 
hivi. 


Ametueleza mambo haya. 


Ametueleza habari hizi, 
“jua plus infinitive. 


Sijui kukueleza habari za 
vitu hivi, 
Sijui kukueleza mambo haya. 


Sijui kukueleza habari hizi, 


92 


Where does Mr. Hasani come from? 
Mr. Hasani comes from the South. 
Mr. Hasani comes from Nairobi, 


Mr. Hasani comes from the East. 


He has ekplained to us the 
details of these things.e 


He has ezplained these affairs 
to Uso 


He has ezplained this news to us. 


I don't know how to ezplain to 
you the details of these things. 


I don't know how to ezplain 
These affairs to you. 


I don't know how to ezkplain this 


news to you. 


BASIC COURSE UNIT 27 
———u—u—mu——u—u———— AA AAA AAA AAA AAA AA— 


3e 
A. Person change from guestion to answer, me—tense. 

(yeye) Amekuja kufanya nini? what has he come to do? 

Ametumwa na serikali yake, He has been sent by his 
government 

(wewe) Umekuja kufanya nini? What have you come to do? 
Nimetumwa na serikali I have been sent by my 
yangue government. 

(ninyi) Mmekuja kufanya nini? What have you (pl. ) come to do? 
Tumetumwa na serikali We have been sent by our 
yetu. government. 

B. Person agreement between subject prefiz and possessive stem. 

yangu Nimetumwa na serikali I have been sent by the govern- 
kueleza mambo ya richi to eKplain the affairs of my 
yangue countiye 

yake Ametumwa na serikali He has been sent by the govern- 
kueleza mambo ya fchi to ekplain the affairs of his 
yake. countrye 

yako Umetumwa na serikali You have been sent by the govern- 
kueleza mambo ya fchi ment to ezplain the affairs of 
yako. your countrye 

yetu Tumetumwa na serikali We have been sent by the goverm- 
kueleza mambo ya fichi ment to ezplain the affairs of 
yetu. Our countrye 


Nea Bo. The second verb in each of these sentences is in the infinitive form. 
An alternative and possibly more correct way of saying the same thing would 


use subjunctive forms instead (See Units 42-45). 


93 


UNIT 26 SWAHILI 


AAA AAA AA AAA AAA —————— AAA —— 


Unit 28 


10 Basic Dialogue. An introduction, 


Abdallah 
Huyu ni Bwana Hasani, This is Hassan. 
Aramian 
siku (N) day 
Habari za siku nyingi3 What news of many days? 
mari 
Njema. (or: Nzuri.) Pine. 
Aramian 
furahi be happy 
Nimefurahi kukuona. I'm happy to know (!see! ) you. 
Hasemi 
pia also, too 
Na mimi pia, nimefurahi kukuona. And I'm happy to know you too. 
Aramian 
Nyumbani hawajambo? Is everyone all right at your house? 


(TAt home they have no trouble?! >) 
Abdallah 


Hawajambo, (Yes), they're fine, 


Watoto nao hawajambo? And your children? 
("children and they, they have no 


trouble?' >) 


94 


BASIC COURSE UNIT 28 


Abdallah 
salama with peace 


Salama. They're fine. 


Notes 
A. Bwana used with given names. 


Huyu ni Bw. Hasani. This is Hassan, 
Unlike English, Swahili uses the title Bwana before given names as well 
as before surnames. 


B. Me-forms of certain verbs translated into English with present tense. 
Nimefurahi kukuona. I'm glad to see youe 
The —me- forms of the verb —furahi 'be happy' are translated into Englisn 


with the present tense, and not the present perfect. (One: may also use the 


a— tense here: nafurahi.) 


C. Na with personal pronoun stens. 
The set of forms which includes nao 'and they'!/'!with then! is: 


Ssg. plu. 
1. nami nasi 
2. nawe nanyi 
Sa naye nao 


2. This dialogue is a concatenation of social formilae, Practice it until 


you can go through it without mistakes in 13 seconds or less. 


3. A and B have just sat down to order lunch. C joins them and is intro- 
duced by A to B. They then proceed to order lunch. 


A and C discuss the whereabouts of an absent friend, D. D has gone to 


his home town to take care of official business and to visit friends and 
relatives. 


95 


UNIT 29 SWAHILI 


Unit 29 
1o Basic Dialogue. Do you mow Mr. AA 
Arandan 
Wamjua Bwana Hasani? Do you know Hasani? ; 
Abdallah 
Ndiyo, namjua sana. Yes, 1 mmow him very well. 
aramian 
humu in here 
Akaa wapi? Akaa mjini humu? Where does he live37 Does he live 
(or: Anakaa...) in this city? 
Abdallah 
katika in 
jimbo (MA) province 
mkoa (MI) region ' 
La. Hapana, bwana, akaa katika No, he doesn't. He lives in Tanga 
jimbo la Tanga. Province. 
Aranian 
tangu ; since 
Sijamwona kwa siku nyingi. I haven't seen him for several days. 
(or: tangu siku nyingi) 
Abdallah 
yeye he 
mke wife 
mkewe his wife 
“ao their 
jamaa family, associate 


96 


BASIC COURSE UNIT 29 
WI AA WA WA AA AA 


Yeye na mkewe wamekwenda Tanga He and his wife have gone to Tanga 


kuwatazama jamaa zao. to visit their families. 


CA IAA 


A. Diffsrence between concords used with mji and mjini. 


Akaa (or:Anakaa. . 0) mjini humua 
He lives in this city. 


Akaa (or:Anakaa. . .) kataka mji huu.e 

The words humu 'in here' and huu are both 'prorimal demonstratives', 
Huu agrees with the Mi-class noun mjio But when the same noun mji appears 
with the locative suffiz —ni, it is for concordial purposes transferred out 
of the Mi-classo 


B. Some prepositions. 


katika mji huu in this city 
kwa siku chache for a few days 

The words katika 'in' tangu 'since' and kwa 'by, for, with' are pre- 

positions, 

C. 'Animate' and 'personal' subdivisions of the N class of nounse 
ordinary N-class nyumba yake iko wapi? 
N-personai rafiki yake yuko wapi? 
N-animate ng'ombe wake yuko wapi3 
ordinary WA-class mtoto wake yuko wapi? 


Ordinary nouns of the N-class singular have no class prefir syllable 
(although from a historical point of view the nasal consonant with which many 
of them begin is a relic of a prefizr which erkisted in an earlier stage of the 
language). They reguire the prefir ye. . 0 They reguire the prefir y- with 
possessive stems, and the prefirk i- with -ko. They stard for inanimate objects. 

Ordinary nouns of the WA-class singular have the class prefir i- (mw- 
before vowels). They reguire the prefiz Wa with possessive stems, and the 
prefir yu- with -ko. They stand for animals or people. 

In addition, there are a number of nouns that display some of the char- 
acteristics of sach cf these classes, We shall call them 'N-personal' nouns 


97 


UNIT 29 SWAHILI 


indicated in the diagram, 'N-personal' nouns are like the ordinary N-class 
nouns in that they themselves contain no prefir syllable and in the possessive 
concords which they reguire. They are like the ordinary WA-class nouns in 
all their other concords. 

'N<animate' nouns, which stand for animals, are like WA-nouns in this 
respect, and also with respect to the possessive concords. They are like the 
N-class only in the form of the nouns themselves. 

The above treatment of 'N-personal' and 'N-animate' nouns covers the 
principal facts, but further details may be found in Ch. KV of Ashton's 
Swahili Grammaro, As pointed out there, speakers of coastal as well as up- 
country types of Swahili show a certain amount of latitude in use of concords 
With these hybrid noun classes. 


Do. Difference between mji and kijiji. 

Mji and kijiji. One of the readers of the original version of this 
course has pointed out that 'The distinction between mji and kijiji is not 
so clear cut as between 'town' and 'vi)lage'. Kijiji is not much used ez- 
cept ina comparative sense. Kiambaa, for eramplse, would certainly be called 
mji ezkcept when it is being compared directly or indirectly with a much 
larger collection of dwellings such as Nairobi./' 


20 
Ao Concords with N-personal vs. WA nouns. 
jamaa Wamekwenda Tanga kuwatazama They have gone to Tanga to see 
jamaa zao. their relatives. 
rafiki Wamekwenda Tanga kuwatazama They have gone to Tanga to see 
rafiki zao. their friends, 
watoto Wamekwenda Tanga kuwatazama They have gone to Tanga to see 
watoto wao. their children. 
Be 
rafiki Mkewe amekwenda Malindi His wife has gone to Malindi to 
kuritazama rafiki yake. see her friend. 


98 


BASIC COURSE UNIT 29 


————————————————————m—m—mu—m—um—<u—m—m—mwma—m—m—a—m—m————a——————— aa 


baba Mkewe amekwenda Malindi His wife has gone to Malindi to 
kumtazama baba yake. see her father. 

jamaa Mkewe amekwenda Malindi His wife has gone to Mlindi to 
kumtazama jamaa yake. see her relative, 


Co. Concords with names of place categories. 


jimbo Bwana Fulani akaa katika Mr. So-and-so lives in Tanga 
jimbo la Tanga. district. 

nchi Bwana Fulani akaa katika Mr. So-and-so lives in 
nchi ya Tanganyika. Tanganyika. 

mji Bwana Fulani akaa katika Mr. So-and-so lives in Nairobi, 


mji wa Nairobi, 

kijiji Bwana Fulani akaa katika Mr. So-and-so lives in Kiambaa 
kijiji cha Kiambaa, township. 

3o 


A. Change of persons from guestion to answer: a - tense. 


(wewe) Wakaa wapi? Where do you live3 II live here. 
Nakaa hapa. 
(ninyi) Mwakaa wapi? Where do you (pl.) live? 
Twakaa hapa, We live here. 
Rafiki Rafiki yako akaa wapi? Where does your friend live? 
yako Akaa hapa. He lives here. 
Rafiki Rafiki zako wakaa wapi? Where do your friends live? 
Zako Wakaa hapa. They live here, 


B. Affirmative vs. negative, with person change. 


baba Baba yako akaa Morogoro? Does your father live in 
Hapana, hakai Morogoro, Morogoro? No, he doesn't live 
akaa Utete. in Morogoro. He lives in Utete. 


99 


UNIT 29 SWAHILI 


(wewe) Wakaa Morogoro? Hapana, Do you live in Morogoro? 
sikai Morogoro, nakaa No, I don't live in Morogoro. 
Utete. I live in Utete, 

(ninyi) Mwakaa Morogoro? Hapana, Do you (pl.) live in Morogoro? 
hatukai Morogoro, twakaa No, we don't live in Morogoro. 
Utete. We live in Utete. 

Rafiki Rafiki zako wakaa Morogoro? Do your friends live in Morogoro? 

zako Hapana, hawakai Morogoro, No, they don't live in Morogoro. 

wakaa Utete. They live in Utete, 


Ce 

(wewe) Warijua Bw. Abdallah? Do you know Abdallah? No, I 
Hapana. Sijijui., don't know him. 

baba Baba yako amjua Bw. Abdallang Does your father know Abdallah” 
Hapana, Hanjui,. No, he doesn't know him. 

rafiki Rafiki zako wamjua Bw. Do your friends know Abdallah? 
Abdallah? Hapana, No, they don't know him. 
Hawanjui. 

(ninyi) Mwajua Bw. Abdallah? Do you (pl.) know Abdallah? 
Hapana, Hatumjui. No, we don't know him. 


(N. B. Some speakers prefer unaijua or unarfahamu to waijua in these 


sentences. | 


100 


BASIC COURSE UNIT 30 


10 Basic Dialogue, Mr. Ochienge 


Hanisi 
Ochisng (a Luo surname) 
Wamjua Bwana Ochieng? Do you know Mr. Ochieng? 
Bacija 
La, simjui. No, I don't know him. 
mara (N) time 
zamani formerly 
—anza begin 


Sikumwona zamani; leo ndiyo mara ya I've seen him for the first time today. 
kwanza. (tI didn't see him formerly; today 
is the first time.!) 


kazi (N) work 
Afanya kazi wapi? Where does he work? 
Hamisi 
Kiambif. In Kiambif. (a town ina Kikuyu area) 
WAA 
lugha (N) language 
sema speak, say 
Asema lugha ya Kikuyu? Does he speak Kikuyu? 
Hamia 
—endelea to continue, make progress 
Asema kidogo, lakini aendelea He speaks a little, but he is making 
vizuri. good progress. 


101 


UNIT 30 


SWAHILI 


A—————————m—ma——uamtu AAA AAA —— 


A. Special form (mw) of 3 sg. object prefiz before a verb stem that 


begins with a vowel. 
simjui 
simwoni 


I don't know him. 
I don't see him. 


Before a verb stem beginning with a vowel, the 3 sg. Object prefir has 


the form mi. 


Mr. Kamau speaks Swahili very 
well. 


Mr. Kamau speaks English very 
weli. 


Mr. Kamau speaks Nyamwezi very 
weli . 


Mr. Kamau speaks Luganda very 
weli. 


Mr. Kamau speaks Masai very well. 


I speak very little Swahili, but 
I am progressing well, 


Our friend speaks very little 


do 
A. Swahili versions of names of languages. 
Swahili Bwana Kamau asema 
Kiswahili vizuri sana. 
English Bwana Kamau asema 
Kiingereza vizuri sana. 
Nyamwezi Bwana Kamau asema 
Kinyamwezi vizuri sana. 
Luganda Bwana Kamau asema 
Kiganda vizuri sana, 
Masai Bwana Kamau asema 
Kimasai vizuri sana. 
3e 
A. Noun in agreement with two subject prefires, affirmative verbs. 
Mimi Mimi nasema Kiswahili 
kidogo tu, lakini 
naendelea vizuri, 
Rafiki Rafiki yetu asema Kiswahili 
yetu kidogo tu, lakini 


aendelea vizuri. 


102 


Swahili, but he is making 


good progress. 


BASIC COURSE UNIT 30 


Rafiki Rafiki zetu wasema Kiswahili Our friends speak very little 
zetu kidogo tu, lakini waendelea Swahili, but they are pro- 
vizuri, gressing well, 

Daudi Daudi asema Kiswahili kidogo Daudi speaks very little 
tu, lakini aendelea vizuri. Swahili, but he is pro- 


gTressing well, 
IN. B. Some speakers prefer the -na- forms of the verb in these sentences. J 


B. Same, with negative verbs. 


Mimi Sisemi Kiswahili; siendelei JI don't speak Swahili; 1 
vizuri, an not progressing well. 
Rafiki Hasemi Kiswahili; haendelei He doesn't speak Swahili; 
yangu vizuri, he is not progressing well, 
Rafiki Hawasemi Kiswahili; hawaendelei They don't speak Swahili; 
zangu vizuri. theyaren't progressing well, 


C. Nchini as an egvivalent for katika nchi. 


Kiambi Kiambi ni mji mkubwa nchini Kiambu is a large town in 
(or: katika rchi) Ki) WAA NSWA 
mwa Wakikuyu. 

Tanga Tanga ni mkoa mkubwa katika Tanga is a large province in 
fichi ya Tanganyika. Tanganyika. 


4. Describe a real or imaginary person. Tell where he is from, where he 


works, etc 


103 


UNIT 31 SWAHILI 


Unit 31 


UA IA 


1a Basic Dialogue, What kind of work do you do? 


Mutisya 
Wafanya kazi gani? What kind of work do you do? 
Sangai 
ukarani (U) the work or status of being 
a clerk 
Nafanya kazi ya ukarani, (I do) clerical (work). 
kutisya 
Wapi? Where? 
Sangii 
idara (N) department 
elim (N) education 
Katika Idara ya Elim, In the Department of Education. 
Mutisya 
pata get 
Rshahara (KI) pay 
Wapata ishahara wa kutosha? Do you get adeguate pay? 
(or: Unapata...) 
Sangai 
saidia help 
mahitaji (pl. MA) needs 
Hapana, lakini hunisaidia kwa No, but it helps toward my everyday 
mahitaji yangu. needs. 


104 


BASIC COURSE UNIT 31 


Mutisya 
“penda like, love 
Waipenda kazi yako? Do you like your work? 
(or: Unaipenda, . 0) 
San 
Hivyo hivyo. (cr: Vivi hivi, So-s0. 
or: Hivi hivi.) 
Notes 


A. Noun plus —a plus infinitive. 
mshahara wa kutosha adeguate pay 


Note that the word-for-word eguivalent would be 'pay of to suffice', 


2s 
A. Concord: YFossessives with N-personal nouns. 
baba Namsaidia baba yangu I help my father in his work. 
katika kazi yake, 
rafiki Namsaidia rafiki yangu I help my friend in his work 
BUDI katika kazi yake. 
rafiki Nawasaidia rafiki zangu I help my friends in their work. 
(plo) 
(wengi) katika kazi yaoe 
watoto Nawasaidia watoto wangu I hesJp my chiJceoren in their 
katika kazi yao. worke 
B. Concord: Fossessives and adjectives with N-personal nouns. 
rafiki Rafiki yako ni mbaya sana. Your friend is very bad. 
yako 
mtoto Mtoto wako ni mbaya sana. Your chiJd is very bad. 
wako 
rafiki Rafiki zako ni wabaya sana. Your friends are very bad, 
zako 


105 


UNIT 31 


SWAHILI 


——————————izaz za ———————————m—u—uU—U—————————————————a Aa ——— 


watoto 
wako 


Cc. 
ng'ombe 
nguruwe 
kitu 
chungwa 
Rkate 


ng'ombe 
(wengi) 


samaki 
(wengi) 
vitu 


viazi 
maembe 


mikate 


Watoto wako ni wabaya sana. 


Concord: N-animate nouns. 
Ng'ombe huyu ni mbaya sana. 
Nguruwe huyu ni Mbaya sana. 
Kitu hiki ni kibaya sana. 
Chungwa hili ni baya sana.e 
Mkate huu ni Mbaya sana, 
Ng'ombe hawa ni wabaya sana. 
Samaki hawa ni wabaya sanae 
Vitu hivi ni vibaya sana, 
Viazi hivi ni vibaya sana. 
Maembe haya ni mabaya sana. 
Mikate hii ni mibaya sana, 


Your children are very bad. 


This cow is very bad. 

This pig is very bado 

This thing is very bad. 
This orange is very bad. 
This bread is very bad. 
These cows are very bad. 
These fish are very bad. 
These things are very bad. 
These potatoes are very bad. 
These mangoes are very bad. 


These loaves of bread are 
very bado 


Repeat the above erercise using si in place of ni. 


3. 
A. 


pizd 


yeye 


sisi 


watoto 


Subject in negative statement correlated with object in imperative, 


Siijui kazi hii. 
Tafadhali nisaidie, 


Haijui kazi hii. 
Tafadhali msaidie. 


 Hatuijui kazi hii, 
Tafadhali tusaidie, 


Watoto hawaijui kazi hii. 
Tafadhali wasaidie, 


106 


I don't know this work. 
Please help me. 


He doesn't imow this work. 
Please help him. 


We don't know this workoe 
Please help us. 


The children do not know this 


work. Please help then, 


BASIC COURSE 


UNIT 31 


aa AaaaaAaaAaAaAEBMBheAeAeAHAHuAHAEAeAeAeAeAeAeAeAeE 


Be 


vyakula 


viazi 


siagi 


chai 


mikate 


matunda 


mayai 


Concord: 


Tuna vyakula vya kutosha? 
Lao Tuna vichache tu. 


Tuna viazi vya kutosha? 
La. Tuna vichache tu. 


Tuna siagi ya kutosha? 
La. Tuna kidogo tu. 


Tuna chai ya kutosha? 
La. Tuna kidogo tu. 


Tuna mikate ya kutosha? 
La. Tuna michache tu, 


Tuna matunda ya kutosha? 
La. Tuna machache tu. 


Tuna mayai ya kutosha? 
La, Tuna machache tu. 


107 


Noun, possessive and adjective. 


Do we 


No, 


Do we 


No, 


Do we 
No, 


Do we 
No, 


Do we 
No, 


Do we 


have enough foodstuffs? 
we only have a few, 


have enough potatoes?3 
we onjy have a few. 


have enough butter? 
we only have a little. 


have enough tea? 
we onjy have a little. 


have enough loaves? 


we only have a few. 


have enough fruit? 


No, we only have a few 
pieces. 
Do we have enough eggs? 


No, 


we only have a few. 


UNIT 32 SWAHILI 


1eo Basic Dialogue. You're a farmer aren't you; 


Wewe 
mkulima (WA) 


Wewe mkulima, sivyo? 


Senghi 


you 


£armer 


You're a farmer, aren't you? 


Ndiyo, mimi mkulima. 


—panda 

-otesha 

mmea (MI) 
Waotesha mimea gani? 


Yes, I'm a farmer. 


raise 
raise 


plant, 


What kind of crops do you raise? 


Mirambo 


muhogo (MI) 
maharagwe (pl.o MA) 
kitunguu (VI) 
Mpunga (MI) 
Kwa kawaida, napanda muhogo na 


kuotesha maharagwe, vitunguu na 


mpunga. 
mwaka (MI) 
mvua (N) 


Lakini mwaka huu hakuna mvua ya 


kutosha kuotesha mpunga. 


108 


cassava 
beans 
onion 
rice (growing in field) 
I generally grow cassava, beans, 


onions and rice. 


year 
rain 
But this year there isn't enough rain 


for growing rice, 


BASIC COURSE UNIT 32 
UA AA AA IA AAA 


kwa hiyo therefore 
Kwa hiyo ninapanda muhogo, maharagwe For that reason, I!m growing cassava, 
na vitunguu. beans and onions. 
Notes 


A. Complete sentence consisting of absolute personal pronoun dDlus noun. 
mimi mkulima I'm a farmer 
wewe mkulima you are a farmer 
Note that this complete sentence in Swahili is literally 'T farmer', 
B. Contrast in meaning between -panda and —otesha. 
hatupandi muhogo we don't grow cassava 
hatuoteshi mpunga we don't grow rice 


Different verbs are used for 'growing! cassava and 'growing' rice. 
—pands is the word commonjy used for the planting and raising of all crops. 
otesha (litoe cause to sprout!) is used particularly of the sprouting 
of grain ina seed-bed (for transplanting) or On, 8.g.e, a sack, for beer- 
making. It is also used for the effect of rain or other form of moisture on 


seed already planted. 


2s 
A. Concord: Nouns with “ingi. 

mimea Wakulima wa fichi hii waotesha The farmers of this country 
(or: wanaotesha) mimea mingi. grow many plants. 

maharagwe Wakulima wa nchi hii waotesha The farmers of this country 
maharagwe mengi. grow a lot of beans. 

mpunga Wakulima wa nchi hii waotesha The farmers of this country 
mpunga mwingi. grow a lot of rice. 

vitunguu Wakulima wa richi hii waotesha The farmers of this country 
vitunguu vingi. grow a lot of onions. 


109 


UNIT 32 SWAHILI 


Bs Mwaka huu. 


muhogo Mwaka huu, hatupandi 
muhogo. 

maharagwe Mwaka huu, hatupandi 
maharagwe. 


Mpunga vitunguu 
Ce Concord: Nouns with “zuri. 
muhogo Mkulima huyu apanda 
muhogo mzuri sana. 
(or: ...anapanda, . .) 


mimea Mkulima huyu apanda 
mimea mizuri sana. 
Mpunga Mkulima huyu apanda 


iipunga Mzuri sana. 


vitunguu Mkulima huyu apanda 
vitunguu vizuri sana, 


This year, we aren't planting 
cassava, 


This year, we aren!t planting 
beans. 


This farmer plants very good 


cassavao 


This farmer plants very good 
plants. 


This farmer plants very good 
rice, 


This farmer plants very good 
Onionse 


Usually, I plant cassava and 
beans, but this year I am 
only planrting cassava., 


Usually, that farmer (i.e. one 


30 
A. Comparison of a-tense with na-tense. 

mimi Kwa kawaida, napanda (or: 
hupanda) muhogo na 
maharagwe, lakini mwaka 
huu ninapanda muhogo tu. 

mkulima Kwa kawaida, mkulima huyo 

huyo 


apanda muhogo na vitunguu 
lakini mwaka huu anapanda 
wahogo tu, 


110 


already mentioned) plants 
cassava and onions, but this 
year he is only planting 


cassiava,s 


BASIC COURSE UNIT 32 
WA AA aa AA AA AA AAA 


wakulima Kwa kawaida, wakulima Usually, those farmers (i.e. 
hao hao wapanda muhogo ones already mentioned) plant 
na maharagwe lakini cassava and beans, but this 
mwaka huu wanapanda year they are only planting 


muhogo tuo cassavao 


UU aa AA AA 


1o Basic Dialogue. What do you do with your crops? 


Sangai 
mazao (pl.o MA) crops 
Wafanya nini na mazao yako; What do you do with your crops3 
(or: Unafanya, . .) 
aa 
“ingine some, other 
Mengine natumia kwa chakula, na Some I use as food, and the others 
mengine kwa kuuza, for selling. 
Sangai 
Wauza mazao yako wapi? Where do you sell them3 
(or: Unauza. . e) 
La rambo 
Sokoni. At the market. 
mke wife 
peleka take, send 
Mke Sangu huyapeleka kuuza, My wife takes them to sell, 
hodari active, energetic, brave 
Yu hodari sana kwa kuuza, She's very clever in selling. 
Notes 


A. The adjective “ingine as an eguivalent for both 'some' and 'other', 


mengine . sa 0 kwa chakula, na mengine kwa kuuza, 
>. Some as food, and other for selling. 
The adjective “ingine corresponds egually to English 'some' and 'other(s)'. 


312 


BASIC GOURSE 


UNIT 33 


My wife is very active in 
selling. 


My father is very active in 
selling. 


Hamisi is very active in 
selling. 


Hamisi and Juma are very active 
in selling. 


Jur children are active in 


selling. 


They sell their crops in town. 


They sell their crops at the 


market.e 


They sell their crops in the 
village. 


They sell their crops in 


Morogoro. 


I use some of my crops for food, 


I use same of my potatoes for 


23 
Ad. 
Mke wangu Mke wangu yu hodari 
sana kwa kuuza, 
Baba yangu Baba yangu yu hodari 
sana kwa kuuza, 
Hamisi Hamisi yu hodari sana 
kwa kuuza. 
Hamisi na Hamisi na Juma ni hodari 
Juma sana kwa kuuza. 
Watoto Watoto wetu ni hodari sana 
kwa kuuza. 
B. Simple noun vyse noun with locative -ni. 
mji Wauza mazao yao mjini, 
(or: Wanauza. . .) 
soko Wauza mazao yao sokoni. 
kijiji Wauza mazao yao kijijini. 
Morogoro Wauza mazao yao Morogoro. 
Co Concord: Noun, possessive, and adjective. 
mazao Mazao yangu mengine 
natumia kwa chakula, 
viazi Viazi vyangu vingine 
natumia kwa chakula, food, 
ndizi Ndizi zangu nyingine 


natumia kwa chakula, 


113 


I use some of my bananas for 
foods 


NIT 33 SWAHILI 


mahindi Mahindi yangu mengine natumia IJI use some of my maize for 
kwa chakula, food, 


D. Animate plural nouns with “ingine. 


watoto Watoto wengine hawana chakula Some of the children haven't 
cha kutosha mwaka huu. enough food this year, 


ng'ombe Ng'ombe wengine hawana chakula Some of the cows haven't 
cha kutosha mwaka huu. enough food this year, 


wakulima Wakulima wengine hawana chakula Some of the farmers haven't 
cha kutosha mwaka huu. enough food this year, 


3o Aramian interviews a farmer about his crops and about the part that his 
Wife and children play in growing and marketing theme 


114 


BASIC COURSE UNIT 34 


aa —————————————————————————————————————————————————— 


Unit 34 


KA ILA 


1e Basic Dialogue, I'ma cook nowadays.e 


Hamisi 
Unafanya kazi gani? What kind of work are you doing? 
Mutisya 

upishi (U) work or status of a cook 
Ninafanya kazi ya upishi. I'm working as a cook, 
Hamisi 
kumbe) (erpression of surprise) 
mpishi (WA) a cook 
Kumbe u mpishi siku hizi So you're a cook these days) 
(ors ... wewe ni mpishi. . .) 
Mutisya 
Ndiyo bwana, Mimi ni mpishi. That's right. 
Hamisi 
Unafanya kazi kwa nani? Who are you working for3 
muta nya 
mzungu (WA) a European 
jina (MA) name 
Kwa mzungu mmoja, jina lake Bwana For a European named Aramian, 
Aramiano 
Notes 


Ao Complete sentences consisting of first or second person subject 


prefir plus noun. 


u mpishi you are a cook 


115 


UNIT 34 


SWAHILI 


.,.,.—,—————————————————————————U—UuU—U—m—m—m—mU————— —— 


ni mkulima 
tu wapishi 
m wakulima 


I ama farmer 
We are COoKksS 


you are farmers 


In these sentences, the first and second person subject prefires are 


used before nouns denoting occupations, and the combination is treated as a 


complete sentence, 


karani 


Bo 
mpishi 


mkulima 


karani 


WA 
mpishi 


mkulima 


karani 


Subject prefir plus noun. 


U mpishi? ---- Hapana, bwana. 
Mimi ni mkulima, 


U mkulima? ---- Hapana, bwanae 
Mimi ni karani. 


U karani? ---< Hapana, bwana, 
Mimi ni mpishi. 


Derivation: 


Yeye ni mpishi. ---- Afanya 
kazi ya upishi. 


Yeye ni mkulima, Afanya kazi 
ya ukulima. 
Yeye ni karani. Afanya kazi 


ya ukarani. 


Daudi na Juma ni wapishi. 
Wafanya kazi ya upishi. 


Daudi na Juma ni wakulima. 
Wafanya kazi ya ukulima. 


Daudi na Juma ni makarani. 
Wafanya kazi ya ukarani. 


116 


Are you a cook3 No, Jama 


farmer. 


Are you a farmer? No, I am 
a clerk, 


Are you a clerk3 No, I am 
a cooke 


Abstract VS. animate nouns With the same stem. 


He is a cook. He does 
cooking. 

He is a farmer., He does 
farming. 

He isa clerk. He does 


clerical work. 


Daudi and Juma are cookse 
They do cookinge 


Daudi 2and Juma are farmers. 
They do farming. 


Daudi and Juma are clerks. 


They do clerical work. 


BASIC COURSE 


L 
aa AAAA—————————I——— 


30 
A. 
Daudi Daudi ni mpishi mzuri sana. 
mpishi Hafanyi kazi ya ukulima. 
Hamisi Hamisi ni mkulima mzuri sana. 
mkulima Hafanyi kazi ya upishi. 
Abdallah Abdallah ni karani mzuri sana, 
kazeni Hafanyi kazi ya vpishi. 
Be Subject prefires with nounsa 
wewe Wewe u mpishi3 Hapana. Mimi 
si mpishi, mimi ni mkulima, 
wao Wao ni wapishi; Hapana. Wao 
si wapishi, wao ni wakulima, 
yeye Yeye ni mpishi? Hapana. Yeye 
si #pishi, yeye ni mkulima, 
ninyi Ninyi m wapishi? Hapana, Sisi 


si wapishi, sisi tu wakulima, 


117 


Daudi is a very good cook. 


He doesn't do farring.e 


Hamisi is a very good farmer. 
He doesn't do cooking. 


Abdallah is a very good clerk., 
He doesn't do cooking. 


Are you a cook? No, I am 


not a cook, Jama farmer. 


Are they cooks? No, they are 


not cooks, they are farmers,. 


Is he a cook? No, he is not 


a cook, he is a farmer. 


Are you (plo) Ccooks3 No, we 
are not cooks, we are 


farmerso 


UNIT 35 SWAHILI 


Unit 35 


1e Basic Dialogue. He's a day laborer. 


Hasani 
kijana (Vi-anim.) a youth 
Yule kijana hufanya kazi gani? What kind of work does that young 
fellow do 
Abdallah 
kazi ya kibarua casual labor 
Yeye hufanya kazi ya kibarua, He is a day laborer. 
Hasani 
mchukuzi (WA) porter 
Kumbe yu mchukuzi Oh, he's a porter, theni 
muda (N) period of time 
Amefanya kazi hii kwa muda gani? How long has he done this kind of 
WOTKk3 
Kwa miaka mfrine. For four years. 
Hasani 
Yeye apenda kazi yake? Does he like his work3 
Abdallah 
-nung'unika ; to complain 
juu (N) on, concerning 
Hanung'uniki juu ya kazi yake, He doesn't complain about it. 


BASIC COURSE UNIT 35 


Notes 
A. Hu-tense. 
mimi huvza mazao yangu I sell my crops 
sisi huuza mazao yetu we sell our crops 
yeye huuza mazao yake he sells his crops 
wao huuza mazao yao they sell their crops 


The hu-tense of a verb has no subject prefir to indicate the class of 
the subject. The subject is therefore made ekplicit, either as a noun or as 
a pronoun, unless the identity of the subject is clear from what precedes the 
sentence. 


The hu-tense is used where habitual or recurrent action is implied, 


yeye huenda sokoni he (regularly) goes to the 
market 

wao huja asubuhi they (regularly) come in 
the morning 


In the hu-tense, the verbs -senda and “isha, and verbs with monosyilabic 
stems like “ja, do not have -ku- or —kw- as they do in the other tenses that 
have been studied. 


B. 'Vi-animate' nouns. 
Kijana wao amekwenda. Their young fellow has gone. 
Vijana wao wamekwenda, Their young fellows have gone. 
Compare Note 29.0 concerning the 'N-animate'! nouns. 'N-<animate' nouns 
zcted liks ordinary N-class nouns only with respect to the shape of the 
singular and plural forms of the noun itself. The word kijana, which we may 
call a 'Vl-animate' noun, is like an ordinary Vi-class noun with respect to 
the singular 2nd plural forms of the noun oniy. Otherwise, it is like a 
WA-class noun, even in the possessive concords which it reguires. 
Ce The word Juu. 
Hanung' uniki juu ya kazi yake, He doesn't complain about his worka 
The word juu is a noun, the approdimate translation of which is 'the top'. 
This noun, however, has two characteristics which set it apart from other 
nouns: (1) it is seldom used without being followed by ya plus another noun, 
or by a possessive (yake, yako, etce), 


119 


UNIT 35 SWAHILI 


(2) it is seldom used as the subject or object of a verb. It may be used 
(Tadverbially' ) without a possessive or another noun. (3) it does not occur 
in the plural. 

For these reasons, juu is most commonly translated into English by a 
preposition, such as 'on, Over, above, concerning'. 


D. Special Note on the 'present tenses! of Swahili, 
Swahili vossesses three sets of affirmative indicative verb forms which 
in some sense may be called 'present.' These are typified by tuNAsema, 

twAsema, and (sisi)HUsema. In the preparation of the original draft of this 
course, and in comparison of the changes suggested in draft by various 
authorities, the choice among the three 'present tenses' displayed a greater 
degree of uncertainty than did any other point of grammar.e 

Accordingly, alternative tense forms have been indicated in many, 
though not all of the sentences concerning which Swahili speakers disagree 
among themselves. 


20 


A. Hu#tense. 


wewe Wewe hufanya kazi gani? What kind of work do you do3 

Juma Juma hufanya kazi gani? What kind of work does Juma do? 

yeye Yeye hufanya kazi gani? What kind of work does he do3 

Juma na Juma na Daudi hufanya kazi What kind of work do Juma and 
Daudi Sania Daudi do? 

wao Wao hufanya kazi gani? What kind of work do they do? 

Be 

wewe Wewe hupenda kazi yako? Do you like your work? 

Juma Juma hupenda kazi yake? Does Juma like his work? 

yeys Yeye hupenda kazi yake? Does he like his work? 

Juma na Juma na Daudi hupenda kazi Do Juma and Daudi like their work? 
Daudi yao? 


120 


wao 
Ce 


kazi 


Dyunba 


mpishi 


chakula 


ke 


watoto 


D. 


kazi 


chakula 


Rchi 


vitu 


BASIC COURSE 


Wao hupenda kazi yao? 


Jurya 


Hanung'uniki juu ya kazi 
yake, 


Hanung'uniki juu ya nyumba 
yake. 


Hanung'uniki juu ya mpishi 
wake. 


Hanung'uniki juu ya chakula 
chake. 


Hanung'uniki juu ya mke 
wake. 


Hanung'uniki juu ya watoto 
wake. 


Concord: Noun plus demonstrative, 


Sitaki kunung'unika juu ya 
kazi hii. 


Sitaki kunung'unika juu ya 
chakula hiki. 


Sitaki kunung'unika juu ya 
vyakula hivi, 


Sitaki kunung'unika juu ya 
nyumba hii, 


Sitaki kunung'unika juu ya 
nchi hii. 


Sitaki kurung'unika juu ya 
vitu hivi. 


121 


Do they like their work? 


UNIT 35 


He doesn't complain about his 


worka 


He doesn't complain about his 


house. 


He doesn't complain about his 


cook, 


He doesn't complain about his 


food, 


He doesn't complain about his 


wife. 


He doesn't complain about his 


children. 


I do not want to complain 
this work. 


I do not want to canplain 
this food. 


JI do not want to complain 
these foods. 


I do not want to complain 
this house. 


I do not want to complain 
this country. 


I do not want to complain 
these things. 


about, 


about 


about, 


about 


about 


about 


UNIT 35 SWAHILI 


30 
A. Me-tense with a characteristic time ezpression. 

kibarua Amefanya kazi ya kibarua How long has he worked asa 
kwa mida gani? laborer? 

ukarani Amefanya kazi ya ukarani How long has he worked as 2 
kwa muda gani? clerk? 

ukulima Amefanya kazi ya ukulima How long has he worked as a 
kwa muda gani? farmer? 

upishi Amefanya kazi ya upishi How long has he worked as a 
kwa muda gani? cook? 


Be Cumulative,. 


Yeye hufanya kazi ya upishi. He works as a cook. 
Kumbe yeye ni ipishi?! So he is a cook?! 


Yeye hufanya kazi ya ukulima, He works as a farmer. 
Kumbe yeye ni Mkulima?! So he is a farmer?! 


Yeye hufanya kazi ya ukarani. He works as a clerk, 
Kumbe yeye ni karani?! So he is a clerk?Ii 


Yeye hufanya kazi ya kibarua, He works as a laborer. 
Kumbe yeye ni hchukuzi?! So he is a porter?! 


Leo A and B discuss the occupations of their friends C, D and E. 


122 


BASIC COURSE UNIT 36 


————m—u—u—m————————————————————————————m—a—A——————aaa———— 


Unit. 36 


AAA 


to Basic Dialogue. Whsre were you yesterday? 


Hamisi 
wa be 
jana yesterday 
Jana ulikuwa wapi? Where were you yesterday? 
Nilikuwa sokoni, At the markete 
Bai 
saa (N) hour 
“ngapi? how many? 
Ulikwenda saa ngapi? What time did you go3 
Hadija 
ondoka to leave 
sita siz 


Niliondoka nyumbani saa sita mchana. I left home at noon. 


Hepisi 
Ulinunua .nini3 What did you buy? 
Hadija 
mboga (KN) (any food eaten together 
with a main starchy dish) 
chumvi (5) salt 
pilipili (N) pepper 


Nilinunua mboga, chumvi na pilipili. Green vegetables, salt and peppere 


123 


UNIT 36 SWAHILI 


Notes 


A. Li-tense. 
ulinunua nini? 


ulikwenda wapi? 
The li-forms of a Swahili verb are formed in a manner ezactly parallel 


what did you buy? 
where did you go? 


to the na-forms and the me-forms. As with the latter, monosyilabic stems and 
—enda and -isha are proceded by ku-/kw-. 

The meaning of the li-tense is similar to that of the English 'simple 
past' tense. 


Bo. Locatives with “ni corresponding to 'at! to! from! depending on 


the contezt. 
nilikwenda sokoni I went to the market 
niliondoka sokoni I left the market 
Note that, noun plus locative -ni (e.g. sokoni) is translated either 'to! 
or 'fram' depending on the identity of the verb.e 


Ce. Literal translation of saa ngapi? 

The literal translation of saa ngapi? fat what time?' is 'hours how 
manya' 
28 


A. Hours of the day. 


ngapi Hamisi alikwenda sokoni What time did Hamisi go to the 
saa ngapi? markets 

moja Hamisi alikwenda sokoni Did Hamisi go to the market at 
saa moja? 7 o'!clock? 

mbili Hamisi alikwenda sokoni Did Hamisi go to the market at 
saa mbili? 8 o'clock? 

tatu Hamisi alikwenda sokoni Did Hamisi go to the market at 
saa tatu? 9 o'clock? 


BASIC COURSE 


UNIT 36 


tano 


sita 


B. 


wapi 


soko 


boma 


shule 


Co 


ryumba 


soko 


shule 


Poma 


D. 
chumvi 


mboga 


Hamisi alikwenda sokoni 
saa nne? 


Hamisi alikwenda sokoni 


saa tano? 


Hamisi alikwenda sokoni 
saa sita? 


-wa plus locative ezpression. 


Ulikuwa wapi saa sita 
mchana? 


Ulikuwa sokoni saa sita 
mchana? 


Ulikuwa bomani saa sita 


mchana? 
Ulikuwa shuleni saa sita 


mchana? 


Miondoka nyumbani saa ngapi 


jana? 


Mliondoka sokoni saa ngapi 


jana? 


Mliondoka shuleni saa ngapi 
jana; 


Miondoka bomani saa ngapi 
jana? 


Poncord: 
Chumvi hii ni ya nani? 


Mboga hizi ni za nani? 


125 


Did Hamisi go to the market at 


10 o'clock? 


Did Hamisi go to the market at 
11 o'clock? 


Did Hamisi go to the market at 
12 o'clock? 


Where were you at 12 nocon; 


Were you at the market at noconz 


Were you at the District Office 
at noon? 


Were you at school at noon? 


What time did yov leave home 
yesterday? 


What time did you leave the 
market yesterday? 


What time did you leave school 
yesterday? 


What time did you leave the 
District Office yesterday? 


Noun, demonstrative, possessive; 'whose?'! 


Whose salt is this? 


Whose vegetables are these? 


wapishi 


hodari 


watoto 


“baya 


matunda 


SWAHILI 


Pilivili hizi ni za nani? 
Vitu hivi ni vya nani? 
Kiazi hiki ni cha nani? 


Ng'ombe huyu ni wa nani? 


Whose pepper is this? 
Whose things are these? 
Whose potato is this3 


Whose cow is this? 


Concord: Noun, possessive, verb, adjective, 


Mpishi wao alikuwa mzuri sana. 

Nyumba yao ilikuwa nzuri sana. 

Kijiji chao kilikuwa kizuri 
sande 


Vyakula vyao vilikuwa vizuri 
sana. 


Shule y.> ilikuwa nzuri sana. 


Maembe yao yalikuwa mazuri 
sana. 


Mpishi wao alikuwa nzuri 
sanao 


Wapishi wao walikuwa wazuri 


sanae 


Wapishi wao walikuwa hodari 
sana, 


Watoto wao walikuwa hodari 
sanaos 


Watoto wao walikuwa wabaya 


sanae 


Matunda yao yalikuwa mabaya 


sanae 


126 


Their cook was very nice. 
Their house was very nice. 


Their village was very nice, 


Their food was very nice. 


Their school was very nice, 


Their mangoes were very nice. 


Their cook was very nice. 


Their cooks were very nice, 


Their cooks were very energetic. 


Their children were very 
energetic. 


Their children were very bad. 


Their fruit was very bado 


“bichi 


“bivu 


3e 


A. 


mboga 


chumvi 


nyama 


chakula 


viazi 


B. 


moja 


tatu 


tano 


BASIC COURSE 


Matunda yao yalikuwa mabichi 


Sande 


Matunda yao yalikuwa mabivu 


sanas 


Concord: 


Ulizinunua mboga hizi wapi? 


Nilizinunua sokoni, 


Uliinunua chumvi hii wapi? 


Niliinunua sokoni. 


Uliinuma nyama hii wapi? 
Niliinunua sokoni, 


Ulikinunua chakula hiki wapi? 
Nilikinunua sokoni. 


Ulivinunua viazi hivi wapi? 


Nilivinunua sokoni. 
Times of day. 


ulikwenda sokoni saa moja 
usiku? 


Hapana. Nilikwenda saa moja 
asubuhi. 


Ulikwenda sokoni saa tatu 
usiku? 


PFarana, Nilikwenda saa tatu 


asubuhi. 


Ulikwenda sokoni saa tano 
usiku? 


127 


UNIT 36 


Their fruit was very green. 


Their fruit was very ripe. 


Object prefir, noun, demonstrative, 


Where did you buy these 
vegetables? 


I bought them in the market. 


Where did you buy this salt? 
I bought .it in the market, 


Where did you buy this meat? 
I bought it in the market, 


Where did you buy this food? 
I bought it in the market. 


Where did you buy these 
potatoes? 
I bought them in the market, 


Did you go to the market at 
7 o'clock in the ev:ning? 


No, Iwentat 7 o'clock in 


the morninge 


Did you go to the market at 
9 o'clock at night? 


No. I went at 9 o'clock in 


the morning. 


Did you go to the market at 
11 ofclock at night? 


UNIT 36 SWAHILI 


Hapana. Nilikwenda saa tano No. I went at 14 o'clock in 
asubuhi. the morning. 
saba Ulikwenda sokoni saa saba Did you go to the market at 
usiku? 1 o'clock in the morning3 
Hapana. Nilikwenda saa saba No. Ii went at 1 o'clock in 
Rchana. the afternoon, 


126 


BASIC COURSE UNIT 37 


1. Basic Dialorue. —- What is your tribal background? 


butler 
kabila (MA) tribe 
Kabila lako husema lugna gani? What language does your tribe speak? 
Abasi 
Kizaramo (Janguage of the WaZaramo) 
Kizaramo! Kizaramo! 
Butler 
tena again 
—sikia hear 
Tafadhali, sema tena. Would you repeat it please? 
(or:...rudia tena.) 
Sikusikia vizuri. I didn't hear well. 


(A better ekpression for eliciting a repetition of what has been said is naam?) 


Abasi 
Nimesema 'Kizaramo.' I said 'Kizaramo.' 
Butler 
Watu hawa wanakaa katika hchi gani? What territory do these people live 
in? 
Abasi 
—ishi (or: —kaa) dwell 
sehemu (N) section 
Waishi katika sehemu ya Dar es They live in the vicinity of Dar es 
Salaam. (or: Wanaishi, . . ) Salaam. 


129 


UNIT 37 SWAHILI 


A. Articulation of gh. 

The middle consonant in lugha 'language' is not like anything which is 
used in standard pronunciation of English. The back of the tongue is near 
the soft palate, almost in the position which it occupies for the g in English 
gonseo But the g in gone reguires momentary complete stoppage of the air 
stream, while in lugha this stoppage doesn't guite get made, 


Bo. Past negative forms with -kum. 


nilisikia vizuri I heard weli 
sikusikia vizuri I didn't hear weli 
hatukusikia vizuri we didn't hear well 


The second and third ezamples above contain verb forms with past negative 
meaning. They are constructed as follows: 


ba fo subj. prefir ku/kw ko stem 
hao hua kua sikia 
hae CA akwa —anda 
ha- tu. -ku- “ja 


These negative forms are sometimes used as negative counterparts of the 
affirmative li-tense, and sometimes as counterparts of the me-tense. 


20 
A. Vizuri as a modifier of verbs. 
sikia Sikusikia vizuri. I did not hear well. 
sema Sikusema vizuri. IJI did not speak well, 
ona Sikuona vizuri. I did not see well. 
—elewa Sikuelewa vizuri, I did not understand well. 
eleza Sikueleza habari vizuri. IJI did not ezplain the matters well, 
habari 
—-fanya kazi  Sikufanya kazi vizuri. I did not work weli, 


130 


BASIC COURSE 
Wa IA AA AA AA 


Be. Past negatives with -ku-. 


UNIT 37 


-ja Juma hakuja jana. Juma did not come yesterday. 
—snda Juma hakwenda jana, Juma did not go yesterday 
“furahi Juma hakufurahi jana, Juma was not happy yesterday. 
“tumwa Juma hakutumwa jana, Juma was not sent yesterday. 
ondoka Juma sakuondoka nyumbani Juma did rot leave home yesterday. 
nyumbani jana. 
taka Juma hakutaka chakula jana, Juma did not want food yesterday. 
chakula 
Ce 
—enda Wachukuzi hawakwenda kazini. The porters did not go to worke 
kazini 
fanya Wachukuzi hawakufanya kazi. The porters did not work. 
kazi 
tumwa Wachukuzi hawakutumwa The porters were not sent home. 
mumbani —— wambani. 
furahi wachukuzi hawakufurahi. The porters were not happye 
—-ja hapa Wachukuzi hawakuja hapa, The porters did not come here, 
3e 


A. Present affirmative and negative vs. past affirmative and negative, 


nahitaji chakula? 
La. Sihitaji. 


Ulinitaji chakula? 
La. Sikuhitaji. 


Be 


Unakwenda sokoni? 


La, siendi. 


Do you need food? 


No, I don't need any. 


Did you need food 
No, I didn't need anye 


Are you going to the marrati 
No, T am not going.e 


131 


UNIT 37 


SWAHILI 


Ulikwenda sokoni? 
La, sikuenda., 


Co 
Una njaa? 
La, sina, 


Ulikuwa na njaa? 


La, sikuwa na njaa. 
D. 


Kuna nyama? 
La, hakuna. 


Kulikuwa na nyama; 
La, hakukuwa na nyama. 


Es 


Tuna sukari ya kutosha? 


Hatuna. 


Tulikuwa na sukari ya kutosha? 
La, hatukuwa na ya kutosha. 


Fe 


Analipa kodi ya kichwa? 
La, halipi. 


Alilipa kodi ya kichwa? 
La, hakulipa. 


G. 


Anauza nyumba yake? 
La, hauzi. 


Aliuza nyumba yake? 
La, hakuuza. 


132 


Did you go to the market? 
No, I did not goo 


Are you hungry?3 
No, I am not. 


Were you hungry? 
No, I was not. 


Is there any msat3 
No, there is not anye 


Was there any meat3 
No, there was not anye 


Do we have enough sugar? 
We don't. 


Did we have enough sugar? 
No, we did not. 


Does he pay poll tar? 
No, he doesn't. 


Did he pay poll tar? 
No, he didn't. 


Is he selling his house? 
No, he isn't. 


Did he sell his house? 
No, he didn't. 


BASIC GOURSE UNIT 38 
Wa WA Aa AAA 


Unit 38 


10 Basic Dialogue, Where have you been? 


Magese 
Bwana Dodge, unatoka wapi? Where are you coming from, Mr. Dodge3 
Dodgs 
pwani (N) beach 
Ninatoka pwani, Franm the beach. 
Magese 
—ogelea to swim ; 
Ulikwenda pwani kuogelea? Did you go there to swim? 
Docge 
—tambea to go for a walk 
—punga hewa to change air 
Hapana. Nilikwenda kutembea na No. 1I went to walk and get a change 
kupunga hewa, of air, 
Magese 
mtu (WA) person 
Kuna watu wengi pwani? Are there many people at the beach? 
Dodge 
—jaza to fill up 
—jaa to get full 
huko there 
Ndiyo, bwana, watu wengi wame aza Yes, there are; the place is crowded, 
huko. (!Yes, sir. Many people have filled 


that place upe!) 


133 


UNIT 38 SWAHILI 


Notes 


This unit contains no new grammar. The students should ezperiment to see 
what variety they can give to conversations that begin with the line, 'Bwana 
Fulani, unatoka wapi?' 

Listen to the conversations given on the tape. Try to write down the 
few unfamiliar words that they contain, 


134 


BASIC COURSE 


UNIT 39 


aa ——————————————————m—m—m—m#um—m—mu—m——U—m————A————————— aa Aaaa 


Unit 39 


1e Basic Dialogue. 


Je) Wajua kusema Kiluo? 
(or: .. Kijaluo?) 


barabara 
Ndiyo. Nasema Kiluo barabara, 
- jifunza 
lini3 


Ulijifunza lini kusema Kiluo? 


Nilikaa katika mji wa Kisumu kwa 


mida wa miaka mitano. 


ukifanya 


Ulikuwa ukifanya nini huko Kisumu? 


mwandishi (WA? 
kuu 
chama (VI) 


mfanyakazi (WA) 


Nilikuwa mwandishi mkuu katika Chama 


cha Wafanyakazi, 


Do you speak Luo? 


Sangai 


Say, do you know how to speak Luo? 


Abasi 
thoroughly, very weli 
Yes, I spesk Luo fluentiy. 
Sangai 
to study 
when? 
When did you learn to speak Luo? 
apesi 


I lived in Kisumu for a period of 


five years. 


you-doing 
What were you doing there at Kisumu? 
good writer 
big, principa)J 
union, Association, club 
worker 
I was Ceneral Secretary in the 


Labor Union. 


135 


UN Wu 


Notes 


A, The prefir ki- in the names of languages. 
Wasema Kiluo? Do you speak Luo? 


The name of the Luo languages, in that language, is Dholuo, and the people 
are called Luo. Bu. in Swahili, the prefir ki- is applied to tha (Swanili) 
name for any people in order to indicate the style of life or speech of that, 
people. 50 the Baganda call their language Luganda, but in Swahili it is 


2. 
A. Concord: Noun and demonstrative. 
nji Ulikaa katika mji huo How long did you live in that 
kwa muda gani? city? 
fichi Ulikaa katika nchi hiyo How long did you live in that 
kwa muda gani? country? 
Jimbo Ulikaa katika jimbo hilo How long did you live in that 
kwa muda gani? province? 
kijiji Ulikaa katika kijiji hicho How long did you live in that 
kwa muda gani? village? 
sehemu Ulikaa katika sehemu hiyo How long did you live in that 
kwa muda gani? section? 
1 Nilikaa huko Dar es Salaam I lived there in Dar es Salaam 
kwa muda wa mwaka mmoja. for a period of one year. 
2 Nilikaa huko Dar es Salaam I lived there 1in Dar es Salaam 
kwa muda wa miaka miwili. for a period of two years. 
3 L 5 


136 


BASIC COURSE 


UNIT 39 


C. jifunza, 
Luo Juma anajifunza Kiluo? 
Swahili Juma anajifunza Kiswahili? 
kazi ya Juma anajifunza kazi ya 
ukarani ukarani? 
lugha Juma anajifunza lugha mbili? 
mbili 
3. 


A. Present affirmative and negative. 


Hamisi anajifunza Kiluo sasa? 


Hapana, hajifunzi,. 


Wewe unajifunza lugha ya 
Kikuyu sasa? 
Hapana, sijifunzi. 
Tunajifunza kazi ya ukarani 
sasa? 
Hapana, hatujifunzi. 
Ninajifunza Kizaramo sasa? 


Hapana, hujifunzi,. 


Js Juma learning Luo? 
Is Juma learning Swahili7 


Js Juma learning clerical work? 


Is Juma learning two languages? 


Is Hamisi learning Luo now? 
No, he isn't. 


Are you learning Kikuyu language 
now? 
No, I'm note 


Are we learning clerical work 
now 
No, we aren't, 

Am 1 learning Zaramo now? 


No, you aren't. 


RB, A-tensa, with person change, guestijon to answer. 


Wasema Kiswanili vizuri? 


Ndiyo. Nasema bardbara, 


Twasema Kiswahili vizuri? 


Ndiyo. Mwasema baribara, 


Watu hawa wasema Kiswahili 
vizuri? 


Ndiyo. Wasema bardbara, 


Mtu huyu asema Kiswahili? 


Ndiyo, Asema barabara, 


137 


Do you speak Swahili we113 
Yes, I speak it fluently. 


Do we speak Swahili we1j13 
Yes, you speak it fluently. 


Do these people speak Swahili 
we117 
Yes, they speak it fluentiy. 


Does this man speak Swahili we113 


Yes, he speaks it fluentiy.e 


UNIT 39 


SWAHILI 


——————m—u——m—mu——m—m———m—U—U—m——a———kAA—— aana ana 


Mwasema Kiswahili vizuri? 


Ndiyo. Twasema bardbara. 


Ce. 


Wajua kusema Kinyamwezi3 
Nasema kidogo tu. 


Watu hao wajua kusema 
Kinyamwezi? 
Wasema kidogo tu. 
Mtoto huyo ajua kusema 
Kinyamwezi? 
Asema kidogo tu. 
Watoto hao wajua kusema 
Kinyamwezi; 
Wasema kidogo tu. 


1 


Do you (pl.) speak Swahili we113 


Yes, we speak it fluently. 


Do you know how to speak Nyamwezi? 
I speak just a little. 


Do those people know hew to speak 
Nyamwezi? 
They speak just a little, 

Does that child know how to speak 
Nyamwezi3 
He speaks just a little, 

Do thosc children know how to speak 


Nyamwezi3 
They speak just a little, 


BASIC GOURSE UNIT Lo 


Uni yko 


10 Basic Dialogue, Planning a holiday trip. 


Mutisya 
kesho tamorrow 
“pya new 
Kesho ni Sikukuu ya Mwaka Mpya. Tomorrow is the New Years holiday. 
—-shinda spend the day 
Wewe utashinda wapi? Where are you going to spend the day? 
Njoroge 
matembezi (pl. MA) outing 


Vimi, mke wangu na watoto tutakwenda My wife and children and I are going 


Voi kwa matembezi, to Voi for an outinge 
Vutisya 
motokaa (N) (or: motakaa) automobile 
gari (MA) car 
1 moshi (VI) smoke 
Mtakwenda kwa motokaa, au kwa gari Are you going by car, or by train? 
la moshi7 
Njoroge 
panda mount, climb 
—kusudia pljan 
Tunakusudia kupanda gari la moshi. We are planning to take the train. 
Na wewe je? And what about you? 
Mutisya 
mchezo (MI) game 
mashindano (MA) race 


139 


UNIT ho SWAHILI 


farasi (N-anim.) horse 
Sijui, Pengine nitakaa nyumbani I don't know. Maybe 1'11 just stay 
tu; au nitakwenda kuona mashindano at home. 0Or maybe I'LI go to watch 
ya farasi, the horse races. 
Notes 


A. Ta-tense. 
Utashinda wapi? Where will you spend the day? 
Tutakwenda Voi. We will go to Voi. 


The future tense is formed with the tense prefir -ta-., There are, then, 
five tense prefires, any one of which may fill the slot immediately after 
the subject prefir: 


Subje — tense — DObje stem 
ni na t- zie cna 
me etc. 
yi (ku/kw) 
ta 
a 


With the last of these tense prefikes, of course, the subject prefires have 


Wa 


is not used in the a-tensee 


iko 


BASIC GOURSE 
WA AA AA AA 


26 
A. The ta-tense. 


Voi Mimi na mke wangu tutakwenda 
Voi kesho. 


sokoni Mimi na mke wangu tutakwenda 
sokoni kesho. 


kusini Mimi na mike wangu tutakwenda 
ya aji kusini ya mji kesho. 


pwani Mimi na mke wangu tutakwenda 
pwani kesho. 


kazini Mimi na mke wangu tutakwenda 
kazini kesho, 


Be Ta-tense. 
wewe takwenda wapi kwa matembezi? 


karani Karani atakwenda wapi kwa 


matembezi? 


wachukuzi Wachukuzi watakwenda wapi 


kwa matembezi? 


yeys Yeye atakwenda wapi kwa 
matembezi? 


wao Wao watakwenda wapi kwa 
matembezi? 


My wife and 1 wili go to Voi 
Tomorrow 


My wife and I wilJ go tc the 
market tomorrow. 


My wife and I will go to the 
south of the city tomorrow. 


My wifs 2#nd I will go to the 
beach tomorrows 


My wife and I wil) go to work 
Tamorrow. 


Where will you go for a walk? 


Where wiji the clerk go for a 
walk? 


Where will the porters go for 
a walk? 


Where will he go for a walk? 


Where wili they go for a walk3 


Co Ta- vs. li- vs. me-tenses with -shinda, 


i Wewe utashinda wapi kesho? 


yeye Yeye atashinda wapi kesho? 


LI 


Where wili you spend the day 


tomorrow2 


Where will he spend the day 


tTamorrow? 


UNIT 


Wao 


kesho 


SWAHILI 


Yeye alishinda wapi jana? 


Wao walishinda wapi jana? 


Wao watashinda wapi kesho? 


Wao wameshinda wapi le03 


Yeye ameshinda wapi le0? 


Yeye atashinda wapi kesho? 


Mimi nitashinda wapi kesho? 


3e Li-—tense ve ta-tense. 


kwenda 


kununua 


kuuza 


kulipa 


kupanda 


Jana nilikwenda Morogoro ,-—- 
na kesho nitakwenda tena. 


Jana tulinunua ndizi, --- i 
na kesho tutanunua nyingine, 


Jana aliuza ng'ombe, --- 
na kesho atauza wengine. 


Jana nililipa kodi ya 
nyumba, ——- na kesho 
nitalipa kodi ya kichwa. 


Jana tulipanda gari la 


moshi, --- na kesho 
tutapanda tena. 


Jana tulimwona Bwana 
Hasani, -—- na kesho 


tutamwona tena. 


iba 


Where did he spend the day 
yesterday? 


Where did they spend the day 
yesterday? 


Where will they spend the day 
tanorrow? 


Where did they spend the day 
today? 


Where did he spend the day today? 


Where will he spend the day 
tomorrow? 


Where shall I spend the day 
tomorrow 


I went to Morogoro yesterday, ——- 
and tomorrow I!11 go again. 


We bought bananas yesterday, ——a 
and tomorrow we!l) buv same 
MOTee 


He sold cows yesterday, --- and 
tomorrow he'Jl sell some more. 


I paid house rent yesterday, --- 
and tomorrow, I'JIJ pay poll 
take 


We took a train yesterday, <<< 
and tomorrow we'lil take it 
again . 


We saw Hasani yesterday, --- 
and tomorrow we!jll see him 
again . 


BASIC COURSE UNIT Lo 


Le Begin a number of conversations with the opening line, 'Utafanya nini 


kesho?' 


143 


UNIT ho SWAHILI 
Review Sentences, Unita 1.- ko. 
1e Nitakwenda sokoni kununua nyama I'm going to the market to buy 


20 


30 


he 


5. 


6e 


Te 


8. 


9. 


109 


110 


120 


130 


na machungwa. 


Kesho asubuhi, tutakuletea dawa 
ya kichwa. 


Watu wa kabila la Wakikuyu wanakaa 
katika jimbo la Kiambu, 


Mwandishi huyo alikuja kutoka nchi 
ya Amerika. 


Tukapunge hewa huko upande wa 
mashariki ya mji. 


Maziwa ni chakula kizuri sana kwa 
watoto. 


Sitaki kukaa hapa kwa muda wa 
siku nyingi. 


Je, utakaa nyumbani au utakwenda 
kazini? 


Mananasi na machungwa yalikuwa 
mazuri. 


Tuliyala. 


Sijambo bwana, nawe hujambo? 


Sijambo, lakini mtoto wangu ni 


mgonjwaa 


Wachukuzi wananung'unika juu ya 
mishahara yao, 


IAA 


meat and oranges. 


Tomorrow morning we will bring you 
a headache remedye 


People of the Kikuyu tribe live in 
the province of Kiambu, 


That secretary came from America, 


Let!s take a walk to the east of 
the city. 


Milk is a very good food for children, 


I don't want to stay here for many 
days 


Are you going to stay at home, or 
are you going to go to work? 


The pineapples and oranges were 
good. 


We ate them (i.e.o the pineapples 


and oranges). 
1'm fine (sir)e And you? 


I'm all right, but my child is 111, 


The porters are complaining about 
their wages. 


BASIC COURSE 


UNIT Lo 


Wa Wa YA AA 


LILIYA 


150 


170 


18, 


19 
204 


214 


220 


23e 


2Le 


30. 


Mtauza ndizi, machungwa na 


mananasi matanoe 


Mji wa Nairobi uko upande gani 


wa mji wa Mombasa? 


watu wengi hupenda sana 


kutembelea pwani, 


Mwaka huu baba yangu atanilipia 
ada ya shule. 


Bibi Mariamu husema Kizaramo 


bardbara, 
Unataka samaki wangapi? 
Watashinda nyumbani siku ya leo, 
Chakula hiki kina pilipili 
nyingi sana. 


Kwa kawaida wakulima hupata 


mazao mengi 


Maembe hayo yalikuwa mabivu au 
mabichi? 


Nadhani maziwa ya shilingi moja 
yatatosha. 


Wachukuzi hawakufanya kazi vizuri. 


Pilipili haipatikani sokoni mwetu. 


Watu wengi hufanya kazi ya 
ukarani. na ya upishi. 


Hapana, sitaki kula maembe, 


Bwana Juma aliondoka leo asubuhi 
kwenda Voi. 


Utumie dawa hii mara tatu kwa 
siku. 


You (pl.) will sell bananas, oranges 
and pineapples. 


What direction is Nairobi from Mombasa? 


Many people are very fond of walking 


along the sea shore, 


This year, my father is going to pay 
my school fees for me. 


Miriam speaks Kizaramo fluentlye 


How many fish do you want? 
They wil) spend today at home. 


This food has a lot of pepper (in itoJ 


Usually farmers get large crops. 


Were those mangoes ripe or green? 


I think a shilling's worth of milk 
will bs enovghe 


The porters didn't work weli, 
Pepper 18 not available in our market, 


Many people work as clerks and cooks. 


No, I don't want to eat mangoes, 


Juma left this morning for Voi. 


Please take this medicine three times 
a daye 


145 


UNIT ko SWAHILI 


31 Asubuhi ya leo tutakula mayai, This morning we will have eggs, fruit 


matunda na maziwa. and milk, 

32. Kwa kawaida vibarua hupata Ordinarily, day laborers get only very 
mshahara mdogo tu. low paye 

330 Umelipa kodi ya kichwa? Have you paid your poll tar? 

3bo Wazazi wetu hawakuondoka Our parents didn't leave home 
nyumbani jana. yesterdayo 

35. Vitu hivi ni vya nani? Whose things are these? 

36. Nataka kumnunulia mtoto wangu I want to buy my child some bananas. 
ndizi, 

37. Siku hizi ninaotesha muhogo. These days, I'm raising cassava. 

38o Chakula chake kilikuwa kizuri His food was very good. 
sanao 


390 Wao si wapishi, wanafanya kazi They are not cooks; they are clerks. 
ya ukarani, 


ko. Watu wengi wa Afrika ya Mashariki Many people of East Africa speak the 
husema lugha ya Kiswahili, Swahili language. 


16 


BASIC COURSE 


la Basic Dialogue. 


yaa 
nguo (N) 
safi 


Baba, kwa nini unavaa nguo safi3 


sababu (N) 
kanisa (N) 

Kwa sababu ninakwenda kanisani. 
twende 


Daudi, unataka twende kanisani? 


peke (N) 
Hapana, baba. 
Sitaki leo. 


Nitakwenda kesho peke yangu. 


mama (N-pers.) 


Lakini mama yako anakwenda pia, 


nit 4 


Getting ready for church. 


Daudi 
to put on clothes 
cloth, clothes 
clean 
Father, why are you putting on clean 
clothes? 
Yohana 
reason 
church 
Because 1'!m going to church. 
that we should go 
Do you want to go to church with me, 
Daudi3 
Biuoi 
solitude 
No, father. 
I don't want to today. 
1I'11 go by myself tomorrow. 


mother 


But your mother is going too. 


147 


UNIT 41 


UNIT la SWAHILI 


Daudi 
ijapokuwa even if, although 
mahali (PA) place 
“vo “ote any at all 
Ijapokuwa nitakaa nyumbani peke Even if I'm going to stay (!be!) at 
yangu, home by myself, 
sitakwenda mahali popote siku ya I'm not going any place at all today. 
leo. 
Notes 
A. peke y- 
nitakwenda peke yangu I')1 go by myself 


The noun peke, like juu (Note 35.0), is seldom used as subject or 
object of a verb, and it is used only with a possessive following it. 

Be Use of ijapokuwa. 

The word ijapokuwa is used inr this dialogue, with an English translation 
of 'even so'., It is actually a rather complicated form of the verb -wWa 'be!, 
but its internal structure need not concern us here, It is sometimes used 
to introduce a clause: ijapokuwa mama atakwenda nitakaa nyumbani, 'even if 
mother is going I shall stay at home.' 


C. Negative of ta-tense. 


sitakwenda I won't go 
hawataondoka they won't leave 


The negative counterparts of the affirmative ta- forms discussed in 
Unit ho are formed simply by placing the negative prefir ha. before the 


affirmative, 
D. The mahali class. 


mahali po pote anywhere at all 


148 


BASIC COURSE UNIT La 
AA AA AA 


This vhrase introduces two new features of Swahili gremmaro One is the 
mahali concord class, which contains cnly this one word, Thes adjectival con- 


cord and the subject prefir which are associated with it are both pa-, and 


the possessive concord is p-. 


E. "0 “ote . 


mahali po pote anywhere at all 
kitu cho chote anything at all 
mtu ye yote anyone at all 


The form ”o “ote contains a double occurrence of soma one concord., Such 


a form is pronounced as one word, but written 2as two. Notc in the last ez- 


ample that the special form of the concord for singular animate nouns is ye. 


20 

A. Concords with "”o “ote. 
ndizi Sitaki ndizi zo zote. I do not want any bananas at all, 
maziwa Sitaki maziwa yo yote. I do not want any milk at all, 
kahawa Sitaki kahawa yo yote. I do not want any coffee at all. 
nyama Sitaki nyama yo yote. I do not want any meat at all. 
samaki Sitaki samaki zo zote, I do not want any fish at all, 

(or: ... wo wote.) 

chai Sitaki chai yo yote. I do not want any tea at all, 
uji Sitaki uji wo wote, I do not want any gruel at all, 
mkate Sitaki mkate wo wote. I do not want any bread at all, 
watu Sitaki watu wo wote. I do not want anybody at all. 
mtu Sitaki mtu ye yote, I do not want anyone at all, 

Bo 
michezo Hatukuona michezo yo yote, We did not see a single game. 
mikate Hatukuona mikate yo yote. We did not see a single loaf, 


1h9 


UNIT ka SWAHILI 


————————————————————————————————————mumumktklktlkmkakm—kkAamkata na —— 


chungwa Hatukuona chungwa lo lote. We did not see any orange at all, 
soko Hatukuona soko l0 lote, We did not see any market at all. 


vijiji Hatukuona kijiji cho chote, We did not see any village at all, 


kitu Hatukuona kitu cho chote. We did not see anything at all, 
viazi Hatukuona viazi vyo vyote. We did not see any potatoes at all. 
watoto Hatukuona watoto wo wote, We did not see any children at all, 
mtu Hatukuona mtu ye yoteo We did not see anybody at all. 

Ce 
jamaa Yeye hana jamaa ye yote, He does not have any relatives 

at allo 

nyumba Yeye hana nyumba yo yote. He does not have any house, 
kazi Yeye hana kazi yo yote. He does not have any jobs 
rafiki Yeye hana rafiki ye yote. He does not have any friend, 
watoto Yeye hana watoto wo wotee He does not have any childrena 
30 


Ao Future affirmative vs, negative, 


Nitakwenda sokoni mchana. Na wewe I shall go to the market this 
je? afternoon. How about you? 
La, mimi sitakwenda, No, I will not go. 

Nitanunua nyumba mpya. Na wewe je? I shall buy a new house. How 

about you? 
La, mimi sitanunua, No, I wili not buy one. 

Juma atalipa ada ya shule, Na Juma will pay school fees. How 
Hamisi je? about Hamisi3 
La, yeye hatalipa, No, he will not pay then. 


150 


BASIC COURSE 


Juma atawasaidia rafiki zake, Na 
Hamisi je? 


La, yeye hatawasaidia, 


Rafiki zangu watajifunza Kinyamwezi. 
Na wako je? 


La, wao hawatajifunza, 
Utakwenda sokoni na Juma? 
La. Nitakwenda peke yangue 


Juma atakwenda sokoni na Hasani? 


La. Atakwenda peke yake, 


Watoto watakaa nyumbani na mama yao? 


La. Watakaa peke yao. 


Wachukuzi watakuja na bwana wao? 


Ja. Watakuja peke yao. 


Ce 7“o "ote in reply to a guestion. 


chungwa Wataka chungwa hili? 
Hapana, sitaki chungwa 
lo lote, 

ambe Wataka embe hili? Hapana, 
sitaki embe lo lote, 

nyama Wataka nyama hii? Hapana, 
sitaki nyama yo yote. 

samaki Wataka samaki hii? Hapana, 


sitaki samaki yo yote, 


UNIT LI 


Juma will help his friends. How 
about Hamisi? 


No, he will not help them. 


My friends will learn Nyamwezi. 


How about yours? 


No, they Will not learn it. 


Will you go to the market with Juma? 
No, I shall go alone. 


Will Juma go to the market with 
Hasani? 


No, he will go alone. 


Will the children stay at home with 
their mother? 


No, they will stay alone, 


Will the porters come with their 


master? 


No, they will come alone. 


Do you want this orange3 No, I don't 


want any crange at all, 


Do yon want this mango? No, I dontt 
want any mango at all, 


Do you want this meat3 No, I dontt 
want any meat at all, 


Do 79u want this fish3 No, I don!t 
want any fish at all, 


UNIT 4 SWAHILI 
Wa AA 


mkate Wataka mkate huu? Hapana, Do you want this loaf of bread? No, 
sitaki mkate wo wote. I don't want any bread at all. 

uji Wataka uji huu; Hapana, Do you want this grue13 No, I don!t 
sitaki uji wo wote, want any gruel at all, 


maziwa Wataka maziwa haya? Hapana, Do you want this milk? No, I don't 
sitaki maziwa yo yote. want any milk at all, 


152 


BASIC COURSE UNIT ha 
WA AA wA AA AA 


Unit La 


1 Basic Dialogue. Trouble in the kitchen! 


Kuna nini? 


—ungua 


Nyama yaungua. 


- jaribu 
toa 
jiko (plu.: meko) 


Jaribu kuitoa jikoni. 


maskini 


Oh3 Maskini! 


Tufanyeje sasa? 


l4zima 
tuile 
-la 


Ni lazima tuile. 


What!s the matter? 
Hadija 
to burn 
The meat, is burning. 
to try 
to take away 
stove, oven, kitcnen, hearth 
Try to take it out of the oven. 
Hacija 


a poor man 


(she takes it out) 


Oh). Too bad! 

What shall we do nowa 
necessity 
that we shovld eat it 
to eat 


we'!ll havc to eatit, 


A. Subjunctive forms. 


unataka waende do you want them to go? 


153 


UNIT ka SWAHILI 
UA AA IA 


ni lazima twende it's necessary that we go 
tufanyeje? what shall we do? 
("that we should do how3') 
In each of the above sentences, the last word is a 'subjunctive'! form.e 
They are formed as follows: 


Subjs gref. 0bj:.eref. root zase 
wa” ende -G 
tua seme -e 
ni mw -0n- -. 
ae etc. -ishe -i 
ae -jaribe -u 


If the indicative stem of the verb #nds in —-a, ther the subjunctive stem 
ends in -—e. Otherwise, the fina) vowel is the sare as in the indicative, 

A generally workable first approkimation to an English translaticn of 
waende is 'that they showd go'. In any given conrtekt, however, this trans- 
Jation seldom sourds like idiomatic English.o See the ekramples at the head 
of this Note, 


Mzima us subjunctive, 
zima 


ni lazima tuile we!ll have to eat jt 
(Tit is necessity that we 
shod eat it') 


The wendi gia 'necessity' is commonjy folloved by a subjunctive verbe 


2. 
A. Lazima with subjunctive, 
kula Ni lazima tule nyama. We have to eat meat. 
kununua Ni lazima tununue nyama, We have to bvy meat, 
kuleta Ni lazima tulete nyama, We have to bring meat. 
kutoa Nj. lazima tutoe nyama jikoni. We have to remove meat from the 


stove. 


154 


UNIT 42 


mikate 


uji 


chai 


chakula 


viazi 


Bo. 


mama 


mama na 
Asha 


C. 


SWAHILI 
AA AA Ai AA AAA 


Ni lazima uutoe sasa, 


Toa mikate jikoni. 


Ni lazima uitoe sasa. 


Toa uji jikoni. 
Ni lazima uutoe sasa. 


Toa chai jikoni. 


Ni lazima uitoe sasa, 


Toa chakula jikoni. 
Ni Jzima ukitoe sasa, 


Toa viazi jikoni, 


Ni lazima uvitoe sasa. 


You have to remove it now. 


Remove the loaves of bread from the 
stove., 
You have to remove them now. 


Remove the 
You have 


gruel from the stove, 


to remove it now. 


Remove the tea from the stove. 


You have to remove it now. 


Remove the food from the stove. 


You have to remove it now, 


Remove the potatoes from the 
stove. 


You have to remove them now. 


Subjunctive, and present negative forms of a verb with final -u. 


Mama anafanya kazi jikoni. 
Jaribu kumsaidia. 
Kwa nini hujaribu kumsaidia? 


Mama na Asha wanafanya kazi 
jikoni. 
Jaribu kuwasaidia, 


Kwa nini hujaribu kuwasaidia? 


Ninafanya kazi jikoni, 
Jaribu kunisaidia, 


Kwa nini hujaribu kunisaidia? 
Imperatives and locatives, 
Nenda jikoni. 

Kaa jikoni, 
Kaa nyumbani. 


Toka nyumbani. 


156 


Mother is working ir the kitchen. 
Iry to help her. 
Why do you not try to help her? 


“other and Asha are working in the 
kitchen. 
Try to help them. 
Why do you not try to help them? 


I am working in the kitchen. 
Try to help me. 
Why do you not try to help me? 


Go to the kitchen. 
Stay in the kitchen. 
Stay at home. 


Come from home. 


BASIC COURSE UNIT ha 
AA AAA AAA 


shule Toka shuleni. Come from school. 


kwenda Nenda shuleni. Go to school. 


Conversation Starters 


1e A asks B whether certain articles are available in the market, and 
whether they are of good guality. 8B replies. For some articles, he says 
that has didn't see any at 211 in the market. 


157 


UNIT 43 


SWAHILI 


—————————————————————————————m——— 


Unit ba 


1.0 Basic Dialogue. More trouble in the kitchen. 


Kuna nini, bibi? 


maji (pl. MA ) 
—mwagika 


aji. yamemwagika. 


Wapi? 


kiti (TI) 


Juu ya kiti. 


mwaga 


Nani ameyamwaga? 


Juma. 


afadhali 
—angalia 
“pangusa (or -futa) 
Si afadhali ayapanguse basi? 


Angalia, Juma) Usimwage tena! 


Father 


What's the matter, dear? 
(!what is there, lady3') 


NDEGE 
water 
to bacare spilled 


Some water has got spilled, 


chair 
On tha chaire 
Father 
to spill 
Who spilled it? 


Mother 


it is better 
to pay attention 
to wipe up 
(Then) hadn't he better wige it vp? 


Careful Juma) Don't spill (it) again. 


158 


BASIC COURSE UNIT ha 
Ii Aa MA AA AA ka 


Notes 
A., Neuter stems. 
the water is spilled 
maji yamemwagika 
the water has been spiJled 
mimi nimeyamwaga I spilled it 


This dialogue contains two related verb stems: —-mwagika 'to become 
spilled' and -—mwaga 'to spijll'. Both stems contair the root -mwag-. The 
first contains, between the root and the fina) vowel, a non-final suffir -ik-. 
This is the 'neuter' or 'stative! suffik. It indicates that the subject has 
gotten into some state, without saying anything at all about the means or the 
agent responsible. 

The 'stative' suffir has a number of slightly differert forms, largely 
parallel to those of the 'applied' suffir (Note 26.A). 


-vunja -vunjika 
-rarua —-raruka 
-pita -pitika 
sikia sikika 
mwaga —mwagika 
-cna —oneka 
—Jeta —leteka 


Be afadhali plus subjunctive, 


Ca AA AA 


afadhali ayafute he'd better wipe it up 
(!it is better that he 
should wipe it up'y 
The uninflectable word afadhali is commoniy followed by a subjunctive 


verba 


159 


UNIT 43 SWAHILI 
Aa AA 


Ce Negative subjunctive with -si-. 


usimwage tenai don't spill (it) againi 
usiende, don't go$ 
Bsiyafute don't wipe it up 


Negative subjunctive forms consist of: 


Subject prefir -si- (obj. pref.) root za -e 
si mwag . 
ya fut e 
tu 
etc. 


D. The mass noun maji, which in its form and its concords is ekactly 
like a plural noun oi the MA class, has no singular counterpart. Compare 
also the noun mafuta 'ojl', 


2.0 
A. Negative subjunctive, 
maji Usimwage maji! Do not spill wateri 
maziwa Usimwage maziwa Do not pour milki 
kahawa Usimwage kahawa! Do not pour coffee! 
chai Usimwage chai) Do not pour tea! 
B. Afadhali plus subjunctive. 
kwenda Afadhali twende. We!d better go. 
kufuta Afadhali tufute maji. We'!d better wipe up the water. 
kusaidia Afadhali tumsaidie mtoto. We'!c better help the child. 
kulipa Afadhali tulipe kodi zetu. We'!d better pay our takes. 


160 


BASIC COURSE 


UNIT L3 


AA AA AA 


Cc. 


maziwa 
kitambaa 
chai 
jiko 
chumvi 


3e 


maziwa 
kahawa 
chai 


chumvi 


A 'neuter' stem; ju ya. . 
Maji yamemwagika juu ya kiti. 
Vyakula vimemwagika juu ya 
kiti, 

Maziwa yamemwagika juu ya 
kiti. 

Maziwa yamemwagika juu ya 
kitambaa. 

Chai imemwagika juu ya 
kitambaa. 

Chai imemwagika juu ya jiko. 

Chumvi imemwagika juu ya jiko. 


Some water has been spilled on 
the chair. 


Some food has been spilled on 
the chair. 


Some milk has been spilled on 
the chair. 


Some mijJk has been spiljled on 
the tablecloth.o 


Some tea has been spilled on 
the tablecloth. 


Some tea has been spijled on 


the stove. 


Some salt has been spilled on 


the stove. 


Neuter ys. simple stems; concorc of noun, subject prefikr, object 


Maji yamemwagika, Nani 
ameyamwaga? 

Maziwa yamemwagikao Nani 
ameyamwaga? 

Kahawa imemwagika. Nani 
ameimwaga? 

Chai imemwagikao Nani 
ameimwaga? 

Chumvi imemwagika. Nani 


ameimwaga? 


1651 


Water has gotten spilled,. 
Who has spilled it? 


Mijk has gotten spilled. 
Who has spilied it? 


Coffee has gotten spilled, 
Who has spilled 1it$ 


Tea has gotten spilied. 
Who has spilled it? 


Salt has gotten spilled. 
Who has spilled it? 


UNIT h3 


-————————————————————————— 


viazi 


B. 


maji 


maziwa 


kahawa 


chai 


Ce 


maji 


maziwa 


kahawa 


viazi 


maharagwe 


SWAHILI 


Sukari imemwagika. 
amsimwaga? 


Nani 


Viazi vimemwagika. Nani 


amevimwaga? 


Maji yamemwagika., Nani 


atayafuta? 


Maziwa yamemwagika. Nani 


atayafuta? 


Kahawa imemwagika. Nani 


ataifuta? 


Chai imemwagika. Nani 
ataifuta? 


Umemwaga maji. Usiyamwage 
tena| 

Umemwaga maziwa, Usiyamwage 
tena| 

Umemwaga kahawa. Usiimwage 
tena| 

Umemwaga viazi. Usivimwage 


tenal 


Umemwaga maharagwe. Usiyamwage 


tena! 


162 


Sugar has gotten spilled. 
Who has spilled it? 


Potatoes have gotten spilled. 
Who has spilled them? 


Me-tense vs. ta-tense; object prefizes. 


Some water has been spilled. 
Who wili wipe it up? 


Some milk has been spilled., 
Who will wipe it up? 


Some coffee has been spilled. 
Who will wipe it up? 


Some tea has been spilled. 
Who will wipe it up? 


Me-tense vs. negative subjunctive; object prefires, 


You have spilled some water. 
Do not spill it againj 


You have spilled some milk. 
Do not spill it againj 


You have spilled some coffee. 
Do not spill it againi 


You have spilled some potatoes. 
Do not spill them againi 


You have spilled the beans. 
(lit.) Do not spill them 
again 


BASIC COURSE 


1o Basic Dialogue. 


“sukuma 
baiskeli (N) 


Kwa nini wasukuma saiskeli yako? 


haribika 


Jamaa, imeharibika, 


“tengeneza 


siyo 


Afadhali uitengeneze basi, siyo? 


weza 

Siwezi kuitengeneza. 
fundi (MA animate) 

Naipeleka kwa fundi. 
kwa heri 


Kwa heri, bwana. 


asante. 


Bicycle trouble, 


Sangai 
To push along 
bicycle 


Why are you pushing your Licycle? 


Hutisya 
to get broken 
It's broken, my friend, 
Sangai 
Lo repair 
it is not it (used here as an 
eguivalent of English 'wouldn't 
iti!) 
Wouldn't it be a good thing if you 
fired it, then? 
pusleya 
to be able 
I can't fir it. 
skilled worker of any kind 
I'm taking it to the repairman. 
to happiness, with good fortune 
Well, good-bye. 
Sangai 


Thanks. 


163 


UNIT La 


UN WA AA 


Notes 


A., Some additional pairs of simple and nsuter stems. 


The stative verb stem -haribika is related to the simple stem -haribu 


'to damage, destroy'. The verb -ondoka 'to depart' is related to -ondoa 


'to start off, take away', and —toka 'to come fron' is related to toa 'to 


supply, take out, offer'. 
29 
A. -weza plus infinitive, 


—sukuma Watoto wadogo hawawezi kusukuma Small children cannot push a 


baiskeli kubwa. big bicycle, 

tengeneza Watoto wadogo hawawezi Small children cannot repair 
kutengeneza baiskeli kubwa. a big bicycls, 

nunua Watoto wadogo hawawezi Small children cannot buy a 
kununua baiskeli kubwa. big bicycle. 

leta Watoto wadogo hawawezi kuleta Small children cannot bring a 
baiskeli kubwa. big bicycls, 


Bo, Maning of me-tense with a neuter stem. 


baiskeli Baiskeli imeharibika? Is the bicycle damaged? 
nguo Nguo imeharibika? Is the cloth damaged? 
kiti Kiti kimeharibika? Is the chair damaged? 
chakula Chakula kimeharibika? Is the food damaged? 
motokaa Motokaa imeharibika? Is the motor car damaged?3 
jiko Jiko limeharibika? Is the stove damaged? 


C. Concord: object prefir and object. 


baiskeli Tafadhali, uitengeneze Please repair my bicycls, 
baiskeli yangu. 


nyumba Tafadhali, uitengeneze Please repair my house. 
nyumba yangu. 
164 


BASIC COURSE 


UNIT Li 


OA AA AA AAA AAA A——————. 


kiti 


yiti 


yibu 


motokaa 


3e 
A. 


mayai 


mboga 


pilipili 


mihogo 


B. 


second. 


"ake 


Tafadhali, ukitengeneza 
kiti changu. 


Tafadhali, uvitengeneze 
viti vyangu. 

Tafadhali, uvitengeneze 
vitu vyangu. 


Tafadhali, uitengeneze 


motokaa yangu. 


Mayai yako wapi? 
Nimeyapeleka sokoni, 

Mboga ziko wapi? 
Nimezipeleka sokoni. 


Pilipili ziko wapi? 
Nimezipeleka sokoni. 


Muhogo uko wapi? 


Nimeupeleka sokoni. 


Jiko letu limeharibika, 


Hatuwezi kulitengeneza, 


Jiko langu limeharibika. 
Siwezi kulitengeneza, 


Jiko lake limeharibika. 


Hawezi kulitengeneza. 


Jiko lao limeharibika, 


Hawawezi kulitengeneza 


165 


Please repair my chair. 


Please repair my chairs., 


Please repair my things. 


Please repair my motor car. 


Concord: Noun, subject prefir with locative stem object prefir. 


Where are the eggs? 
I took them to the market. 


Where are the vegetables?7 
I took them to the market, 


Where is the pepper? 
I took it to the market. 


Where is the cassava? 
I took it to the market. 


Agreement of possessive stem in first sentence, subject prefir in 


Our stove is damaged, 
We can't repair it. 


My stove is damaged. 
I can't repair it. 


His stove is damaged. 
He can't repair it. 


Their stove is damaged. 


They can't repair it, 


UNIT 4 SWAHILI 
UNDEWA AA AA AAA 


C. Neuter vs. simple stenms. 


baiskeli Baiskeli yangu imeharibika, My bicycle is in bad working 
condition. 
Nani ameiharibu? Who damagead it3 


chakula Chakula changu kimeharibika. My food is spoiled. 


Nani amekiharibu? Who spoiled it? 
motokaa Motokaa yangu imeharibika. My motor car is in bad working 
condition. 
Nani ameiharibu? Who damaged it”73 
kiti Kiti changu kimeharibika, My chair is damaged. 
Nani amekiharibu? Who damaged it? 


D. Affirmative vs. negative subjunctive, 


kusukuma Niisukume baiskeli? Should I push the bicycle? 
Hapana. Usiisukume, No, don't push it. 

kutengeneza Niitengeneze baiskeli Should I fiy the bicycle? 
Hapana. Usiitengeneze, No, don't fizit. 

kununua Niinunue baiskeli? Should I buy the bicycle? 
Hapana. Usiinunue, No, don't buyit.e 

kuuza Niiuze baiskeli? Showd I sell the bicycle? 
Hapana. Usiiuze. No, don't sell it, 


Conyersation Starters 
10 A asks B whether he can accompany him to town. B replies with a 


list of things that he must do first. A offers to help him. 


166 


BASIC COURSE 


ie Basic Dialogue, Trouble with a pen. 


kalamu (N) 
Tafadhali nisaidie kalamu, 
andika 


Yangu haiandiki, 


wino (U) 


Lakini una wino? 


vunjika 


Ndiyo, lakini kalamu imevunjika, 


Wapi? 


nibu (N) 

“enyewe 
Nibu yenyewe, 

-lazimu 


Yanilazimu ninunue nibu mpya kesho. 


167 


Abasi 


pen 
Please lend me a pen. 
to write 


Mine doesn't write, 


angali 


ink 


But do you have 1ink?3 


Abasi 


to become broken 


Yes, but my pen is broken, 


Sangai 
What part? 
Abasi 
nib 
self 


The nib itself. 
to be necessary 


I must buy a new nib tomorrow. 


INI 


UNIT 45 SWAHILI 


A. An additional pair of simple and neuter stems. 
The stative verb stem -vunjika 'to get broken' is related to the simple 
stem -vunja 'to break'. 
B. -lazimu plus subjunctive or infinitive. 
The verb -lazimu 'to be a necessity (to)! may be followed either by an 
infinitive or by a subjunctive form: 
yanilazimu kununua mpya I've got to buy a new one 
yanilazimu ninunue spya 
The subjunctive is considered better. In these ekKamples, we have the a- 
tense of the verb. The subject prefir is that of the singular of the N- 
class, used here with no antecedent. This subject prefir used in this way 
is sometimes called 'impersonal.' 


20 

A. Concords with “pyae 
kalamu Nilinunua kalam mpya jana. I bought a new pen yesterday. 
kiti Nilinunua kiti kipya jana. I bought a new chair yesterday. 


viti Nilinunua viti vipya jana. I bought some new chairs yesterday. 


baiskeli Nilinunua baiskeli mpya jana. 1I bought a nsw bicycle yesterday. 
nguo Nilinunua nguo mpya jana. I bought some new clothes yesterday. 
jiko Nilinunua jiko jipya jana, I bought a new stove yesterday. 


B. -lazimu plus infinitive. 


-tengeneza Yanilazimi kutengeneza I must repair this pen. 
kalamu hii. 


nunua Yanilazimu kununua kalam hii. I must buy this pen. 
uza Yanilazimu kuuza kalam hii. I must sell this pen. 


peleka Yanilazimu kupeleka kalamu hii 1I must take this pen to the 
kwa fundi, repairman. 


168 


BASIC GOURSE 


Ce —lazimu plus subjunctive. 


mimi Yanilazimu nilipe kalamu. 
wao Yawalazimu walipe kalamu. 
yeye Yamazimu alipe kalamu. 
sisi Yatulazimu tulipe kalamu. 
wewe Yakulazimu ulipe kalamu. 
ninyi Yawalazimuni mlipe kalamu. 
D. “enyewe. 
mimi Mimi mwenyewe nilikwenda. 
wewe Wewe mwenyewe ulikwenda. 
yeye Yeye mwenyewe alikwenda. 
sisi Sisi wenyewe tulikwenda. 
ninyi Ninyi wenyewe mlikwenda, 
wao Wao wenyewe walikwenda. 
3e 


A. Agreement in successive sentences 


possessive stem.o 


mimi Nahitaji kalamu. 
Tafadhali nisaidie, 


Yangu haiandiki, 


Juma ahitaji kalamu. 
Tafadhali msaidie. 
Yake haiandiki. 


Juma 


sisi Twahitaji kalamu. 
Tafadhali tusaidie, 


Zetu haziandiki, 


169 


1 must pay for the pen. 
They must pay for the pen. 
He must pay for the pen. 
We must pay for the pen. 
You must pay for the pen, 


You (pl. ) must pay for the pen. 


I myself went. 

You yourself went. 
He himself went. 

We ourselves went. 
You yourselves want. 


They themsejves went. 


among subject, object, and 


I need a pen. 
Please lend me one. 
Mine doesn't write, 


Juma needs a pen. 
Please lend him one. 
His can't write. 


We need pens. 
Please lend us some, 


Ours don't write, 


UNIT 45 


SWAHILI 


WA 


watoto Watoto wahitaji kalam, 
Tafadhali wasaidie. 


Zao haziandiki,. 


wino Una wino wa kutosha? 
Hapana, Wino umekwisha. 
uji Una uji wa kutosha? 
Hapana, uji umekwisha. 
sukari Una sukari ya kutosha? 
Hapana, sukari imekwisha, 
chai Una chai ya kutosha? 
Hapana, chai imekwisha. 
maji Una maji ya kutosha? 
Hapana, maji yamekwisha. 
maziwa Una maziwa ya kutosha? 


Hapana, maziwa yamekwisha. 


170 


The children need pens. 
Please lend them some. 
Theirs don't write, 


Do you have enough ink? 
No, ink is all gone. 


Do you have enough gruel? 
No, gruel is all gone. 


Do you have enough sugar? 
No, sugar is all gone. 


Do you have enough tea? 
No, tea is all gone. 


Do you have enough water? 
No, water is all gone. 


Do you have enough milk? 
No, milk is all gone. 


BASIC COURSE UNIT 46 


AAA 


1. Basic Dialogue, I've Jcst a letter. 


ani 
barua (N) letter 
meza (N) table 
Umeiona barua juu ya meza? Did you see the letter on the table? 
Hadija 
Kutoka wapi73 Where from3 
Hajisi 
muhuri (MI) postmark 
(or: chapa ya posta, 
alama ya posta) 
Ilikuwa na muhuri wa Afrika It had a West African postmark. 
Magharibi. 
iadija 
Sijaiona, Imepotea? I haven't seen it. Is it lost3 
Hanisi 
“kumbuka To remember 
weka to put 
Siwezi kukumbuka nijiiweka wapi. I can't remember where I put it, 
poteza to lose 
Fengine nimeipoteza. Maybe I've lost it.o 
aa 
“kata to cut 
tamaa (N) desire 


171 


UNIT 46 SWAHILI 


————.————————————————————————————————————————— 


'Usikate tamaa.' Don't despair. 
tafuta to look for 
Nitakusaidia kuitafuta. I'1) help you look for it. 
Notes 


A. Causative stemse 


imepotea is it lost3 
nimeipoteza I've lost it 
nimerudi I have returned 
nineirudisha I have returned it 


The stem -poteza 'to lose! is a 'causative' stem which is related to the 
applied stem -potea 'to get lost'. The vowel of the causative suffir follows 
the same rule as the vowels of the applied and stative suffikes: it is le 
after u, i ora, and —€6- after e or 0. For this verb and some others, the 
consonant is -£-. The final vowel of causative infinitives is 8, regardless 
of the final vowel of the simple steme 


—-pende 'to like' —pend-eze 'to please' 
(Simple root no 

<pot- longer in use in apobeena 'to lose, A 
this sense.) throw away 

ja 'to become ful)' —jaze 'to fil)' 
(Simple root no 

tembe longer in use in -temb-eze 'to cause to 
this sense.) walk about! 

—peleke 'to go, send, —pelek-eze 'Lo cause to 

take' send, etc.' 
ume 'to bite, hurt! —un-iz- 'to cause to 
hurt' 


For many other verbs, the consonant is -sh-: 


ende 'to go' —end-esh- !to cause to go! 

—sem- 'to speak' —sem-esh- 'to cause to speak' 

ote !to grow, sprout' -ct—esh- 'to raise (vege- 
tables)' 


172 


BASIC COURSE UNIT 46 


Tude - Mbo returmi' 


—Turahe !to rejoicae' 


rud-ishe 'to cause to return' 


—-furah-ish- 'to cause to rejoice! 


Many verbs have -sh-, without a suffizial vowel, where a related stem 


has -k- 


but, 


—wake 'Lo burr'' 
wanguke 'to fall' 
“kumbuke 'to remember' 
—andik- to write' 
weke 'Lo put! 


-—washe 'to ignite' 
—angushe 'to drop' 
“kumbushe 'to remind' 


—andik-ish-e 'to dictete 


-wek-eshe 'to cause to put' 


For more details, see Chapter KIJIV of Ashton's Swahili Grammar, While 
the above generalizations will be of great help in organizirg and remembering 


the facts, it is safest in the beginning to learn each causative form separate- 


lye 


2.6 


barua 


Concord: Noun and demonstrative; -ku- as object prefiz, 


Nani alikuletea barua hii? 


Nani alikuletea barua hizi? 


Nani alikuletea kalam; hii3 


Nani alikuletea nguo hii? 
Nani alikuletea nguo hizi? 


Nani alikuletea kitu hiki? 
Nani alikuJetea vitu hivi? 
“weka, juu ya- ........" 


Niliweka kiti juu ya meza. 


Niliweka barua juu ya meza 


173 


Who brought you this letter? 


Who brought you these letters? 


Who brought you this pen? 


Who brought you this cloth? 
Who brought you these clothes? 
Who brought you this thing? 


Who brought you these things? 


I put a chair on the table, 


I put a letter on the table, 


UNIT 46 SWAHILI 


kalamu Niliweka kalamu juu ya meza. I put a pen on the table. 

nguo Niliweka nguo juu ya meza. I put some clothes on the table. 
kiti Niliweka nguo juu ya kiti. I put same clothes on the chair. 
ratunda Niliweka matunda juu ya kiti. 1 put some fruit on the chair, 
nyama Niliweka nyama juu ya kiti. I put some meat on the chair. 
jiko Niliweka nyama juu ya jiko. I put same meat on the stove. 
maji Niliweka maji juu ya jiko. I put some water on the stove. 


C. —weka plus locatives. 


nguo Weka nguo mezani. Put the clothes on the table. 
kalamu Weka kalamu mezani. Put the pen on the table. 
ndizi Weka ndizi mezani, Put the bananas con the table. 
viazi Weka viazi mezani. Put tha potatoes on the table, 
3e 


Ao Agreement of subject and cbject prefires; concord of noun and object 


prefir. ji 
kalamu Nimepoteza kalamu. I lost a pen. 

Nitakusaidia kuitafuta. I!)) help you to look for it. 
mayai Nimepoteza mayai, I lost some eggse 

Nitakusaidia kuyatafuta, I'11 help you to look for theme 
chungwa Nimepoteza chungwa. I lost an orange. 

Nitakusaidia kulitafuta, I')) help you to look for it. 
mkate Nimepoteza mkate. I lost a loaf of bread. 

Nitakusaidia kuutafuta. I'1) help you to look for it. 


B. Causative stem; concord including object prefiz. 


kalamu Kalam yangu imepotea. My pen is lost. 
Nani ameipoteza? Who lost it? 


174 


BASIC COURSE UNIT 46 


——————————————————————————————————————————————————————— 


barua Barua yangu imepotea. My letter is lost. 
Nani ameipoteza? Who lost it? 

barua Barua zangu zimepotea. My letters are lost. 
Nani amezipoteza? Who lost them? 

nguo Nguo yangu imepotea. My cloth is lost. 
Nani ameipoteza? Who lost it? 

C. 

kalamu Kalam zetu zimepotea. Dur pens are lost. 
Mmezipoteza lini? When did you lose them3 

barua Barua zetu zimepotea. Our letters are lost. 
Mmezipoteza lini? When did you lose them? 

nguo Nguo zetu zimepotea. Dur clothes are lost. 
Mmezipoteza lini? When did you lose them? 


D. Agreement of subject prefirk and possessive stem. 


Wewe Unatoka wapi? Where are you fran?7 
Silikumbuki jina lako, I don't remember your name. 
yeye Anatoka wapi3 Where is he from? 
Silikumbuki jina lake. I don't remember his name. 
ninyi Mnatoka wapi3 Where are you all froms 
Siyakumbuki majina yenu. I don't remember your names. 
wao Wanatoka wapi? Where are they £from3 
Siyakumbuki majina yao. 1I don't remember their names. 


Conyersation Starters 
10 A (an employer) gives directions to B (a domestic servant), and 


answers B's guestions about detaiis of his duties. 


175 


Unit 47 


to Basic Dialogue, Broken dishes. 


(Lovud crash off stage.) 


Mother 
Nini hicho kilichovunjika? What's that that broke? 
(or: Kitu kimevunjika nini?) 
Daughter 
—angusha to cause to fall 
chombo (VI) vessel 
pakua to divide 
Mariamu ameangusha vyombo vya Mary dropped the dishes., 
kusaka chakula; (T..o the vessels for dividing 
out the food.!) 
Mother 
“pi? which? 
Vipi vimevunjika3 Which ones are broken? 
Daugbrer 
sahani (N) plate 
kikombe (VI) cup 
kisahani (VI) saucer 
bilauri (N) or: glasi (Nn) glass 
"ote all 
Sahani mbili, vikombe vitatu, Two plates, three cups, one saucer, 
kisahani kimoja, na bilauri zote) and all the glasses$ 


176 


BASIC COURSE UNIT 47 


Mother 


Bilauri zilikuwa ngapi? How many glasses were there? 


("Glasses they-were how-many?') 


Daughter 


fikiri 


Mama, nafikiri zilikuwa nne. 


to think 


2. 
A. Sias negative copula; the invariable adjective safi. 
sahani Sahani hii si safi sana. This plate is not very clean. 
sahani Sahani hizi si safi sana, These plates are not very clean, 
(pl.) 
kikombe Kikombe hiki si safi sana, This cup is not very clean, 
vikombe Vikombe hivi si safi sana. These cups are not very clean. 
bilauri Bilauri hii si safi sana, ji This glass is not very clean. 
bilauri Bilauri hizi si safi sana. These glasses are not very clean. 
(pl.) 
nguo Nguo hii si safi sana. This cloth is not very clean. 
Be Concord with "ote, 
sahani Sahani zote ni safi sasa, All the plates are clean now. 
vikombe Vikombe vyote ni safi sasa, All the cups are clean now. 
visahani  Visahani vyote ni safi sasa, All the saucers are clean now. 
bilauri Bilauri zote ni safi sasa. All the glasses are clean now. 
nguo Nguo zote ni safi sasa. A)l the clothes are clean now.e 
C. Concord with "pi. 
vikombe Vikombe vipi si safi? Which cups are not cleang 
kikombe Kikombe kipi si safi? Which cup is not clean? 


177 


UNIT 47 


SWAHILI 


UNI YAAAAaAaAeAeAEHMHB........... 


sahani 
(pl.) 


sahani 


nguo 


Sahani zipi si safi? 


Sahani ipi si safi? 


Nguo ipi si safi? 


D. Concord with “otea 


bilauri 
vyombo 


visahani 


vikombe 


sahani 


30 
4, 


sahani 
moja 


sahani 
mbili 


kikombe 
kimoja 


vikambe 
viwili 


Mariam amevunja bilauri zote, 
Mariam amevunja vyombo vyote. 


Mariamu amevunja visahani 
vyote. 


Mariamu amsvunja vikombe 


vyote. 


Mariam amevunja sahani zote. 


Sahani moja imeanguka. 
Ipi? 
Yako. 
Nani ameiangusha? 


Sahani mbili zimeanguka. 
Zipi? 
Zako. 
Nani ameziangusha? 


Kikombe kimoja kimeanguka. 
Kipi? 
Chako. 
Nani amekiangusha? 


Vikombe viwili vimeanguka, 
Vipi? 


178 


Which plates are not clean? 


Which plate is not clean? 


Which cloth is not clean? 


Mariamu has broken all the glasses. 
Mariamu has broken all the dishes. 


Mariamu has oroken all the saucers. 


Mariamu has broken all tue cups. 


Mariamu has broken all the plates. 


Concords in successive short sentences. 


One plate has fallen., 
Which one? 
Yours, 
Who made it fall3 


Two plates have fallen, 
Which ones? 
Yours.e 
Who made them fall7 


One cup has fallen,. 
Which one? 
Yours. 
Who made it fal13 


Two cups have fallen. 
Which ones? 


BASIC COURSE 


UNIT 47 


WA WA AA AA AA AA AA 


Vyako. 


Nani ameviangusha? 


Yours. 


Who made them fall3 


Bo Neuter VSe simple stems; concord including object prefir, 


kalamu Kalam yangu imevunjika. 
Nani ameivunja? or: 
Nani aliyeivunja? 

bilauri Bilauri yangu imevunjika, 
Nani ameivunja? 

kisahani Kisahani changu kimevunjika. 
Nani amekivunja? 

kikombe Kikombe changu kimevunjika. 


Nani amekivunja? 


Sa kwa mpapi li wongong. with" "ngapi 


vikombe Vikombe safi vilikuwa vingapi? 
Vilikuwa vinne. 

visahani Visahani safi vilikuwa vingapi? 
Vilikuwa vinne, 

sahani Sahani safi zilikuwa ngapi? 
Zilikuwa nne, 

bilauri Bilauri safi zilikuwa ngapi? 


Zilikuwa nne. 


D. Concord: Noun and two adjectives. 


vikombe Kuna vikombe vipya vingapi3 
Kuna vitano, 
visahani Kuna visahani vipya vingapi? 


Kuna vitano. 


179 


My pen is broken. 
Who broke it? 


My glass is broken. 
Who broke it3 


My saucer is broken. 
Who broke it? 


My cup is broken. 
Who broke 1it3 


How many clean cups were there? 
Thers were four. 


How many clean saucers were 
there? 


There were four, 


How many clean plates were 
there? 
There were four. 


How many clean glasses were 
there? 
There were four. 


How many new cups ars there? 


There are five. 


How many new saucers are there? 


There are five. 


UNIT 47 SWAHILI 


kalamu Kuna kalami mpya ngapi? How many new pens are there? 
Kuna tano. There are five, 

nguo Kuna nguo mpya ngapi? How many new cloths are there? 
Kuna tano. There are five. 

nyumba Kuna nyumba mpya ngapi? How many new houses are there? 
Kuna tano. There are five, 


180 


BASIC COURSE UNIT 48 
2... 


Unit 43 


—D. 


le Basic Dialogue, Lighting tha lamp. 


Hamisi 
giza (MA) darkness 
ingia to enter 
Giza laingia. It's getting darko 
taa (N) a lighting device 
(Jamp, light bulb, etc.) 
mafuta (pl. MA) 0il, grease 
-washa to cause to light up 
Tafadhali, nipatie taa ya mafuta, Please get me the lamp so I (can) 
niwashe. light (it). 
Hadija 
“chukua " to take, carry 
Chukua taa, Nimeileta, Here it is. 
(!Take it. I've brought it.!) 
Hamisi 
Inayo mafuta ya kutosha? Does it have enough 0i17 
Hadija 
—tia put, pour 
chupa (N) bottle 
jioni evening 
Ndiyo, tulitia chupa mbili jana Yes, we put in two bottles yesterday 
jioni. eveninge 


181 


UNIT SWAHILI 


Notes 


A. Imperative of one verb, followed by subjunctive of a second. 
nipatie taa niwashe get me the lamp so that I 
(may) light lit) 
After an imperative forn of one verb, the subjunctive of a second verb 
is used to show the purpose of the action of the first. 


2. 
A. —ingia plus locative. 
nyumba Ingieni nyumbani. Go into the house. 
kanisa Ingieni kanisani. Go into the church, 
shule Ingieni shuleni. Go into the school. 
boma Ingieni bomani. Go into the District Office. 
B. Adverbial use of usiku. 
nani Nani aliyewasha taa jana Who lit the lamp last night? 
usiku? 
Juma Juma aliwasha taa jana Did Juma light the lamp last night? 
usiku? 
Mama Mama aliwasha taa jana Did Mother light the lamp last night? 
usiku? 
Baba na Baba na Juma waliwasha taa Did Father and Juma light the lamp 
Juma usiku? lamp last night? 
C. Subject and object prefires with —na—. 
| Taa inayo mafuta ya kutosha Does the lamp have enough oil for 
usiku huu? for tonight? 
sisi Sisi tunayo mafuta ya Do we have enough oil for tonight? 


kutosha usiku huu? 
wachukuzi Oo Wachukuzi wanayo mafuta ya Do the porters have enough oil 


kutosha usiku huu? Tor tonight? 


182 


BASIC COURSE 


UNIT 48 


chakula 


ninyi 


watoto 


D. 


maziwa 


maji 


wino 


3.0 


A. 


kalamu 


Wachukuzi wanacho cnakula 
cha kutosha usiku huu? 


Ninyi mnacho chakula cha 
kutosha usiku huu? 


Watoto wanacho chakula 
cha kutosha usiku huu? 


-tia. 
Tutatia mafuta katika taa, 
Tutatia mafuta katika chupa. 
Tutatia maji katika chupa. 
Tutatia maji katika kikombe. 
Tutatia maji katika bilauri. 
Tutatia maziwa katika bilauri, 
Tutatia maziwa katika chupa. 

Imperative plus subjunctive, 


Lete mafuta nitie katika 
chupa hii. 


Lete maziwa nitie katika 
chupa hii. 


Lete maji nitie katika 
chupa hii. 


Lete wino nitie katika 
chupa hii. 


Imperative plus subjunctive,. 


Mletee kalamu: aitengeneze. 


183 


Do the porters have enough food 
for tonight?3 


Do you have enough food for 
tonight3 


Do the children have enough 
food for tonight? 


We will put oil into the lamp. 

We will put oil into the bottle. 
We will put water into the bottle. 
We will put water into the cup. 

We will put water into the glass. 
We will put milk into the glass. 


We will put milk into the bottle. 


Bring oil for me to put into 
this bottle. 


Bring milk for me to put into 
this bottle. 


Bring water for me to put into 
this bottle. 


Bring ink for me to put into 
this bottle. 


Bring him the pen so that he can 
fir it. 


UNIT 48 


SWAHILI 


kalamu 
(ple) 
baiskeli 
viti 
motokaa 


taa 


B. 


vikombe 


viazi 


mayai 


maembe 


mikate 


Mletee kalam azitengeneze. 


Mletee baiskeli aitengeneze. 


Mletee viti avitengeneze. 


Mletee motokaa aitengeneze. 


Metes taa aitengeneze. 


Second person plural object prefizr. 


Juma aliwapatieni vikombe 
vingapi jana jioni? 
Hakutupatia vikombe vyo 
vyote! 

Juma aliwapatieni viazi 
vingapi jana jioni3 
Hakutupatia viazi vyo 
vyote! 


Juma aliwapatieni mayai 
mangapi jana jioni? 
Hakutupatia mayai yo yote! 


Juma aliwapatieni maembe 
mangapi jana jioni? 
Hakutupatia maembe yo yote! 


Juma aliwapatieni mikate 
mingapi jana jioni? 


184 


Bring him the pens so that he 
can fiz them. 


Bring him the bicycle so that 
he can firk it. 


Bring him the chairs so that 
he can fir them. 


Bring him the car so that he 
can fiz it, 


Bring him the lamp so that he 
can fiy it. 


How many cups did Juma get you 
yesterday esvening? 
He didn't bring us any cup 
at alli j 


How many potatoes did Juma get 
you yesterday evening? 
He didn't bring us any at alli 


How many eggs did Juma get you 
yesterday evening? 
He didn't bring us any egg 
at alli 


How many mangoes did Juma get 
you yesterday evening? 
He didn't bring us any 
mango at alli 


How many loaves of bread did 
Juma bring you yesterday 
evening3 


BASIC COURSE 


UNIT 48 


———————————————————————————————————aaa—————— 


chupa 


ng'ombe 


le 


Hakutupatia mikate yo yote! 


Juma aliwapatieni taa ngapi 
jana jioni? 
Hakutupatia taa zo zotel 


Juma aliwapatieni chupa ngapi 
jana jioni? 
Hakutupatia chupa zo zote! 


Juma aliwapatieni ng' ombe 
wangapi jana jioni3 
Hakutupatia ng'ombe wo wote! 


He didn't bring us any loaf 
of bread at alli 


How many lamps did “uma bring 
you yesterday evening? 
He didn't bring us any 
lamp at alli 


How many bottles did Juma bring 
you yesterday evening? 
He didn't bring us any 
bottle at alli 


How many cattle did Juma bring 
you yesterday evening? 
He didn't bring us any 
cattle at alli 


Conversation Starters 


Laa 


A (an employer) returns from a trip, and discusses the trip with 


B (a domestic servant). 


20 


A then guestions B about the state of the house, the dishes, etc. 


in his absence, and about the adeguacy of supplies for the immediate future. 


185 


UNIT h9 SWAHILI 


Unit h9 


1o Basic Dialogue. Lighting the lamp, 


Son 
kiberiti (VI) boz or book of matches 
(or: kibiriti) 
kijiti cha kiberiti (VI) a single match 
Tafadhali, nipatie kiberiti. Please get me a match. 
Mother 
Viberiti vyote vimekwisha, They're ali gone. 
Son 
pesa (N) coins 
Unazo pesa za kununua vingine? Do you have money to buy some more? 
Mother 
senti (N) (or: pesa (N)) small change 
sanduku (N) bor 
Ndiyo. Chukua senti kutoka Yes, take some change out of the 
sandukuni, barza 
haraka (N) haste 
Na ufanye haraka, Giza laingia. And hurry, it!s getting dark. 
("Darkness enters.') 
Son 
Ndiyo, mama. Yes, Mother. 
20 
A. Concords with “pyae 
kiberiti Tafadhali, nipatie kiberiti Please get me a new match. 


kipya. 


186 


viberiti 


sanduku 


B. Meaning of me-tense of -(kw)isha. 


viberiti 


D. 


BASIC COURSE 


Tafadhali, nipatie viberiti 
vipya. 


Tafadhali, nipatie sanduku 
jipyae 

Tafadhali, nipatie nguo 
mpya. 

Tafadhali, nipatie chupa 
mpya. 

Tafadhali, nipatie taa mpya. 


Viberiti vimekwisha, mama. 


Vikombe vimekwisha, mama. 
Siagi imekwisha, mama. 
Sahani zimekwisha, mama. 
Pesa zimekwisha, mamae 
Mafuta yamekwisha, mama. 
Maji yamekwisha, mama. 


Njugu zimekwisha, mama. 


“a plus infinitive. 
Mnazo pesa za kununua mafuta? 
Mnazo pesa za kulipa kodi? 
Mnazo pesa za kutosha? 
“chukua. 


Nani alichukua senti kutoka 
sandukuni3 


187 


Please get me some new matches. 


Please get me a new book. 


Please get me some new clothes. 


Please get me a new bottle, 


Please get me a new lamp. 


The matches are all used up, ; 
mother. 


The cups are all gone, mother. 
The butter is all gone, mother, 
The plates are all gone, mother. 
The money is all gone, mother. 
The oil is all gone, mother. 

The water is all gone, mother. 


The ground nuts are all gone, 


mother. 
Do you have money to buy 0il7 
Do you have money to pay tares? 


Do you have money enough? 


Who took the change from the bor? 


UNIT 49 


UNIT 49 


SWAHILI 


———.-————————————————————————————————————————————————————— 


kalamu 


meza 


viberiti 


vyumba 


motakaa 


bilauri 


mafuta 


taa 


30 
A. 


pesa 


senti 


mafuta 


maji 


mikate 


Nani alichukua 
sandukuni? 


Nani alichukua 
mezani? 


Nani. alichukua 
mezani? 

Nani alichukua 
nyumbani.3 
Nani alichukua 
motokaani? 


Nani alichukua 
bilaurini? 


Nani alichukua 
bilaurini? 


Nani alichukua 
taani3 


kalam kutoka 


kalami kutoka 


viberiti kutoka 


viberiti kutoka 


viberiti kutoka 


viberiti kutoka 


mafuta kutoka 


mafuta kutoka 


Miutiple concords.e 


Unazo pesa za kutosha? 


Sina pesa zo 


Unazo senti za 


zote. 


kutosha? 


Sina senti zo zote. 


Unayo mafuta ya kutosha? 


Sina mafuta yo yote. 


Unayo maji ya kutosha? 
Sina maji yo yote. 


Unayo mikate ya kutosha? 
Sina mikate yo yote. 


188 


Who took the pen fron the 


Who took the pen from the 


(drawer)? 


Who took the matches from 
table (drawer Y? 


Who took the matches fram 
hovse? 


Who took the matches from 


car? 


Who took the matches from 
glass? 


Who took the oil from the 


Who took the oil from the 


Do you have enough money? 
I don't have any money a 


Do you have enough change? 


table 


the 


the 


the 


the 


glass? 


lJamp3 


t all. 


J don't have any change at all. 


Do you have encugh 0il?7 


I don't have any oil at ali. 


Do you have enough water? 


I don't have any water at all, 


Do you have encugh bread? 


I don't have any bread at all, 


BASIC COURSE 


UNIT h9 


uji Unao uji wa kutosha? 
Sina uji wo wote. 
nyama Unayo nyama ya kutosha? 


Sina nyama yo yote. 


Do you have enough gruel3 
I don't have any gruel at all. 


Do you have enough meat? 
I don't have any meat at all. 


B. Li-tense vs. past negative with -ku-—. 


kuchukua Ulichukua senti ngapi 
kutoka sandukuni3 


Sikuchukua nyingi. 


kuweka Uliweka senti ngapi 
sandukuni3 
Sikuweka nyingi. 


kuona Uliona senti ngapi 
sandukuni? 
Sikuona nyingi. 


Ce 


kuchukua Michukua viberiti vingapi 
nyumbani 3? 
Hatukuchukua vingi. 


Mliweka viberiti vingapi 


nyumbani? 
Hatukuweka vingi. 


kuweka 


kuona Miona viberiti vingapi 
nyumbani? 
Fatukuona vingi. 


How many cents did you take out 
of the bor? j 
I didn't take many. 


How many cents did you put into 
the bor? 
I didn't put manye 


How many cents did you see in the 
bor? 
I didn't see many. 


How many matches did you (pl.) take 
out of the house? 
We didn't take many.e 


How many matches did you (pl.) put 
in the house? 
We didn't put many. 


How many matches did you (pl.) see 
in the house? 
We didn't see manye 


UNIT 50 SWAHILI 
UA IA AAA IA EA AA 


Unit 50 


10 Basic Dialogue. I'm not hungrye 


Mother 
Unakitaka chakula hiki? Do you want this food? 
Sn 
KEapana, sikitaki asante. No, thank you. 
Mothor 
wa nini? Why (not Jj? 
Son 
maliza to finish 
Kwa sababu sina njaa. Because I'm not hungrye I've just 
Nimemaliza kula sasa hivi, now finished eating. 
Mother 
kinywaji (VI) a drink 
Pengine wataka kinywaji. Maybe you'a like a drink, 
Son 
Ndiyo. Tafadhali nipatie bilauri Yes, a glass of orange Juice would 
moja ya maji ya machungwa. be fine. 
Mother 
“nywa to drink 


Basi chukua, Mimi nitakunywa soda, Here yov are. (!Then, take!) 1111 
have some soda. 


Notes 


A. Thes phrase sasa hivi. 
Note the use of hivi, which has the fom of the progimal demonstrative, 


190 


BASIC COURSE UNIT 50 


 uuAuAAANAEANHAEAEAEAEAEAEBWEAWEAEWBEAEHWBAEAEBWAEAEAEWEAEAHWEABWwWAEABWEBEBEAEABWBHBEeANHWVHAeAeABWHWAeANWNMNMNANMNMNAN—— 


plural VI class, as modifier of sasa 'now' to produce sasa hivi "Just now,' 


The phrase hivi sasa is also used in this sense. 


2. 
A. Concord: Noun and demonstrative. 
chakula Unataka chakula hicho? Do you want that food? 
karanga Unataka karanga hizo? Do you want those ground nuts? 
mkate Unataka mkate huo? Do you want that bread? 
kirywaji Unataka kinywaji hicho? Do you want that drink? 
siaegi Unataka siagi hiyo? Do you want that butter? 
nyama Unataka nyama hiyo? Do yon want that meat? 
Be —-me-maliza plus infinitive, 
la Juma amemaliza kula sasa Juma has just now finished eating. 
hivi. 
leta Juma amemaliza kuleta Juma has just now finished bringing 
kinywaji sasa hivi, a drink. 
“tuletea Juma amemaliza kutuletea Juma has just now finished bringing 
vinywaji sasa hivi. us drinks. 
“fanya Juma amemaliza kufanya Juma has just now finished working. 
kazi sasa hivi. 
C. hu-tense; concord with “ingi. 
chai Watu wote wa nchi hii hunywa Everyone in this country drinks a 
chai nyingi. lot of tea. 
kahawa Watu wote wa nchi hii hunywa Everyone in this country drinks a 
kahawa nyingi. lot of coffse, 
maziwa Watu wote wa rchi hii hunywa Everyone in this country drinks,a 
maziwa mengi. lot of miik. 
soda Watu wote wa nchi hii hunywa  Bveryone in this country drinks a 
soda nyingi. lot of soda. 


191 


UNIT 50 SWAHILI 


maji ya Watu wote wa rchi hii hunywa Everyone in this country drinks a 
machungwa 


maji ya machungwa mengi. )ot of orange juice. 
De 
nyama Watu wengi wa nchi hii hula Many people in this country eat 
nyama nyingi. a lot of meat. 


karanga Watu wengi wa nchi hii hula Many people in this country eat 
karanga nyingi. a lot of ground mts. 


muhogo Watu wengi wa fichi hii hula Many people in this country eat 
muhogo mwingi. a lot of cassava, 


mahindi Watu wengi wa rchi hii hula Many people in this country eat 


mahindi mengi. a lot of maize. 
3e 
A. Me-tense VSe negative with -ja-. 
Wewe Umemaliza kula sasa? Have you finished eating now? 
Hapana, sijamaliza bado. No, I haven't finished yet. 
ninyi Mmemaliza kula sasa? Have you all finished eating now? 
Hapana, hatujamaliza bado. No, we haven't finished yet. 
watu wote Watu wote wamemaliza kula Has everyone finished sating now? 
sasa? 
Hapana, hawajamaliza bado. No, they haven't finished yet. 
B. Present affirmative vse negative, with object prefir. 
chakula Unakitaka chakula hiki? Do you want this food? 
Hapana, sikitaki, asante. No, I don't want it, thank yai. 
mkate Unautaka mkate huu? Do you want this bread? 
Hapana, siutaki, asante. No, I don't want it, thank youe 
mikate Unaitaka mikate hii? Do you want these loaves? 
Hapana, siitaki, asante. No, I don't want them, thank you. 


192 


embe 


maembe 


ndizi 


ndizi 


(pl.) 


kiazi 


viazi 


C. 


Mariamu 


watoto 


Wewe 


ninyi 


Do 


Daudi 


BASIC COURSE UNIT 50 


Unalitaka embe hili? 
Hapana, silitaki, asante. 


Unayataka maembe haya? 
Hapana, siyataki, asante, 


Unaitaka ndizi hii3 
Hapana, siitaki, asante, 


Unazitaka ndizi hizi? 
Hapana, sizitaki, asante. 


Unakitaka kiazi hiki? 
Hapana, sikitaki, asante. 


Unavitaka viazi hivi? 
Hapana, sivitaki, asante, 


Do you want this mango? 
No, I don't want it, thank you. 


Do you want these mangoes?3 
No, I don't want them, thank you. 


Do you want this banana? 
No, I don't want it, thank you. 


Do you want these bananas? 
No, I don't want them, thank you. 


Do you want this potato? 
No, I don't want it, thank yai. 


Do you want these potatoes? 
No, I don't want them, thank you. 


Negative present of monosyllabic verb stem, with l0ss of ku-. 


Mariam anakula viazi? 
La, hali viazi, anakula 
mkate. 


Watoto wanakula viazi? 
La, hawali viazi, 
wanakula mkate, 


Unakula viazi? 
La, sili viazi, ninakula 
mkate. 

Mnakula viazi? 
La, hatuli viazi, tunakula 
mkate, 


Daudi anakunywa kahawa? 
La, hanywi kahawa, 
anakunywa chai. 


193 


Is Mariam eating potatoes? 
No, she isn't eating potatoes. 
She's eating bread, 


Are the children eating potatoes? 
No, they aren't eating potatoes. 
They are eating bread, 


Are you eating potatoes? 
No, I!m nct eating potatoss. 
I'm eating bread, 


Are you all eating potatoes? 
No, we aren't eating potatoes. 


We'rs eating bread. 


Is Daudi drinking coffee? 
No, he isn't drinking coffee, 
He's drinking tea. 


UNIT 50 SWAHILI 


wote Wote wanakunywa kahawa? Are they all drinking coffee? 
La, hawanywi kahawa, No, they aren't drinking coffee, 
wanakunywa chai. They're drinking tea. 

wewe Unakunywa kahawa? Are you drinking coffee? 
La, sinywi kahawa, No, I'm not drinking coffee. 
ninakunywa chai. I'm drinking tea. 

ninyi Mnakunywa kahawa? Are you (pl.) drinking coffee? 
La, hatunywi kahawa, No, we aren't drinking coffee. 
tunakunywa chai, We're drinking tea. 


10 A inguires of B about what the people of his country customarily 
eat and how they spend their leisure time. 8B replies, and asks similar 
guestions about the people of A!s country. 

2. Within the limits of the vocabulary that has been met up to this 
point, give an account of a typical day in your own life, Do the same for 


adayin the life of a domestic servant. 


194 


BASIC COURSE UNIT 51 


10 Basic Dialogue, What grade are you in7 


Magese 
—30ma to read, study 
darasa (MA) class 
Unasoma darasa gani mtoto? What class are you in, (childJ3 
Juma 
Niko katika darasa la tano, I'm in Standard 5. 
Magesa 
somo (MA) an academic subject, a lesson 
Wapenda masomo gani shuleni? What subjects do you like in school? 
hesabu (N) arithmetic 
dini (N) religion 
Napenda hesabu, Kiingereza, dini I Jike arithmetic, English, religion 
na historia. and history. 
Magese 
endelea to continue 
tumaini to hope 
Watumaini kuendelea katika masomo? Do you hope to continue in your 
studies7 


195 


UNIT 51 SWAHILI 


Juna 
Mungu (MI) God 
jalia to assist (ordinarily in the 
sense of God's help) 
mpaka to, until 
chuo (VI) school, college 
Mungu akinijalia nitaendelea If God helps me, I will go on in my 
katika masomo mpaka chuo cha juu. studies to college. 
Magese 
mwishowe finally 
Mwishowe utafanya kazi gani? What kind of work will you do after 
that? 
Juma 
siasa (N) politics 
(or: utetezi (U)) 
Nitafanya kazi ya siasa, I'm going into politics. 
Notes 


A. Juu with no possessive following it. 


chuo cha juu higher school 
Here, juu is used without a possessive or a linking -a following it. 
cf. Note 35.0. 


Bo First and second person subject prefizes used with locative stems. 
niko katika darasa la tano I'm in Standard 5. 
The first-person and second-person subject pronouns as well as the thirde 
person pronouns may be used before the stem -ko, and before -po and —mo: 


196 


BASIC COURSE UNIT 51 
AA AA 


yuko nyumbani he's at home 
yupo nyumbani he's at the house 
yumo nyumbani he's in the house 


The difference in meaning between —po and ko is not sharply defined. 
Generally speaking, -po implies a more definite idea of the location, while 
mko has to do more with the mere ezistence of something regardless of place, 
-mo implies location of something within something else. 


28 
A. —endelea plus infinitive; mpaka, 
—soma Utaendelea kusoma mpaka How late are you going to read? 
saa ngapi? 
fanya Utaendelea kufanya kazi How late are you going to work? 
mpaka saa ngapi? 
-Lembea —ogelea 
Be —jua plus infinitive. 
—0gelea Watoto wote wanajua Do all the children know how to 
kuogelea? swim? 
—-soma —andika —sema 
30 
A. Nouns with the same stem but different prefikes. 
mpishi Baba yake ni mpishi. His father is a cook. 
Yeye afanya kazi ya upishi. He does cooking. 
mkulima Baba yake ni mkulima. His father is a farmer., 
Yeye afanya kazi ya He does farming. 
ukulima. 
mtetezi Baba yake ni mtetezi, His father is a politician, 
Yeye afanya kazi ya He doe3 political work. 
utetezi. 


197 


UNIT 51 SWAHILI 


mpagazi Baba yake ni mchukuzi His father is a porter. 
Yeye afanya kazi ya kibarua. He does casual labor. 

mwandishi Baba yake ni mwandishi, His father is a secretary. 
Yeye afanya kazi ya uandishi. He does secretarial work. 


Bo. Personal subject prefires with locative stems. 


wewe Uko wapi? Nimo nyumbani. Where are you3 lamin 
the house. 

ninyi Mko wapi3 Tumo nyumbani. Where are you (ple)3 We 
are in the house, 

yeye Yuko wapi7 Yumo nyumbani. Where is he? He is in the 
house. 

wao Wako wapi? Wamo nyumbani. Where are they? They are 


in the house. 


ho A asks B, a child, about his school work and about his chores at home. 


198 


BASIC COURSE UNIT 52 
WA MA WA AA AA 


waa aa 


1.0 Basic Dialogue, If you drink too much. ... 


Mirambo 
Mwone, yule mtu hawezi kutembea Look at him) That man can't walk 
vyema, properliye 
Sang3i 
pombe (N) besr 
Yeye amekwisha kunywa pombe. He's been drinking beer. 


(The has finished drinking beer') 


karama 
Wewe unapenda kunywa pombe? Do you like to drink it3 
SI 
wakati (U) (pl. nyakati) time 


Nyakati nyingine mimi hunywa kidogo Sometimes I drink just a little, 


tu. 
Mirambo 
lewa to become drunk 
Pombe ni mbaya kwa sababu inamfanya Beer is bad because it makes a person 
mtu aleweo (that he should become) drunk. 
Sangai 
Ndiyo. Mtu akinywa nyingi atalewa, Yes, anyone who drinks much will get 
drunk. 


199 


UNIT 52 SWAHILI 


Notes 


A. The distal demonstratives (-le). 
yule mtu that man over there 


A third series of demonstratives are formed on the stem -le. The general 
meaning is 'that/those over there'. These may be called 'distal' demonstra- 
tives. The three series of demonstratives may be compared in the following 
table. 


'neutral' 'prodimal' 'distal' 
huyu 
huyoo KULI 

s8. huyo huyu yule 
WA 

pl. hao hawa wale 

sg. huo huu ule 
MI 

pls Bye Bu ma 

se. hilo hili lile 
MA 

ple hayo haya yale 

Sg. hicho hiki kile 
VI 

pl. hivyo hivi vile 

sgo hiyo hii ile 

N 
ple hizo hizi zile 
U huo huu ule 

PA (!mahali' )Jhapo hapa pale 
KU huko huku kule 
MU humu humu mle 


200 


BASIC COURSE UNIT 52 
WA AA AA AA AA MU AAA 


Bo. The ki-tense. 


mtu akinywa nyingi atalewa if a person drinks mich he will get 
drunk 
Mungu akinijalia ., . if God helps me... 


These sentences contain verb forms with the prefir -ki-. This prefir 
stands between the subject and object prefires, and in this respect resembles 
the tense prefirkes -na-, -li-, etc. A crude but serviceable kind of translae 
tion eguivalent for the ki- form is 'he drinking', 'he helping', 'I being', 
etco Forms with “ki- in this sliot do not ordinarily serve as the main verb 


ina complete sentence. 


2. 
A. —weza plus infinitive; -le. 
“tembea Wale watu hawawezi kutembea Those people cannot walk well, 
vyema. 
soma Wale watu hawawezi kusoma Those people cannot read well, 
vyema. 
“sema —andika 
B. Kidogo after mass nouns, 
pombe Nyakati nyingine mimi hunywa Sometimes I drink a little beer. 


pombe kidogo. 


kahawa Nyakati nyingine mimi hunywa Sometimes I drink a little coffee. 
kahawa kidogo. 


chai Nyakati nyingine mimi hunywa Sometimes I drink a little tea, 
chai kidogo. 


maji Nyakati nyingine mimi hunywa Sometimes I drink a little water. 
maji kidogo. 


C. Two ezamples of the ki-tense, 


akienda Mtoto akienda shuleni If a child goes to school, he 
hujifunza kusoma. learns how to read. 


201 


UNIT 52 SWAHILI 
WA AAA AAA AAAAAAAAAAA——— 


ukifanya Ukifanya kazi vizuri sana If you work very well you will 
utapata mshahara wa kutosha. get enough paye 
D. Mara. 
kuona Ulimwona mara ngapi? Mara How many times did you see him? 
mbili. Twice. 


kusaidia  Ulimsaidia mara ngapi? Mara How many times did you help him? 


mbili. Twice. 

kusikia Ulimsikia mara ngapi3 Mara How many times did you hear him? 
mbili. Twice, 

kutazama  Ulimtazama mara ngapi? How many times did you look at 
Mara mbili, him? Twice. 


E. —fanya plus subjunctive. 


chai Chai haimfanyi mtu alewe. Tea does not make one drunk. 

kahawa Kahawa haimfanyi mtu alewe. Coffee does not make one drunk. 

maji Maji hayamfanyi mtu alewe. Water does not make one drunk. 

maji ya Maji ya machungwa hayamfanyi Orange juice does not make one 
machungwa — Siy alewe. drunk. 

3. 


A. Concords: Noun and adjectives, 


v 

pombe Pombe ni nzuri3 Hapana, ni Is the beer good3 No, it is bad, 
mbaya. 

vyakula Vyakula ni vizuri? Hapana, Are the foods geod? No, they are 
ni vibaya. bado 

nyama Nyama ni nzuri? Hapana, ni Is the mat good3 No, it is bad, 
mbaya. 

maembe Maembe ni mazuri? Hapana, Are the mangoes good3 No, they 
ni mabaya. are bad, 


202 


BASIC COURSE UNIT 52 


machungwa Machungwa ni mazuri? Hapana, Are the oranges good? No, 
ni mabaya, they are bad. 

ndizi Ndizi ni nzuri? Hapana, ni Are the bananas good? No, 
mbaya, they are bad, 


203 


UNIT 53 SWAHILI 


Aa WA 


10 Basic Dialogue. Juma hurt his lege 


Asha 
ndugu (N-perse) kinsman of same generation 
Baba, ndugu yangu Juma yuko wapi? Father, where is my ndugu Juma? 
Hari si 
Alipelekwa hospitalini na mama. He was taken to the hospital by (his) 
(or:...chospitali...) AVAA 
Asha 
Kwa nini? Why? 
Hamisi 
umia be hurt 
Rkono (MI) arm, hand 
guu (MI) leg, foot 
Kwa sababu aliumia kono na mguu Because he hurt (his) arm and (his) 
footo 
Asha 
Aliumiaje? How did he get hurt? 
Hamisi 
kisu (VI) knife 
Alijiumiza mwenyewe kwa kisu. He hurt himself with a knife, 
Asha 
mgonjwa (WA) a sick person 
Yeye ingonjwa sana? Is he very i117 


2064 


BASIC COURSE UNIT 53 
Aa ii Aa AA AA AAA 


Mamia 
Hapana, lakini alikuwa akiumwa. No, but he was in pain. 
Notes 
A. Passive stems. 
Ndugu yangu aliniuma, My brother bit me. 
Niliumwa na ndugu yangu. J was bitten by my brother. 
Ndugu yangu aliniumiza, My brother hurt me. 
Niliumizwa na ndugu yangu. I was hurt by my brother. 


Passive stems may be derived from simple stems, or from other derived 
stems, by use of a suffik whose most cammon form is -W-. When the passive 
suffir is used in the same word with another derivational suffirk, it follows 


that suffir, 
In sentences containing passive verbs, the word for the agent or means 


by which the action is performed follows the word na, 


Bo Passive stems formed on roots which contain vowels. 


Wachukuzi walikula nyama, The porters ate the meat. 

Nyama ililiwa na wapagazi, The meat was eaten by the porters. 

Maziwa yamenywewa na watoto. The mijk has been drunk by the 
children, 


Passive stems derived from monosyliabic verbs do not have ku-, and the 
passive suffir itself is -iw-or —ew-. For details see the ekercises. 


Co. Difference in meaning between —umwa and umia. 


Niliumwa (na) kichwa. I had a headache, 
Niliumia kichwa, I hurt my head. 


Note the difference in meaning between the derived verb stems in the above 
ekramples. The underlying simple stem —uma means 'to cause pain, injure, bite'. 
The word na is used by some speakers after -umwa, but is omitted by 


others. 


D. The reflerive prefir -ji-. 


205 


UNIT 53 SWAHILI 


Ninajifunza Kiswahili, I'm studying Swahili. 
Nilimwuniza Daudi, I hurt Daudi. 
Nilijiumiza. I hurt myself. 
Walijiumiza,. They hurt themselves. 


The prefizr -ji- occupies the same slot as the other object prefikes, It 
is a 'reflezive' prefir, which indicates that the object of the verb is the 
same as its subject. It has the invariable shape -Ji” regardless of the 
person, class or number of the subject. 

The stem -funza means 'to teach'o —Jjifunza 'to study, learn' is literally 
'to teach oneself'. 


2. 
A. -—umia. 
mguu Juma aliumia mguu. Juma hurt hisa leg. 
miguu Juma aliumia miguu. Juma hurt his legs. 
kkono Juma aliumia mkono, Juma hurt his hand. 
nikono Juma aliumia mikono. Juma hurt his hands. 
kichwa Juma aliumia kichwa. Juma hurt his head. 
B. —-umwa. 
kichwa Juma anaumwa kichwa. Juma has a headache, 
mguu Juma anaumwa mguu. Juma has a sore foot. 
miguu Juma anaumwa miguu. Juma'!s fest hurte 
mkono Juma anaumwa mkono. Juma has a sore am. 
Ce -jiumiza. 
kisu Nilijiumiza kwa kisu. JI hurt myself with a knife. 
kiti Nilijiumiza kwa kiti, I hurt myself with a chair. 
bilauri baiskeli kalamu 


206 


BASIC COURSE 


UNIT 53 


WA AA AA WA AA AA AA AAA 


D. Kuna plus lJocative, 


shule 


E. wa 


kufanya 


kula 


kusoma 


kutembea 


kuandika 


Fo. Concord: 


nguo mpya 


mayai 


maziwa 


Kuna wagonjwa wengi hospitalini? 
Kuna watu wengi hospitalini? 
Kuna watu wengi mjini? 
wagonjwa wengi mjini? 


Kuna 


Kuna watoto wengi mjini? 


Kuna watoto wengi shuleni? 


ki-tense. 


Ulikuwa ukifanya nini saa 
sita mchana? 


plus 


Ulikuwa ukila chakula saa 
sita mchana? 


Ulikuwa ukisoma saa sita 
mchana? 


Ulikuwa ukitembea saa sita 


mchana? 


Ulikuwa ukiandika barua saa 


sita mchana? 


Nguo mpya zilipelekwa 
hospitali. 


Mayai yalipelekwa hospitali, 


ndizi vyakula vyote 


207 


Are there many patients in 
the hospital? 


Are there many people in the 
hospital73 


Are there rany people in tom? 
Are there many sick people 
in ton? 


Are there many children in 


town? 


Are there mary children in 
the school? 


What were you doing at twelve 
noon“ 


Were you eating at twelve 


noon? 


Were you reading at twelve 


noon? 


Were you walking at twelve 


noon? 


Were you writing a letter at 


twelve noon? 


Noun, adjective, subject prefik. 


New clothes were /S2EENi to the 
hospital. 


Eggs were taken to the hospital, 


UNIT 53 SWAHILI 


mahindi Mahindi yote yalipelekwa All the maize was taken to the 
sokoni. market. 

muhogo Muhogo wote ulipelekwa All the cassava was taken to the 
sokoni . market . 


mayai njugu nguruwe maembe mazima 


H. Passive plus na. 


baba Kodi ililipwa jana na baba The taz was paid yesterday by my 
yangu. father. 
mama ndugu 


IJI. -wa plus na-tense. 


kichwa Jana nilikuwa ninaumwa kichwa. Yesterday, I had a headache. 

mguu Jana nilikuwa ninaumwa iiguu. Yesterday, I had a sore foot. 

mkono Jana nilikuwa ninaumwa mkono. Yesterday, I had a sore arme 

vitu Vitu hivi vyote vimeletwa AJl these things have been brought 
na ndugu yangu. by my brother. 

visu Visu hivi vyote vimeletwa A)l these knives have been brought 
na ndugu yangu. by my brother. 


viti machungwa mayai njugu ndizi nyama siagi 


mikate 
3. 
A. Passive of verbs whose roots contain no vowel. 
pombe Pombe yote imenywewa. All the beer has been drunk. 
Nani ameinywa?3 Who has drunk 1it3 
chai Chai yote imenywewa. All the tea has been drunk. 
Nani ameinywa? Who has drunk 1t3 
kahawa Kahawa yote imenywewa. AJl the coffee has been drunk. 
Nani ameinywa? Who has drunk it3 


208 


soda 


maji 


Be 


viazi 


maembe 


mkate 


mikate 


samaki 


le 


BASIC COURSE 
AA AA AA AA AA AA 


Soda yote imenywewa. 
Nani ameinywa? 


Maji yote yamenywewa. 
Nani ameyanywa?; 


Viazi vyote vimeliwa. 
Nani amevila? 


Maembe yote yameliwa. 
Nani ameyala;? 


Mkate wote umeliwa, 
Nani ameula? 


Mikate yote imeliwa, 


Nani ameila? 


Nyama yote imeliwa. 
Nani ameila? 


Samaki yote imeliwa., 
Nani ameila? 


Conyersation $ 


All the soda has been drunk. 
Who has drunk it? 


A11 the water has been drunk. 
Who has drunk it3 


Al the potatoes have been eaten. 
Who has eaten them? 


All the mangoes have been eaten, 
Who has eaten them? 


All the bread has been eaten. 
Who has ewaten it? 


Al) the loaves of bread have 
been eaten., 
Who has eaten them? 


All the meat has been saten., 
Who has eaten 1it3 


All the fish has been eaten, 
Who has eaten 1it23 


tarte 


A and his friend B, who are parents, discuss the things that they do 


for their children, related to their needs for food, clothing, education, 


UNIT 53 


UNIT 54 SWAHILI 


——————————————— 


Unit 54 


1o Basic Dialogue. Where have you been Tecently?3 


Sangai 


Habari za siku nyingi? How have you been all this time? 
("News of many days?') 


Mirambo 


Njema. Fines 
Sangai 
Ulikuwa wapi siku hizi zote? Where have you been all these days? 


Mirambo 


Nilikuwa huko Meya, I was at Mbeya, 


Sangai 
Ulikuwa ukifanya nini? What were you doing? 


Nilikuwa nikifanya kazi ya ukarani. I was doing clerical work. 


Notes 


A., Huko with names of places. 


Tulikuwa nyumbani. We were at home. 
Tulikuwa huko Mbeya. We were at Mbeya. 


soko 'market'. With names of cities the word huko 'there' or hapa 'here' may 
be used. The literal translation of the second sentence is thus 'we were 
there (at) Meya', 


210 


BASIC COURSE 


B. Verb phrases in which the first verb is -wa. 


Nilikuwa nikifanya kazi. 
Atakuwa akifanya kazi, 


Alilewa. 

Alikuwa amelewa, 
Amelewa. 

Ilikuwa imevunjika. 


1 was workinge 
He will be working. 


He got drunk. 
He was drunk. 
He is drunk. 


UNIT 54 


It was broken (when I saw it). 


Verb phrases of this kind lend great fleribility to the ezpression of 


time and aspect with Swahili verbs. 


Basically, the action as a whole is 


Jocated in past or future time by the use of -li- or —ta- as prefir with Wao 


The shape of the action, whether continuing Or completed at that time, is 


indicated by the use of -na-, -ki-, or cf -me- as prefir for the second verb. 


20 


A. Huko with names of cities., 


Mbeya 
Utete 
soko 
kanisa 
Nairobi 
Be 
kwenda 
kula 


kujifunza 


kuondoka 


kuogelea 


Tulikuwa huko Mbeya. 
Tulikuwa huko Utete. 
Tulikuwa sokoni. 
Tulikuwa kanisani, 


Tulikuwa huko Nairobi, 


wa plus ki-tense. 


Nilikuwa nikienda nyumbani, 
Nilikuwa nikila chungwa. 


Nilikuwa nikijifunza 
Kiswahili, 


Nilikuwa nikiondoka 


shuleni, 


Nilikuwa nikiogelea., 


211 


We 


We 


We 


We 


We 


IJI was 
I was 


1I was 


I was 


I was 


were 


were 


Were 


were 


Were 


at Meya. 
at Uteta, 
at the market. 
at the church. 


in Nairobi, 


going home. 
eating an Orange. 


learning Swahili, 


leaving school. 


swimming. 


UNIT 54 SWAHILI 
kusaidia Nilikuwa nikiwasaidia IJI was helping my parents. 
wazazi wanguo 
30 


A. Lini? 


wao 


yeys 


wao 


yaye 


Wao 


yeye 


B. 


Wawe 


ninyi 


Waendelee kusoma mpaka saa 
saba . 
Walianza lini kusoma? 


Aendelee kusoma mpaka saa 
saba. 
Alianza lini kusoma? 


Waendelee kuogelea mpaka saa 
saba. 
Walianza lini kuogelea? 


Aendelse kuogelea mpaka saa 
saba. 
Alianza lini kuogelea? 


Waendelee kutusaidia mpaka 
saa saba, 
Walianza lini kutusaidia? 


Aendelee kutusaidia mpaka saa 
saba. 
Alianza lini kutusaidia? 


Ulikuwa ukisoma? 
Hapana, Sikuwa nikisoma, 
nilikuwa nikiandika, 


Mlikuwa iikisoma? 
Hapana. Hatukuwa tukisoma, 
tulikuwa tukiandika, 


212 


Let them go on reading till one 
o'clock. 
When did they begin reading? 


Let him/her go on reading till one 
o'clock, 
When did he/she begin reading? 


Let them go on swimming till one 
o'clock. 
When did they begin swimming? 


Let him/her go on swimming till one 
o'clock, 
When did he/she begin swimming? 


Let them go on helping us till one 
o'clock. 
When did they begin helping us? 


Let him/her go on helping us till 
one o'clock. 
When did he/she begin helping us? 


-wa plus ki-tense: negative vs. affirmative. 


Were you (ego) reading? 

No, I was not reading, I was 
Were you (pl.) reading? 

No, we were not reading, 


We were writing. 


BASIC COURSE UNIT 54 


karani 


Ce 


wazungu 


Nhzungu 


wakulima 


ninyi 


Karani alikuwa akisoma? 
Hapana, Hakuwa akisoma, 
alikuwa akiandika. 


Wazungu hao walikuwa 
wakinywa chai?3 
Hawakuwa wakinywa chai. 


Walikuwa wakinywa pombe. 


Mzungu huyo alikuwa akinywa 
chai3 
Hakuwa akinywa chai. 
Alikuwa akinywa pombe. 


Wakulima hao walikuwa 
wakinywa chai? 
Hawakuwa wakinywa chai, 
Walikuwa wakinywa pombe, 


Mlikuwa mkinywa chai? 
Hatukuwa tukinywa chai, 
Tulikuwa tukinywa pombe. 


213 


Was the clerk reading? 
No, he was not reading, 


he was writing. 


Were those Buropeans drinking tea? 


They were not drinrking tea, they 


were drinking beer. 


Was that European drinking tea? 


He was not drinking tea, ne 


was drinking beer. 


Wers those farmers drinking tea? 


They were not drinking tea, 


tney were drinking beer, 
Wers you drinking tea? 
We were not drinking tea, 


we were drinking beero 


UNIT 55 SWAHILI 


Unit 55 


10 Basic Dialogue, How's the family? 


Bai 
Habari gani za watoto wako? How are your children? 
Hadija 
Hawajambo. They're all right. 
Hasani 
kweli true 
Kweli, una watoto wangapi sasa? Really, how many children do you 
have now; 
Hadija 
Nina watoto watatu. I have three, 
Hasani 
kiume (VI) the male sort 
kike (VI) the female sort 
Watoto hao ni wa kiume au wa kike? Are they boys or girls? 
Hadija 
mwanajike (pl. wanawake ) woman 
mwanamume (pl. wanaume >) man 
Mmoja ni mwanarike na wawili ni One is a girl and two are boys. 
wanaume. 
Hasani 
umri (U) age 
Mtoto wako iikubua ana umri gani? What is the age of your eldest? 


(f..coyour big (one)') 


214 


BASIC COURSE UNIT 55 


Ana miaka kumi na mitatu sasa. Thirteen. 


A. Numerals which take concordial prefikese 


Ana miaka mitano. He is five years old. 
Ana miaka sita. He is sir years old. 


The numerals from 1 - 5, and also 8, take concordial prefikes. None of 
the other numerals do so. 


Be Stating the ages of persons. 
Note that the way of stating ages, as in the above ekamples, is literally 
'he has (five) years'. 


20 
A. Numbers and agese 
5 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is five years 
mitano sasae old nowe 
6 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is sir years 
sita sasa, old now. 
7 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is seven years 
saba sasa, old now. 
8 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is eight years 
minane sasae old nwa 
9 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is nine years 
tisa sasa. old ndwe 
10 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is ten years 
kumi sasa. old nawe 
1 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is eleven years 
kumi na mmoja sasa. old now. 


215 


UNIT 55 SWAHILI 


12 Mtoto wangu mkubwa ana miaka My eldest child is twelve years 
kumi na miwili sasa, old now.e 
13 1L 15 16 17 18 19 
30 


A. The double plurals; subjunctive., 


l Wanaume waende shuleni; The men are to go to school, the 
wanawake wakae nyumbani. women are to stay home. 
soko Wanaume wakae nyumbani; The men are to stay home, the 
wanawake waende sokoni. women are to go to the market, 
kanisa Wanaume wakae sokoni; The men are to stay at the market, 
wanawake waende kanisani. the women are to go to church. 
boma Wanaume wakae kanisani; The men are to stay at church, the 
wanawake waende bomani. women are to go to the District 
Office, 
shule Wanaume wakae bomani; The men are to stay at the District 
wanawake waende shuleni. Office, the women are to go to 
school, 


B. Double singular vs. double plural, 


mwanamke Kuna mwanamke mmoja nyumbani. There is one woman at home. 


Kuna wanawake wengi shuleni. There are many women at school. 


mwanamume Kuna mwanamume mmoja nyumbani. There is one man at home. 


Kuna wanaume wengi shuleni, There are many men at school, 


mkulima Kuna mkulima moja nyumbani. There is one farmer at home. 


Kuna wakulima wengi There are many farmers at school. 
shuleni. 
mtoto Kuna mtoto mmoja nyumbani. There is one child at home. 
Kuna watoto wengi shuleni. There are many children at school, 
karani Kuna karani mmoja nyumbani. There is one clerk at home. 


Kuna makarani wengi shuleni, There are many clerks at school, 


216 


BASIC COURSE UNIT 55 


—————————————————————m—mu—mummakaamaa aaa 


10 A and his friend B, who are parents, ekchange information abont the 
ages of their respective children, the grades that the children are in at 


school, and their favorite subjects. 


217 


UNIT 56 SWAHILI 


1.0 Basic Dialogue, When are you coming to see us? 


Mirambo 
amkia to greet, visit 
Utakuja lini kutuamkia? When are you coming to visit us? 
Magese 
nafasi (N) opportunity 
Jumatano Wednesday 
pamoja na together with 
mke (WA) wife 
Nikipata nafasi, nitakuja siku ya If Tl get a chance, I'J1 come on 
Jumatano pamoja na mke wangu na Wednesday along with my wife 
watotoo and children. 
Mirambo 
baada (N) after 
livu (N) leave time 


Baada ya livu yako, utakwenda wapi? Where are yov going when your 


leave is over3 


Yai 
Jabda perhaps 
-rudi to return 
hakika (N) certainty 
Labda nitarudi tena Mbeya, lakini I may go back to Mbeya again, but 
sina hakika, I'm not sure. 


218 


BASIC COURSE 


A. The days of the week. 


Jumamosi 
Jumapili 
Junatatu 
Jumnarine 

Jumat.ano 
Alhamisi 


Ijumaa 


Given above are the days of the week in Swahili. 
series it is customary to begin with Jumamosi, 
etc. are related to forms meaning respectively lone! and !two. 
thus 'day—one!, and Tuesday is '!day-four', 


Bo The noun baada, 


Saturday 
Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 


The noun baada, like juu, does not serve as subject 


nor Occur in the plural. 
26 
A. —afkia. 
wazazi Umekuja hapa kuwaarikia 
wazazi wako? 


refiki Umekuja hapa kumwamkia 
rafiki yako? 


jaman Umekuja hapa kumwamkia 
jamaa yako? 

baba Umekuja hapa kumwamkia 
baba yako? 

ndugu Umekuja hapa kumwamkia 
ndugu yako? 


219 


Have you came 


parents? 


Have you come 
friend3 


Have you come 


companion$ 


Have you come 


father? 


Have you come 
brother” 


UNIT 56 


Wher naming them in 


The temirations -mcsi, “pili, 


Saturday is 


or Object of a verb, 


here 


hare 


here 


here 


here 


to visit 


to visit 


to visit 


to visit 


to visit 


your 


your 


your 


your 


your 


UNIT 56 


Be —pata nafasi. 


SWAHILI 


kusoma Sikupata nafasi ya kusoma I did not have the opportunity of 
darasa la saba. studying the seventh grade. 
kusema Sikupata nafasi ya kusema I did not have the opportunity of 


na Mwandishi Mkuu. 


kuendelea Sikupata nafasi ye 


kuendelea na masomo. 


kujifunza Sikupata nafasi ya 
kujifunza hesabu, 


kuona Sikupata nafasi ya kuona 


mashindano ya farasi. 


Ce pamoja na 


speaking to the General Secretary. 


did not have the opportunity of 
continuing with (my) studies. 


did not have the opportunity of 
learning arithmetic. 


did not have the opportunity of 
watching the horse races., 


mke Nilikwenda Mbeya pamoja I went to Mbeya together with my 
na mke wangu. wife. 
ktoto Nilikwenda Mbeya pamoja I went to Mbeya together with my 


na mtoto wangu mkubwa. 


Mwandishi Nilikwenda Mbeya pamoja 
aa na Mwandishi Mkuu. 


rafiki Nilikwenda Mbeya pamoja 


na rafiki yangu. 


wachukuzi Nilikwenda Mboya pamoja 


na wachukuzi wengine. 


eldest child. 


went to Mbeya together with the 
General Secretary. 


went to Mbeya together with my 
friend. 


went to Meya together with some 
portertse 


D. 'Future progressive.! —ta- plus -ki.— 


mimi Baada ya mwaka huu, After this year I shali be living 
nitakuwa nikiishi Kenya. in Kenya. 

eisi Baada ya mwaka huu, After this year we will be living 
tutakuwa tukiishi Kenya. in Kenya. 

yeye Baada ya mwaka huu, atakuwa After this year he will be living 


akiishi Kenya. in Kenya. 


BASIC COURSE UNIT 56 


WAO Baada ya mwaka huu, watakuwa After this year they will be 
wakiishi Kenya. living in Kenya. 

wewe? Baada ya mwaka huu, utakuwa After this year will you (sg.) 
ukiishi Kenya? be living in Kenya? 

niryi? Baada ya mwaka huu, itakuwa After this year will you (pl.) 
mkiishi Kenya? be living in Kenya? 

30 


A. Me-tense, affirmative vs, negative. 


kurudi Daudi amerudi nyumbani.3 Has Daudi gone back hame? 
Hapana, hajarudi bado, No, he hasn't gone back yet. 
kwanza Daudi ameanza kusoma? Has Daudi begun reading? 
Hapana, hajaanza bado, No, he hasn't begun yet. 
kumaliza Daudi amemaliza kusoma? Has Daudi finished reading? 
Hapana, hajamaliza bado. No, he hasn't finished yet. 
kula Daudi amekula maharagwe? Has Daudi eaten beans3 
Hapana, hajala bado. No, he hasn't eaten yet. 
kwisha Chumvi imekwisha? Is the salt all gone? 
Hapana, haijaisha bado. No, it isn't all gone yet. 


B, Ta-tense, affirmative vs. negative, 


wewe Utapata nafasi ya kutuarmkia? Will you have a chance to come 
to see us? 
Hapana, Sitapata nafasi. No, I will not have a chance, 
ninyi Mtapata nafasi ya kutuarmkia? Will you (pl.) have a chance to 
come to see us? 
Hapana. Hatutapata nafasi. No, we will not have a chance, 
wewe Utaendelea katika masomo? Will you continue with your 
studies? 
Hapana, Sitaendelea, No, I will not continue, 


221 


UNIT 56 SWAHILI 
———————————————————————————— 


ninyi Mtaendelea katika masomo? Wili you (pl.o) continue with your 
studies? 
Hapana, hatutaendelea, No, we will not continue, 
wewe Utalipa vitu hivyo? Wili you pay for those things? 
Hapana, sitalipa,. No, I will not pay for them. 


(or: Sitavilipa) 


ninyi Mtalipa vitu hivyo? Will you (pl.) pay for those things? 
Hapana, hatutalipa, No, we wiLI not pay for themo 


222 


BASIC COURSE UNIT 57 


WA WA AA AA AA AA AA 


Unit 57 


Ca AAA 


1. Basic Dialogue. Where will you go after your leave7 


Mirambo 
rudishwa to be cavsed to return 
Unadhani utarudishwa tena hapa? Do yon think you will be sent back 
here3 
Magese 
maana meaning, significance; because 
—ahidi to promise 
kwamba that (!saying') 
hama to move from one place to 
another 
Sidhani, maana nimekwisha ahidiwa I don't think so, beczuse I've already 
kwamba nitahamishwa. been promised that I'1)1 be moved, 
Mirambo 
ungependa you would like 
Unadhani ungependa kurudi hapa? Do you think you; would like ”0 return 
here? 
Magese 
Ndiyo. Ningefurahi sana, Yes, I would be very happye 
Mirambo 
“kosa to lack, err 
Asante sana. Na tafadhali usikose Thanks very miche And please don't 
kuja siku hiyo ya Jumatano! fail to rome on (that) Wedresday 


(that we taljked about). 


223 


UNIT 57 SWAHILI 


Notes 


A. Statements in indirect discourse,. 


Unadhani kwamba utarudishwa? 
Unadhani kuwa utarudishwa? 
Unadhani utarudishwa? 


Do you think you will be returned? 


These three sentences are freely interchangeable with one another. That 
is, a statement in indirect discourse may follow the preceding verb directly, 
Or it may be introduced by kuwa or kwamba. 


20 
A. -hama. 
Mbeya Maka jana tulihama (kutoka) We moved from Mbeya last year, 
Mbeya. 
kaskazini — Mwaka jana tulihama (kutoka) We moved from the north last 
kaskazini. yeare 
kusini Mwaka jana tulihama (kutoka) We moved from the south last 
kusini. yeare 
mashariki Mwaka jana tulihama (kutoka) We moved from the east last 
mashariki. yeare 
magharibi Mwaka jana tulihama (kutoka) We moved from the west last 
magharibi. yeare 
B. hamisha, 
Tanga Serikali ilituhamisha mpaka The government moved us to 
Tanga. Tanga. 
mji mpya Serikali ilituhamisha mpaka The government moved us to 
mji mpya. a new town. 
kijiji Serikali ilituhamisha mpaka The government moved us to a 
kidogo 


kijiji kidogo. 


224 


small village, 


BASIC COURSE 


jimbo Serikali ilituhamisha mpaka 
Jingine jimbo jingine. 
Co —kosa plus infinitive. 
kuja Msikose kuja siku ya 
Jamatano. 
kuafikia Msikose kuwaaimkia wazazi 
Wenu. 
kusoma Msikose kusoma barua hii, 
kurudisha Msikose kurudisha visahani 
vyote. 
kuendelea Msikose kuendelea katika 
kazi yenu. 
D. —kosa plus noun. 
mvua Mwaka huu tumekosa mvua. 
matunda Mwaka huu tumekosa matunda, 
nazi Mwaka huu tumekosa nazi. 
mboga Mwaka huu tumekosa mboga. 
30 
A. Adjective vs. related causative stem. 
chakula Chakula tayari? 
Hapana. Nitakitayarisha 
sasa hivi. 
nguo Nguo tayari? 
Hapana. Nitaitayarisha 
sasa hivi. 


225 


UNIT 57 


The government moved us to a 


different district. 


Don't fail to come on Wednesday. 


Don't fail 
parents. 


to welcome your 


Don't fail to read this letter, 


Don't fail 


sauceTrsie 


to return all the 


Don't fail to continue with 
your work. 


We have been short of rain this 
yaar. 


We have been short of fruit this 


years 


We hays been short of coconuts 


this yearo 


We have besn short of vegetables 
this yearo 


Is the food ready? 
No, I will prepare it right 


awaye 
Is the dress ready? 
No, I will get it ready right 


awajs 


UNIT 57 SWAHILI 
kahawa Kahawa tayari? Is the coffee ready? 
Hapana. Nitaitayarisha No, I will get it ready right 
sasa hivi. awaye 
uji Uji tayari? Is the gruel ready? 
Hapana. Nitautayarisha No, I will get it ready right 
sasa hivi, awaye 
ng'ombe Ng'ombe tayari? Is the cow ready? 
Hapana. Nitamtayarisha No, I will get it ready right 
sasa hivi. awaye 
Bo 
vyombo Vyombo vyote ni safi3 Are all the dishes clean? 
Hapana. Nitavisafisha No, I will clean them now. 
sasa, 
vikombe Vikombe vyote ni safi? Are all the cups clean? 
Hapana. Nitavisafisha No, I will clean them now. 
sasa, 
sahani bilauri taa 


C. Causative vs. causative plus passive, 


vyombo 


vitunguu 


njugu 


Rudisha vyombo nyumbani 
sasa, 
Vimekwisha rudishwa 
tayari. 
Nani amevirudisha3 


Rudisha vitunguu nyumbani 


sasa, 
Vimekwisha rudishwa 
tayari, 


Nani amevirudisha? 


maharagwe muhogo 


226 


Return the utensils to the house 
NWe 
They have been returned already. 


Who returned them? 


Return the onions to the house now. 


They have been returned already, 


Who has returned them? 


BASIC COURSE UNIT 58 


10 Basic Dialogue, Why didn't you come to see us? 


Mirambo 
mbona? why? 
Mbona hukuja siku ile ya Jumatano? Why didn't you come that Wednesday? 
Hagose 
-sikitika to be sorry 
home (N) fever 
Ahl) Nasikitika sana. Mke wangu Oh, I'm very sorry. My wife got a 
alipata homa. fever. 
Mirembo 
Homa gani? What kind of fever? 
Magese 


Sijui kwa hakika, Jakini nadhani ni I'm not sure, but I think it is 


malaria. malaria, 
Mirambo 
Ulimpeleka hospitali3 Did you take her to the hospital? 
Magese 
kidonge (VI) tablet, pills 
-piga to hit 
sindano (N) needlie 
—pigwa sindano to get an injection 
Ndiyo. Alipata dawa ya vidonge, Yes, she got some pills and also was 
na pia alipigwa sindano. given a shot. 


227 


UNIT 58 SWAHILI 


-.—,—/,—————————— ————m aaa ——— 


Notes 


A., Concordial agreement involving numeralJ phrases. 


mananasi kumi na mawili twelve pinseapples 
watoto kumi na wawili twelve children 


In numera|l phrases which end with the numbers 1 - 5, or 8, the word for 
1 - 5 0r 8 mst agree concordially with the noun to which the whole phrase 
refers., The first numeral in the phrase (kumi 'ten' in these ekamples) takes 
no concordial prefizes. 


29 
A., Concord: Nouns with number over tano 
ng'ombe Bwana Sangai ana ng'ombe Mr. Sangai has twelve cows. 
kumi na wawili, 
watoto Bwana Sangai ana watoto Mr, Sangai has twelve children, 
kumi na wawili, 
mikate Bwana Sangai ana mikate Mr, Sangai has twelve loaves. 
kumi na miwili, 
nazi Bwana Sangai ana nazi kumi Mr. Sangai has twelve coconuts, 
na mbili, 
mananasi Bwana Sangai ana mananasi Mr. Sangai has twelve pineapples. 
kumi na mawili. 
Bo 
vikombe Mkewe ana vikombe kumi na His wife has fourteen cupsa 
vinne, | 
sahani Mkewe ana sahani kumi na His wife has fourteen plates, 
nne. 
nguo Mkewe ana nguo kumi na nne, His wife has fourteen dresses, 
samaki Mkewe ana samaki kumi na His wife has fourtaen fish. 


nne, (or te.owanne.) 


228 


BASIC COURSE UNIT 58 


sindano Mkewe ana sindano kumi na His wife has fourteen needles, 
nne . 

rafiki Mkewe ana rafiki kumi na His wife has fourteen friends, 
wanne . 

vidonge Mkewe ana vidonge kumi na His wife has fourteen pilis. 
vinne. 


Je Devise short conversations giving ten different reasons why Mirambo didn't 
go to see Sangai on Wedresdaye 


UNIT 59 SWAHILI 


————————————-—-——————————— 


10 Basic Dialogue, Is your wife feeling better? 


Mirambo 
ulipoondoka when you left 
hali (N) condition 
naina, namna (N) kind, sort 


Ulipoondoka leo, hali yake ilikuwa When you left today, what was her 


namna gani? condition like? 
Magese 
onekana to seem, appear, become visible 
Leo anaonekana hajambo kidogo. Today she seems to be a little better. 


(Today she seems she has no trouble 


a little.') 
Mirambo 
ambukiza to infect 
ugonjwa (U) ' illness 
Unadhani ameambukizwa ugonjwa Do you think that she caught the disease 
huo huko Mbeya au hapa? there in Mbeya, or here? 
Magese 
Mbu (N-anim.) mosguitoes 
Nadhani ni hapa, kwa sababu hakuna I think it was here, because there 
mbu wengi huko Mbeya. aren't many mosguitoes there in 
Mbeya. 


230 


BASIC COURSE UNIT 59 


———————————————————————w———————m— aa ———— 


Notes 


As -po- as an eguivalent for 'when.' 


uliondoka you left 
ulipoondoka when you left 
utamwona you Will see him 
utapomwona 


when you see him 
utakapomwona 


The relative prefir -po- is commonly used as an eguivalent for the 'when'! 
of an English adverbial clause. It stands between the tense prefir and the 
object prefik. The form with -takapo- is considered mors standard than the 
form with -tapo-, but both are widely used, 


20 
Ao Huko with locative, 
vitunguu Hakuna vitunguu huko sokoni, There are no onions in the market. 
maharagwe Hakuna maharagwe huko sokoni. There are no beans in the market, 
pilipili samaki nazi 


Be One use of namma, 


ugonjwa Hali ya ugonjwa wake What was the condition of his 
ilikuwa namna gani3 sickness?3 

homa Hali ya homa yake ilikuwa What was the condition of his 
najima gani? fever? 


nguu watoto motokaa kazi jamaa 


30 
A. Culitorai —onekana, 
machungwa Hali ya machungwa haya ni What is the condition of these 
narna gani? oranges? 
“bichi Yanaonekana mabichi sana, They look very unripe, 


231 


UNIT 59 


ng' ombe Hali ya ng'ombe hawa ni 
namna gani?3 

“zuri Wanaonekana wazuri sana. 

nguruwe Hali ya nguruwe hawa ni 
naina gani? 

“baya Wanaonekana wabaya sana, 

njugu Hali ya njugu hizi ni nama 
gani? 

“bovu Zinaonekana mbovu sana. 

mahindi Hali ya mahindi haya ni 
nanma gani? 

“bichi Yanaonekana mabichi sana. 

chakula Hali ya chakula hiki ni 
namna gani? 

“Zuri Kinaonekana kizuri sana. 

vitunguu Hali ya vitunguu hivi ni 
nama gani? 

“baya Vinaonekana vibaya sana. 


B. Verb forms with “po. 


kumaliza Nilimaliza kazi. 
Nilipomaliza kazi, 


niliondoka nyumbani. 


kuona Niliona motakaa. 
Nilipoona motakaa, 


niliondoka nyumbani. 


kusikia Nilisikia gari la moshi. 


Niliposikia gari Ja moshi, 


niliondoka nyumbani. 


232 


SWAHILI 


What is the condition of these cows? 


They look very good, 


What is the condition of these pigs? 


They look very bad. 


What is the condition of these nuts?3 


They look very spoiled. 


What is the condition of this maize, 


It looks very unripe. 


What is the condition of this food? 


It looks very delicious. 


What is the condition of these 
onions? 


They look very spoiled,. 


I finished working. 
When I finished work, I left ths 


houses, 


I saw a motor care 
When I saw the motor car, I left 


the house. 


I heard a train, 
When I heard the train, I left 


the house. 


BASIC COURSE UNIT 59 
WA AA AA AA AA 


kupata Nilipata taa na mafuta, I got. a lamp and oil, 
Nilipopata taa na mafuta, When I got the lamp and oil, 
niliondoka nyumbani. I left the house, 


233 


UNIT 60 SWAHILI 


Unit 60 


1e Basic Dialogue, The children have coughs.e 


Muti sya 
Watoto wako hawajambo3 Are your children all right? 
on 
—kohoa to cough 
Hawajambo, lakini wanakohoakohoa,. They're all right, but they have 
light coughs.e 
kutisya 
Umewapeleka hospitali? Have you taken them to the hospital? 
yam 
—shughulika to be busy 
Bado sijawapeleka, kwa sababu I haven't taken them yet because 
ninashughulika na ugonjwa wa I'm kept buy (!1I!m busied') with 
mama yao. the illness of their mother. 
Mutisya 
faa to be suitable 
Je, huoni ingefaa kuwapeleka But don't you think it would be a 
hospitali pamoja na mama yao? good idea to take them to the 
hospital along with their mother? 
Ba 
Ndiyo, nadhani nitafanya hivyo. Yes, I think I'11 do so, 
Mutisya 
—salimia to convey regards to 


234 


BASIC COURSE UNIT 60 


———————--—-————————————————————————————— 


pa to give 
wape give to them 
“pole kind, gentle 
Usikose kufanya hayo, na unisalimie Don't (fail) to do it, and convey my 
na kuwapa (Ort...,uwape) pols, regards, and my condolences. 
Notes 


A. “faa with 'impersonal prefiz.' 


Itafaa kuwasaidia. It wili be a good idea to help theme 
Itafaa tuwasaidie. 


Ingefaa kuwapeleka Tt would be a good idea to take them 
nyumbani, home, 

Thes verb faa with subject prefir i- is followed by an infinitive, or by 
the subjunctive. The translation is usually 'it is/wil1J be/would be suitable 
to... or 'itis a good idea to...'!e There is no noun subject 'implied' for 
the verbs in these sentences; the N—class prefir with -faa is said to be used 
'impersonally.' 

Be The phrase -pa pole. 


Wape pols. Condole with them. 
Wamekuja kutupa pole. They have come to condole with us, 


26 
A. —faa plvs infinitive. 
kueleza Itafaa kueleza mambo haya It will be a good thing to ezplain 
yote. about all these affairs. 
kuelewa Itafaa kuelewa mambo haya It will he 2 good thing to under- 
yote. stand all these affairs, 
kuja Itafaa kula dawa hii yote, It wili) be a good thing to take 


all this medicine, 


235 


UNIT 60 SWAHILI 


——————————————UU—Uu—uUuU——mU—uU—m—m—u—m—m—mumumumumumtuamuatum———————————— 


kusafisha Itafaa kusafisha vyombo It wili be a good thing to clean 
hivi vyote. all these utensils. 

kuuza Itafaa kuuza mboga hizi It wili be a good thing to sell all 
zote. these vegetables. 


B. Pamoja na, 


WA IEIA W. 


baba Tulikwenda pwani pamoja We went to the beach together with 
na baba yetu. our father. 

ndugu Tulikwenda pwani pamoja We went to the beach together with 
na ndugu yetu. our brother. 

rafiki Tulikwenda pwani pamoja We went to the beach together with 
na rafiki yetu. cuT friend, 

mpishi Tulikwenda pwani pamoja We went to the beach together with 

na mpishi wetu. cur cooke 

wazazi Tulikwenda pwani pamoja We went to the beach together with 

na wazazi wetu. our parents. 


C. —salimia; WA nouns vs. N-personal nouns, 


aa 


wazazi Tusalimie wazazi wako. Give our regards to your parents. 
baba Tusalimie taba yako. Give our regards to your father. 
ndugu Tusalimie ndugu yako. Give our regards to your brother. 
watoto Tusalimie watoto wako. Give our regards to your children, 
rafiki Tusalimie rafiki yako. Give our regards to your friend, 


A. Me-tense: affirmative vs. negative. 


kupeleka Umewapeleka watoto Have you taken the children to the 
hospitalini? hospital? 
Bado sijawapeleka. I haven't taken them yet. 

kufuta Unmepangusa maji? Have you wiped up the water? 


(or: Umefuta maji?) 


236 


BASIC COURSE UNIT 


Bado sijapangusa. I haven't wiped it yet. 


or: Sijafuta. 


kutia Umetia mafuta katika taa? Have you put oil in the lamp? 
Bado sijayatia. JI haven't putit in yet. 
kupatia Umenipatia viberiti? Have you gotten me some matches? 
Bado sijakupatia. I haven't gotten you any yet. 
Be 
kusafisha Mpishi amesafisha jiko? Has the cook cleaned the kitchen?3 
Bado hajasafisha. He hasn't cleaned it yet. 
kuwasha Mpishi amewasha taa? Has the cook lit the lamp? 
Bado hajawasha,. He hasn't lit it yet.o 
kununua Mpishi amenunua mafuta Has the cook bought any more 0i17 
mengine? 
Bado hajanunua, He hasn't bought any yet. 
yYupa Mpishi amewapa watoto Has the cook given the children 
mkate? some bread” 
Bado hajawapa. He hasn't given them any yet. 
kutayarisha 
Mvishi ametayarisha chakula Has the cook prepared food for 
cha mchana? the day3 (or: the midday meal?3). 
Bado hajatayarisha. He hasn't prepared any yet. 


Conversation Starters 
to A went to see C on Thursday. He tells B what C and the various 
members of C's household were doing when he got there. 
2. A is debating whether to take his child to the hospital. He seeks 


advice from B. 


237 


UNIT 60 SWAHILI 


READING SELECTION I 


Dar es Salaam 


Dar es Salaam ni mji mkubwa kuliko yote Nchini Tanganyika, pia ni mji 


Kiswahili, Lugha ya Kiswahili inasemwa na kila itu hata Wazungu, Wahindi na 
Waarabu. 

Upande wa mashariki ya Dar, kuna bahari. Bahari hii huitwa Bahari ya 
Hindi. Katika sehemu ya magharibi ya Aji kuna majumba maarufu ya shughuli 


tu Mkubwa na maarufu sana mjini, Jumba lake zuri liko karibu na pwani, Pia 
ofisi za idara za serikali ziko karibu na pwani. 

Wakati wa mchana watu huwa wengi katika hoteli. Wengine huenda kula 
chakula, na wengine hupenda kunywa kinywaji tu kama soda au maji ya machungwa. 
Katika hoteli vyakula vingi huuzwa. Katikati ya mji kuna maduka makubwa na 
madogo. Maduka haya yanauza vyakula, nguo, vyombo vya nyumbani, na vingine 
vya aina mbali mbali. Vingine vinauzwa ghali kuliko vingine, pia vingine 
vinauzwa rahisi. 

Soko liko katikati ya mji vile vile. Huko kunapatikana samaki wa 
baharini, machungwa ya Utete na Morogoro, vitunguu, pilipili na mhogo wa 
Bagamoyo. Unajua wakulima wa Bagamoyo hupanda sana muhogo, kwa hivyo hupenda 
kuuza mazao yao katika soko hili maarufu. 


kuliko 'than' kama vile 'for erample' 

mbalimbali !various' gavana (N-pers.) governor! 

kija 'sach' kama 'as! 

bahari (N) 'sea, ocean' katikati (N) tin the midst' 

hata "even! duka (MA) 'shop' 

jumba (MA) tbuilding' aina (N) 'kind' 

maarufu 'famous' ghali , Tezpensive! 

shughuli (N) 'business' rahisi 'cheap, easy' 
vile vile 'also' 


238 


BASIC COURSE 


UNIT 60 


Guestions and Answers over Reading Selection 


; Guestions 


Dar es Salaan ni mji mkubwa? 


Mji mkuu wa serikali ya 
Tanganyika ni mji gani? 


Katika mji wa Dar es Salaam, 
kuna kabila moja tu? 


30 


Watu wote wa Dar es Salaam 
husema lugha gani? 


ko 


Kiswahili kinasemwa na watu 
wengi wa Dar es Salaam? 


5. 


6. Kuna nini upande wa mashariki 


wa Dar? 


Ze Bahari hii huitwaje? 


8. Kuna nini katika sehemu ya 


magharibi ya mji? 


9. Jumba la Bwana Gavana liko wapi? 


100 Mtu gani ni mkubwa ijini? 


11o Kuna majumba gani mengine 


karibu ya pwani? 


Watu huwa wachache katika 
hoteli3 


12.0 


Watu wote huenda hoteli kula 
chakula? 


130 


1ao Vyakula huuzwa katika hoteli? 


239 


2empis Ansysra 


Ndiyo, ni mkubwa kuliko miji yote 
nchini, 


Ni Dar es Salaam, 

Hapana, kuna makabila mengi mbalimbali, 
Husema zaidi Kiswahili, 

Ndiyo. Lugha hii inasemwa na kila mtu. 


Kuna bahari. 


Bahari hii huitwa Bahari ya Hindi. 
Kuna majumba mbalimbali. 


Liko karibu ya pwani. 
Bwana Gavana. 


Kuna ofisi za idara za serikali, 


Hapana, huwa wengi. 


Hapana, wengine huenda kunywa kinywaji 


tuo 


Ndiyo, bwana. Vyakula vingi huuzwa 
katika hoteli. 


15e Kuna maduka makubwa katikati Ndiyo. Kuna makubwa na madogo pia, 
ya mji? 
16.0 Maduka haya yanauza nini? Mengine yanauza nguo na vyombo vya 
nyumbani, na mengine yanauza vyakula. 
17. Vingine vinauzwa ghali? Ndiyo, lakini pia vingine ni rahisi, 
1B8e Soko liko karibu na pwani? La, liko katikati ya mji. 


240 


le 


20 


6. 


7. 


Be 
9. 
10. 


ai 


125 


13 


1Lo 


150 


160 


BASIC COURSE 


UNIT 60 


keview Sertences, Units 1 — 60. 


KUKAA ALILIA 


Afadhali uondoke sasa usilikose 


gari la moshi. 


Ijapokuwa sikuja jana nilizipata 
habari. 


Unataka kupumzika sasa? 
Una nguo za aina ngapi? 


Ukija leo jioni tutakwenda 


kuwatazama jamaa zetu. 
Unaweza kusoma na kuandika? 


Nikipata pesa za kutosha 
nitamtembelea ndugu yangue 


Watapewa chakula na mama yao. 
Usijiumize kwa kisu hicho. 
Juma, iwashe taa sasao 


Nina tamaa ya kunywa pombe 
kidogo. 


Ndugu yangu, usikate tamaa, 
Mungu atakusaidia, 


Sijui kwa hakika, lakini nadhani 
atakuja leo jioni. 


Wakipata nafasi, watakuja kesho? 


Ningefurahi sana kama ungekuja 
hapa. 


Itafaa sana umpe pesa zake. 


2419 


CA AA AA AA 


You'd better leave ncw so as not to 
miss the train. 


Although I didn't come yesterday, I 
got the news. 


Do you want to rest now? 
Hcw many kinds of clothes do you have? 


IF you come this evening, we will go 


visit our relatives. 
Can you read and write? 


If 1 get enough money, I will visit 
my brothers 


They will be given food by their mothere 
Don't hurt yourself with that knife, 
Juma, light tha lamp nawe 


IJI feel like drinking a little beer, 


Don't give up, brother, God will help 
you. 


I don't know for sure, but I think he 
Will come this everinge 


If they get a chance, will they come 


tomorrow? 


I would be very glad if you wonld come 


here. 


It would be a very good idea for you 
to give him his money. 


UNIT 60 


I1T7e 


18. 


190 
200 
210 
220 
230 
2be 


256 


26.0 


270 


28. 


296 


30. 


3te 


320 
33. 
34e 


350 


Itanilazimu kwenda Dodoma 
kumwona rafiki yangu. 


Mji wa Nairobi uko kati ya 
Moshi na Kisumu. 


Vikombe vyote vimevunjika. 
Vimevunjwa na mtoto.e 

Ameangusha vikombe chini. 

Je, sahani pia zimevunjika? 
Nipatie vyombo vya kupakulia, 
Mtoto hataki maziwa hata kidogo. 


Baada ya kufika walisoma 
vitabu. 


Nguo zake zilikuwa chafu sana. 


Tafadhali unisalimie Hasani 
ukimwona. 


Nasikitika kwa sababu ya hayo 
yaliyotokea. 


Akirudisha vitabu mpe barua hii. 


Nisaidie kwa baiskeli yako, 
tafadhali, 


Kwa heri, nitarudi baada ya siku 
chache. 


Miguu yangu yauma sana 


Nitakwenda kumwona bwana daktari. 


SWAHILI 


I will have to go to Dodoma to see 
my friend. 


The city of Nairobi is between Moshi 


and Kisumu, 
AJI the cups are broken. 
They were brcken by a child. 
He has dropped the cups. 
Were the plates broken too? 
Get me the dishes. 
The child doesn't want any milk at all, 


After arriving, they read some books. 


His clothes were very dirty. 


Please give my regards to 
Hasani if you see him. 


I am sorry because of what has 
happened. 


When he returns the books, give him 
this letter. 


Please lend me your bicycle. 


Good bye, I'LlI1 bs back in a few days. 


My feet hurt very much. 


1'11) go see the doctor. 


Watoto wangu wawili wanakohoakohoa., My two children have light coughs. 


Wapishi hao walikuwa wakila nyama. Those cooks were eating meato 


2k2 


360 


370 


38. 


390 


ho, 


BASIC COURSE UNIT 60 


Pengine zitarudishwa nyumbani 
kesho, 


Leo asubuhi nitatengeneza 
motakaa yangue 


Habari za nyumbani, wote 
hawajambo? 


Hawajambo, asante. 


Mume wangu ameambukizwa ugonjwa 
wa malaria, 


Maybe they (N plu.) wiji be returned 
to the house tomorrow. 


This morning I will repair my car, 


How!s everything at home? Is everyone 
all right? 


They're fine, thank you. 


My husband has contracted malaria, 


2k3 


10 Basic Dialogue. 1I don't feel too well. 


Ahaned 
mwalimu (WA) teacher 
Tafadhali, mwalimu, naumwa. Please, teacher, I'm ill. 
(or:..., mimi ni mgonjwa.) 
Magese 
Wewe mgonjwa? Waumwa nini? Are you 1113 What are you suffering 
from? 
Ahaned 
shingo (MA) neck 
jino (MA: plu. meno) tooth 
Kichwa, shingo na meno. (My) head, neck and teeth. 
Magese 
mafua (or: kamasi) cold in the head 
Pengine una mafua? Maybe you have a cold? 
Ahamed 
pua (N) nose 
sawa like > egual, level 
Hapana, kwa sababu ninapumua sawa No, because I'm breathing all right. 
sawa, 
Magese 
tabibu (MA—pers) doctor 


(er: daktari, mganga) 


Jitayarishe, tutakwenda kwa tabibu. Get yourself ready; we will go to the 
doctor. 


akika 


BASIC COURSE 


UNIT 61 


———————A————————————— ———— 


24 


walimu 


ndugu 


rafiki 


3e 
A. 


watoto 


mtoto 


Be 


WA nouns vs. N-personal nodunse 


Watoto wetu wengi wanmwa 
meno. 
Walimu wetu wengi waumwa 


Meno. 


Ndugu zetu wangi waumwa 


Meno. 


Rafiki zetu wengi waumwa 


Meno, 


Many of our children have tooth- 


achese 


Many of our teachers have tooth- 


aches. 


Many of our brothers have toothe 


acheso 


Many of our friends have tooth- 


achas, 


—a plus infinitive; personal object prefikres. 


Hakuna mtu wa kuwafunza 
watoto hesabu. 


Wafunze hesabu. 


Hakuna mtu wa kumfunza 
mtoto hesabu. 


Mfunze hesabu. 


Hakuna mtu wa kunifunza 
hesabu. 


Nifunze hesabu. 


There 13 no one to teach the 
children arithmetic. 
Teach them arithmetic, 


There is no one to teach the child 
arithmetic. 
Teach him arithmetic., 


There is no one to teach me 
arithmetic., 
Teach me arithmetic. 


Concord: Noun in first sentence, object prefir in second; adjective 


vSe related causative verb. 


nguo 


mimea 


mayai 


Nguo si tayari. 
Nitazitayarisha, 


Mimea si tayari. 
Nitaitayarisha. 


Mayai si tayari. 
Nitayatayarisha. 


2h45 


The dresses aren't ready. 
I will get them ready. 


The plants aren't ready. 
I will get them ready. 


The eggs aren't ready. 
I will get them ready. 


UNIT 641 SWAHILI 

uji Uji si tayari. Ths porridge isn't ready. 
Nitautayarisha. I will get it ready. 

nimi Mimi si tayari. I am not ready. 
Nitajitayarisha. I will get readye 


Ce Object prefizes, including the reflezive -ji-. 


watoto Watoto ni wagonjwa. 

Baba hawezi kuwasaidia. 
Hamisi Hamisi ni mgonjwa. 

Baba hawezi kumsaidia, 
ng'ombe Ng'ombe ni mgonjwa. 

Baba hawezi kwisaidia,. 
baba Baba ni mgonjwa. 


Hawezi kujisaidia, 
D. Verb phrases with -wao 


ninyi Mlikuwa jikiumwa shingo? 
Hapana, hatukuwa tukiumwa 
shingo. 
Tulikuwa tukiumwa kichwa. 


wewa Ulikuwa ukiumwa shingo? 
Hapana, sikuwa nikiumwa 
shingo. 
Nilikuwa nikiumwa kichwa. 


rafiki yako rafiki zako 


246 


The children are sick, 
Father can't help them. 


Hamisi is sick. 
Father can't help him. 


The cow is sick, 
Father can't help it. 


Father is sick. 
He can't help himself. 


Did you have stiff necks? 
No, we didn't have stiff necks. 


We bad headaches., 


Did you have a stiff neck? 
No, I didn't have a stiff neck. 


I had a headache. 


BASIC COURSE UNIT 62 


10 Basic Dialogue, You!ve hurt your fingerl 


Sanget 
kidole (VI) finger 
damu (N) blood 
Kidole chako chatoka damu There is blood coming from your 
fingert ('!your finger is caning- 
from blood! ) 
Je uliumia? Are you hurt? 
Mutisya 
—jeruhi to bruise, wound 
mlango (MI) door 


Ndiyo, bwana, nilijeruhiwa na mlango. Yes, I was bruised by a door, 


Sangai 
—vimba swell 
Hata kimevimba sana. It is even swollen guite a bit, 
Mutisya 
usaha (U) pus 
Ndiyo, jara kilitoka usaha kidogo. Yes, yesterday a little pus came out 
; lof it) (Tout of it a little! ). 
Sangai 
mshipa (MI) vein, artery (or any thin, 
elongated tissue, such asa 
nerve or tendon) 
Natumaini mishipa salama, I hope the blood vessels are all right. 


2547 


UNIT 62 SWAHILI 


aa —————————————————————————U———————————— 


Mutisya 


pona to recover fram illness or injury 


Kitapona tu, asante, Oh, it wili get better, thanks. 


A. GCrammatical subject vs. logical subject. 


Kidole chake kilitoka damu, 


Dama ilitoka kidolsni kwake Some blood came out of his finger. 


These two sentences are synonymous. Note that the verb stem remains the 
same. The subject prefir agrees with whichever noun precedes it. 


A. MI-cJass with numbers 2 - 12. 


2 Jumba hilo lina milango miwili, That large building has two doors. 


3 Jumba hilo lina milango mitatu. That large building has three doors. 


4 s 6 7 8 9 10 
11 Jumba hilo lina milango kumi That large building has eleven 
na moja. GOOTB. 
12 Jumba hilo lina milango kumi That large building has twelve 
na miwili, doors, 


Bo Vi-class with numbera 1 - 100 


1 Nime jeruhiwa kidole kimoja. J am hurt on one finger. 

2 Nime jeruhiwa vidole viwili, I am hurt on two fingers. 
L Nimejeruhiwa vidole vinfe, I am hurt on four fingers. 
5 Nimejeruhiwa vidole vitano. I am hurt on five fingers, 
7 Nime jeruhiwa vidole saba. J am hurt on seven fingers. 


248 


BASIC GOURSE UNIT 62 
WA AA AA AA AA AA AA 


9 Nimejeruhiwa vidole tisa, I am hurt on nine fingers. 
10 Nime jeruhiwa vidole kumi. I ar hurt on ten fingers. 


C. Granmmatical subject which is different from logical subject. 


| Kidole chake kinatoka usaha His finger is discharging a little 
kidogo. PUSe 
damu Kidole chake kinatoka His finger is bleeding a little, 


damu kidogo. 


mishipa Mishipa yake inatoka His blood vessels are bleeding a 
damu kidogo. little. 

mguu Mguu wake unatoka: damu His foot is bleeding a little. 
kidogo. 

pua Pua yake inatoka damu His nose is bleeding a Jittle, 
kidogo. 

3o 


A., Tnterchange of grammatical and logical subjects with -toka., 


kidole Kidole chake kilitoka damu. His finger bled. 
Damu ilitoka kidoleni mwaka, His finger bled,. 
mguu Mguu wake ulitoka damu. His foot bled. 
Dam ilitoka mguuni mwake. His foot bled. 
pua Pua yake ilitoka damu, His nose bled. 
Damu ilitoka puani mwake, His nose bled. 
kichwa Kichwa chake kilitoka dam. His head bled. 
Damu ilitoka kichwani mwake, His head bleed. 
shingo Shingo lake lilitoka damu. His neck bled. 
Damu ilitoka shingoni mwake. His neck bled., 


Le The members of A's family have been having all kinds of misfortunes recent- 


l)y. He tells B about them. 8B inguires about details and ekpresses sympathy.e 


2k9 


UNIT 63 SWAHILI 


Unit 63 


teo Basic Dialogue, Late to class. 


chelewa to be late, delay, be too long 
Nasikitika, nimechelewa. I'm sorry. I'm late, 
Magese 
neno word 
Si neno, Tumeanza sasa hivi. No matter. We!ve just now begun. 
kaa kitako to sit dom 
Tafadhali nenda ukakae kitako. Please go sit dom. 
ukurasa (U) (plu. in N class) page 
Tazameni ukurasa wa kumi na mbili. Look at page 12. 
ai aa 
ongea to converse 
“funga to close 
kitabu (VI) book 
Sasa fungeni vitabu vyenu tuongee. Now close your books, and we will 
Converse. 
Notes 


A., Plural imperative. 


Zitayarishe sasa hivi| Get them ready right now. 

(said to one person) 
Zitayarisheni sasa hivi| Get them ready right now. 

(said to more than one person) 
Njoo nyumbani?! Come to the house, (ore person) 
Njooni nyumbani ? Come to the house. (more than one) 


250 


BASTC COURSE UNIT 63 


The plural imperative in Swahili ends with -gi. The preceding vowel is 
—e for those verbs whose singular imperative ends in -—a. 

B. 'Sitting down.! 

In preparing the original edition of this course, we found that Swahili 
speakers who worked on or criticized the manuscript displayed an unusual lack 
of unanimity with regard to 'sitting down'., In that edition, we said that 
!-kaa kitako is commonly used in Zanzibar and Tanganyika, but kitako is re- 
garded as redundant and somewhat vulgar on the Kenya coast.! Later critics 
have suggested that 'sit (on a chair)! is —kaa kiti, and that 'sit (on the 


nothing.') or haidhuru, from the verb -dhuru 'to cause loss or damage'. 


2. 
A. —chelewa plus infinitive,. 
darasa Kwa nini ulichelewa kuja Why were you late to (come) to class? 
darasani? 
kanisa Kwa nini ulichelewa kuja Why were you late to come to church? 
kanisani? 
shule chakula 


B. Negative imperative. 
kurudi Usichelewe kurudi nyumbani! Don't delay in returning home, 


kufanya Usichelewe kufanya kazi yako. Don't delay in doing your work. 
kutayarisha 


Usichelewe kutayarisha Don't delay in preparing food, 
chakula. 
kuwasha Usichelewe kuwasha taa, Don't delay in lignting the lamp. 
kuletea Usichelewe kutuletea kahawa. Don't delay in bringing us coffee, 
kuamkia Usichelewe kuwaamkia wazee. Don!t delay in weleoming the elders. 


C. N-class with numbers. 


1 Kitabu hiki kina ukurasa This book has only one page. 
mmoja tu. 
Kitabu hiki kina kurasa mbili. This book has two pages. 
3 Kitabu hiki kina kurasa tatu. This book has three pages. 
Ji Kitabu hiki kina kurasa kumi This book has eleven pages. 


na moja. 


251 


SWAHILI 


UNIT 63 

12 Kitabu hiki kina kurasa kumi 
na mbili, 

13 Kitabu hiki kina kurasa kumi 
na tatu. 

21 Kitabu hiki kina kurasa 
ishirini na moja. 

22 Kitabu hiki kina kurasa 
ishirini na mbili. 

23 Kitabu hiki kina kurasa 


ishirini na tatu, 


This book has twelve pages. 


This book has thirteen pages. 


This book has twentyeone pagese 


This book has twentyetwo pages. 


This book has twentyethree pagese 


A. Negative -ya- tense YSe plural imperative, 


kutayarisha 


kumaliza 


kuenda 


kuanza 


Bado hamjawatayarisha 
watoto? 
Watayarisheni sasa hivi! 


Bado hamjamaliza kufanya 
kazi yenu? 
Malizeni sasa hivi) 


Bado hamjaenda ryumhani? 
Nendeni sasa hivi) 


Bado hamjaja hapa? 
Njooni sasa hivi/ 
Bado hamjawapa watoto 


vitabu? 
Wapeni sasa hivi| 


Bado hamjaanza kujifunza? 


Anzeni sasa hivil| 


252 


Haven't you got the children ready 
yet? 
Get them ready right now. 


Haven'!t you finished doing your 
work yet3 
Finish it right away. 

Haven't you gone home yet? 


Go right awaye 


Haven't you come here yet? 


Come right away. 

Haven't you given the chiJdren 
books yet,? 
Give (them to) them right awaye 


Haven'!t you started learring yet? 
Start right awaye 


BASIC COURSE 


kujifunza Bado hamjajifunza kusoma? 


Jifunzeni sasa hivi| 


UNIT 63 


Haven't you learned how to read yeti 
Learn right awaye 


Bo. Imperatives: singular vs. plural, 


kupata Pata taa. 
Pateni taa. 

kuleta Lete maji. 
Leteni maji. 


kutengeneza Tengeneza kahawa. 


Tengenezeni kahawa. 


Get the lamp. 
Get the lamp. 


(you sing.) 
(you pl.) 
Bring some water. 


Bring some water. 


Make some cnffee. 


Make some coffee. 


Eat these bananas.e 


Eat these bananas,. 


Go to school. ' 


Go tc school. 


Drink this tea. 
Drink this tea. 


Look at the horse. 


Look at the horse. 


Brirg some of the books. 
Don't bring them all. 


Sell some books. 
Don't sell ther all, 


Buy some books. 
Don't buy them all. 


Clean some of the books. 


Don't clean them all. 


kula Kuza ndizi hizi. 
Kuleni ndizi hizi, 
kuenda Nenda shuleni. 
Nenceni shuleni, 
kunywa Kunywa chai hii. 
Kunyweni chai hii. 
kuona Ora farasi, 
Oneni farasi. 
Ce Imjeratives: affirmative vs. negative. 
kuJeta Lete vitabu vingine; 
usivilete vyote. 
kuuza Uza vitabu vingire; 
usiviuze vyote. 
kununua Nunua vitabr vingine; 
utivinunue votes. 
kusafisha Safisha vitabu vingine; 
usivisafishe vyote. 
kusoma Soma vitabu vingine; 


usivisome vyote. 


253 


Read some of the books. 


Don't read them all, 


UNIT 64 SWAHILI 


1e Basic Dialogue. ClJassroom Routine. 


Magese 
ubao (U) blackboard 
Tafadhali, Bwana Aramian, nenda Mr. Aramian, please go to the blacke 
ubaoni ukaandike maneno haya. board and write these words. 
Magese 
Bwana Butler, tafadhali anza Mr. Butler, please begin to read, 
kusoma. 
Basil That's encoughe 
maana (MA) meaning 
Unajua maana ya neno 'alasiri'3 Do you know the meaning of the word 
'alasiri'? 
Magese 
-fuma to open 
Sasa tufunue vitabu tusome Somo la Now let's open (our) books and read 
Tisa. Lesson Nine. 
kosa (MA) a mistake 
Msifanye makosa mkisoma. Don't make mistakes as you readi 
("don't make mistakes yon-reading') 
Notes 


UA AA 


A. The prefir -ka- with subjunctives, 
Funus kitabu nsome Somo la Nane. Open (your) book and read Lesson 
Eighte 


254 


BASIC GOURSE UNIT 64 


Nenda ubaoni ukaandike maneno haya, Go to the boarc and write these 
Words. 
In a command or reguest involving two verbs, the second is in the sub- 
junctive, If the first verb involves going somewhere, the prefir -ka- is used 


after the subject prefir of the second verbs 


2.0 
A. Word order with lini; -anza plus infinitive, 
kusoma Juma alianza lini kusoma? When did Juma begin reading? 
kusema Juma alianza lini kusema? When did Juma begin speaking? 
kula Juma alianza lini kula? When did Juma begin eatirg? 
kufanya Juma alianza liri kufanya When did Juma begin working? | 
kazi? 
kupanda Juma alianza lini kupanda When did Juma begin raising corn? 
mahindi? 
B. Ka-tense with the second of two verbs. 
kuandika Nenda ubaoni ukaandike Go to the board and write these words. 
maneno haya. 
kusoma Nenda ubaoni ukasome Go to the board ard read tkese words. 


maneno haya. 


kueleza Nenda mbaoni ukaeleze maana Go to the board and erplair the 


ya maneno haya, meaning of these words, 
kusema Nenda ubaoni ukaseme Co to the board and speak (!pronounce!) 
maneno haya, these words. 
Ce. 
vitabu Nerda nyumbari ukalete Co home and bring all your books. 
vitabu vyako vyote, 
vitu Nenda nyumbani ukalete Go home and bring all your things. 


vitu vyako vyote. 


255 


UNIT 64 j SWAHILI 


nguo Nenda nyumbani ukalete Go home and bring all your clothes, 


nguo zako zote. 


senti Nenda nyumbani ukalete Go home and bring all your small 
senti zako zote. change. 
machungwa Nenda nyumbani ukalete Go homes and bring all your oranges. 


machungwa yako yote. 


masomo Nenda nyumbani ukalete Go home and bring all your lessons. 
masomo yako yote. 


watoto Nenda nyumbani ukawalete Go home and bring all your children, 


watoto wako wote. 


wagonjwa Nenda nyumbani ukawalete Go home and bring all your sick 

wagonjwa wako wote, P8TSOnse 
De. 

kutazama Nendeni sokoni mkatazame Go to the market and have a look 
nazio at the coconuts, 

kununua Nendeni sokoni mkanunue Go to the market and buy coconuts. 
nazi. 

kuleta Nendeni sokoni mkalete Go to the market and bring coconuts. 
nazi, 

kutafuta Nendeni sokoni mkatafute Go to the market and look for 
nazi, coconuts, 

3e 


A. Subjunctive without -ka- vs. subjunctive with -ka- after -enda, 


kusaidia Njoo umsaidie mwalimu. Come and help the tsacher. 
Nenda ukamsaidie mwalimuie Go and help the teacher, 


kuandika Njoo ubaoni uandike maneno Come to the board and write these 


haya . words . 
Nenda ubaoni ukaandike Go to the board and write these 
maneno haya. WOrdSe 


256 


BASIC COURSE 


kahawa Ndoo Jikoni ntengenezae 


kanaw3. 


kenda jikori ukatergeneze 


kahawa. 


kuogelea Njo” pwani uogelee, 


Nenda pwani ukaogelee, 


Come into the kitchen and make 
co?Tes, 
Go into the kitchen azid make 


coffea, 


Come to the beach and swim. 
Go to the beach and swim, 


Be Negative ja-tense vs.o snbjunctive. 


kuondoka Hawajaondoka shuleani. 
Sasa wafunge vitabu, 


waondoke shuleni, 


kusaidia Hawajatusaidia. 


Sasa wafunge vitabu, 


watusaidie, 

kula Hawajala chakula, 
Sasa wafunge vitabu, 
waleo 

kuenda Hawajaenda nyumbani. 


Sasa wafunge vitabu, 


waende. 


They haven't yet left the school. 
Now let them close the books, 


and leave the schoal. 


They haven't yet he)ped us. 
Now let them close the books, 


and help use 


They haven't eaten food yet. 
Now let them close the books, 
and sat. 


They haven't gone home yet. 
Now let them close tne books, 


and gose 


UNIT 64 


Conversation Starters 
1.0 Describe a typical class hour. 
2. From this point on, all class sessions should be conducted entirely 


in Swahili, Add to the content of Units 1 — 64 whatever words and phrases 


are necessary to make this possible. 


257 


UNIT 65 


1eo Basic Dialogue. 


Asha 
dada (N-pers) 
Dada yako anafanya kazi gani? 


Maipa 
“shinda 
mtihani (MI) 
Ulaya 
Mwaka jana alishinda mtihani wa 


juu akaenda Ulaya kusoma, 


Asha 
safiri 
Alisafirije? 
Mina 
“ruka 


ndege (N), ndege Ulaya 
Aliruka kwa ndege Ulaya, 

juzi 

peleka 

ya kwamba 

chuo (VI) 


258 


SWAHILI 
WA Aa HA 


A letter from a student abroad. 


sister 


What work is your sister doing? 


to be first, win 
a school ekamination 
Burope 
Last year she passed the Higher 
Ekamination and went to Europe to 


stuay. 


to travel 


How did she travel? 


to fly 

bird, airplane (!European bird!) 
She flew by plane. 

day before yesterday 

to send 

that ... 


8chool 


BASIC COURSE UNIT 65 
Wa AA aa AA AA 


Juzi alipeleka barua kwa mama akasema Recently she sent a letter to Mother 


ya kwamba yuko katika Chuo cha and said that she is in the 
London. University of London. 
Asha 
Asante sana, Kwa heri, Thanks very much, 6Go0d bye. 
Notes 


A. The prefir -ka- with indicatives. 
Alituletea barua akasema. .... He sent us a letter and said. . 


The prefir -ka- which was discussed in Unit 64 is used also with indica- 
tive verb forms. Ashton states (pe 133) 'The prefir -ka- may occur in the 
Indicative Mood, also in the Subjunctive., Wherever it occmurs, it eKpresses an 
action or state which follows another action. Therefore its time implication 
is consecutive to the time ekpressed in the preceding vert.! 


Be —tuma and -peleka, 
Juma alituma barua. Juma sent a letter. 
tuma is ofter used in this way nowadays but 18 by some speakers considered 


incorrect. A more standard word in this contert is -peleka. “tuma, strictly 


speaking, applies cnjy to persons. 


20 
A. Kwa plus modes of transportation,. 
ndega Dada yangu alikwenda Dar My sister went to Dar es Salaam 
es Salsam kwa ndege. by plane. 
gari la Dada yangu alikwerda Dar My sister went to Dar es Salaam 
moshi es Salaam kwa gari la by train, 
moshi. 


motokaa miguu 


259 


Be Indirect statements. 


kuwa na Alituletea barua akasema She sent us a letter saying that she 
ya kwamba ara vitabu has many books. 
vingi. 

kuhitaji Alituletea barua akasema She sent us a letter saying that she 
ya kwamba anahitaji needs many books. 


vitabu vingi. 


kusoma kununua kupoteza 


mimi Natumaini kushinda mtihani I hope to pass the Higher Ekamination, 


wa jun na kwenda Ulaya, and go to Europe. 
sisi Twatumaini kushinda We hope to pass the Highsr Ekamination, 
mtihani wa juu na kwenda and go to Europe. 
Ulaya. 
Mariamu naugu yangu ndugu zangu 


D. halafu plus ka-tense, 


kwenda Mwaka jana nilishinda Last year I passed the Higher 
mtihani wa juu, halafu Ekamination, then I went to Europe. 
nikaenda Ulaya. 


kupata Mwaka Jana nilishinda Last year 1 passed the Higher 
mtihani wa juu, halafu Lkamination, then IJI got a job. 


nikapata kazi, 


kurudi Mwaka jana nijJishinda Last year 1 passed the Higher 
mtihani wa juu, halafu Ekamination, then I returned home. 
nikarudi nyumbani. 


kuendelea Mwaka jana nilishinda Last year 1I passed the Higher 
mtihani wa juu, halafu Ekamination, then I continued 
nikaendelea kusoma, studyinge 


260 


BASIC COURSE 


3e 
A. Kuliko 


ndege Unapenda kusafiri kwa 
ndege au kwa gari la 
moshi? 
Ninapenda kusafiri kwa 
ndege kuliko kwa gari 


la moshi, 


michezo 
Ninapenda masomo kuliko 
michezo. 


ndizi Unapenda ndizi mbichi au 
mbivu? 
Ninapenda mbivu kuliko 


mbichi. 


nazi 
Ninapenda nazi kuliko 


mananasi. 


UNIT 65 


Do you like to travel by pliane, OT by 
train? 


I prefer traveling by plane to 
traveling by train. 


Unapenda michezo au masomo? Do you like playing, or studying? 


I prefer studying to playing. 


Do you like green bananas, or ripe 
ones? 


I prefer ripe to green ones. 


Unapenda nazi, au mananasi? Do you like coconuts, or pineapples? 


I prefer coconuts to pineapples. 


Be A-tense: affirmative vs. negative, 


kusafiri Wasafiri mara nyingi? 
Hapana, sisafiri mara 
nyingi, nasafiri mara 
chache tu. 


kuruka 
kwa ndege 


Waruka kwa ndege mara 
nyingi? 
Hapana, siruki kwa ndege 
mara nyingi, naruka mara 


chache tuo 


261 


Do you travel often? 
No, I do not travel often, 
I travel) only a little. 


Do you fly often? 


No, I do not fly often, I fly only 
a little. 


UNIT 68 SWAHILI 


kusoma Wasoma mara nyingi? Do you read often? 
Hapana, sisomi mara No, I do not read often, I read 
nyingi, nasoma mara only a little, 
chache tu. 


kunu- Wamng'unika mara nyingi? Do you grumble often? 

ng'unika Hapana, sinung'uniki No, I do not grumble often, I 
mara nyingi, nanung'unika grumble only a littls, 
mara chache tu. 


262 


BASIC COURSE UNIT 66 


10 Basic Dialogue, My parents are going to night school. 


aina 
Wazazi wako wanajua kusoma na Do your parents know how to read and 
kuandika? write? 
jwa 
Ndiyo, wanajua kusoma kidogo tu. Yes, they know how to read just a 
little. 
Haiha 
Na kuandika je? And what about writing? 
juma 
hudhuria to attend 


Wameanza kuhudhuria masomo ya jioni, They've begun to attend night school. 


Maina 
Wanafunzwa masomo gani? What subjects ars they being taught? 
Juma 
—ambia to tell 
Waliniambia wanajifunza hesabu, na They told me they are learning 
kuandika Kiswahili na Kiingereza. arithmetic, and to write Swahili 
and English. 
Maina 
aina kind, sort 
Hesabu za aina gani? What kind of arithmetic? 


263 


UNIT 66 SWAHILI 
Y 


Juma 
-julilisha to add 
toa to take away 
Za kujumlisha na kutoa. Addition and subtraction. 
2. 
A. Aina, 
matunda Mmeleta matunda ya aina Whar sort of fruit have you brought? 
gani? 
vitabu Mmeleta vitabu vya aina ” What sort of books have you brought? 
gani? 


Urani 


masomo Twapenda kuhudhuria masomo We like to attend the evening 
ya jioni. classes. 


shule Twapenda kuhudhuria shuleni, We like to attend the school. 
kanisa Twapenda kuhudhuria kanisani. We like to attend the church. 


michezo  Twapenda kuhudhuria mashindano We like to attend the horse races. 
ya farasi. 


3e 


A. —-ambia plus indirect statement. 


kuanza Bwana Sangai alianza lini When did Mr. Sangai start the evening 
masomo ya jioni? classes? ; 
Aliniambia ya kwamba He told me that he began recently. 
alianza juzi. 


kuhitimu Bwana Sangai alihitimu lini When did Mr. Sangai complete the 


masomo ya jioni? evening classes? 
Aliniambia ya kwamba He told me that he completed them 
alihitimi juzi. recently. 


264 


BASIC COURSE 
Wi AA Aa AA WA 


kuchelewa Bwana Sangai alichelewa 


lini masamo ya jioni? 
Aliniambia ya kwamba 
alichelewa juzi, 


ha Ektra vocabulary. 


matunda 


nguo 


vinywaji 


makabila 


mboga 


LI 


Sokoni kuna matunda 
mbalimbali, kama vile 
machungwa, maembe, na 
kadhalika, 


Madukani kuna nguo 
mbalimbali, kama vile 
mashati, kanzu, suruali, 
na kadhalika, 


Hotelini kunauzwa vinywaji 
mbalimbali, kama vile chai, 
kahawa, pombe, na 
kadhalika, 


Nchini Tanganyika mna watu 
wa makabila mbalimbali, 
kama vile Wanyamwezi, 
Wabondei, Wazaramo, na 
kadhalika, 


Sokoni kuna mboga mbalimbali, 
kama vile mchicha, kabeji, 
na kadhalika. 


Describe your cwn high school or college, 


UNIT 66 


When did Mr, Sangai come late for 
the evening classes? 
He told me that he came late 


recently. 


At the market there are various 
fruits such as oranges, mangoes 
and so forth. 


At the shops there are various 
kinds of clothing such as shirts, 
kanzus, trousers and so forth. 


At the hotel there are sold various 
beverages such as tea, coffee, 
beer and so forth. 


In Tanganyika there are people of 
different tribes such as the 
Nyamwezi, Bondei, Zaramo and so 
forth. 


At the market there are various 
vegetables such as hchicha, 
cabbages and so forth. 


Where was it located37 How 


did you get to it? What did you study? Use the dictionary to add specialized 


vocabulary for the names of the various academic disciplines, 


265 


UNIT 66 SWAHILI 


2. Tell about a letter which you have sent or received recently. 


266 


BASIC COURSE UNIT 67 


10 Basic Dialogue, What is it like at night school3 


endesha to run, cause to go, drive (a car) 
Nani anayeendesha shule hizi za Who (is it) that is running these 
jioni? night schools? 
Juma 
hsaada (MI) assistance 
tolewa to be put forward, be produced, 
be taken away 
Nafikiri sehemu ya msaada hutolewa I think a part of the support is 
na Serikali. supplied by the government, 
“kubali to accept 


Ni watu wa umri gani wanaokubaliwa? What age people are accepted3 (!1t 


is people of what age who are 


accepted?' ) 
Juma 
hoja (N) necessity; what is urgent 
Sidhani umri ni hoja. I don't think the age is important. 
Maina 
—julisha to make known, inform, cause 
to know 
Basi, nitawajulisha wengi. O.K., I'm going to tell a lot of 
people. 


267 


UNIT 67 SWAHILI 


(!11'm going to cause many people to 


know.') . 
Juwa 
Hata ada yenyewe ni ndogo sana. And besides, the fees themselves are 
very Low. 
uani 
Kweli? Asantel Kwa heri! Really? Thanksi Good-bye|) 
Notes 


A. Relative counterparts of the na- and li-tenses. 


Anaendesha shule. He runs the school, 
...Who runs the school... 
he who runs the school... 
Wanakubaliwa,. They are accepted. 
...wanaokubaliwa... j ...Who are accepted... 


...anayeendesha shule... 


The verbs in the two complete sentences above are 'indicative' forms. 
An 'indicative' form is one that can serve as the only verb in a complete 
statement, 

Tne verbs in the second and fourth ekamples are 'relative' counterparts 
of the indicative forms. In general, there is a relative counterpart for any 
indicative verb form in Swahili. These are generally translated into English 

For the na and li tenses, the relative forms are like the indicative 
forms ekcept for the presence of a relative affir, wnich occupies a slot 
between the tense prefir and the object prefir. 

The relative affires are identical in form with the set of suffirzes 
found in Unit 18, Note C. 


268 


BASIC COURSE UNIT 67 


A. Relatives, li-tense. 


kukubaliwa Mtu aliyekubaliwa jana 
ataanza kesho. 

kuja Mtu aliyekuja jana ataanza 
kesho. 

kulipa Mtu aliyelipa ada jana 
ataanza kesho. 


kutumwa Mtu aliyetumwa jana 
ataanza kesho. 


The person who was acceptad yesterday 
Will begin tomorrow. 


The person who came yesterday will 
begin tomorrow. 


The person who paid fees yesterday 
Will begin tomorrow. 


The person who was sent yesterday 
Will begin tomorrow. 


Be Relatives, li-tense, monosyllabic steme 


kuja Wapagazi waliokuja 
asubuhi wamekwenda 
nyumbani. 

kuanza Wapagazi walioanza 
asubuhi wamekwenda 
nyumbani. 

kukubaliwa Wapagazi waliokubaliwa 
asubuhi wamekwenda 
nyumbani. 

kutumwa Wapagazi waliotumwa 
asubuhi wamekwenda 


nyumbani. 


The porters who came in the morning 
have gone home. 


The porters who began in the morning 
have gone home. 


The porteras who were accepted in the 
morning have gone homes. 


The porters who were sent in the 
morning have gone home, 


Co Relatives, li-tense, stative verb stem. 


vikombe Vikombe vilivyovunjika 
viko mezani, 


kikombe Kikombe kilichovunjika 


kiko mezani, 


The broken cups are on the table. 


The broken cup is on the table, 


UNIT 67 


SWAHILI 


—————————————-—-—-—-—-—-—-——————u—u—mu—u—u—mumumumumum——A——— 


visahani Visahani vilivyovunjika 


viko mezani. 


kisahani Kisahani kilichovunjika 


visu 
kisu 
sahani 


(sge) 


sahani 
zote 


kalamu 
(sg.) 


kalamu 
zote 


De 


upishi 


ukulima 


ukarani 


kufunza 


3.e 
A. 


vikombe 


kiko mezani. 


Visu vilivyovunjika viko 
mezani. 


Kisu kilichovunjika kiko 
msezanio 


Sahani iliyovunjika iko 
mezani. 


Sahani zote zilizovunjika 
ziko mezani. 


Kalamu iliyovunjika iko 
mezani. 


Kalamu zote zilizovunjika 
ziko mezani, 


Relatives, na-tefise., 


Watu wanaofanya kazi ya 
upishi waitwa wapishi. 


Watu wanaofanya kazi ya 


ukulima waitwa wakulima. 


Watu wanaofanya kazi ya 


ukarani waitwa makarani, 


Watu wanaofanya kazi ya 
kufunza waitwa waalimu. 


Vikombe vipi vilivunjika? 


Vilivyovunjika viko jikoni, 


The broken saucers are on the table. 


The broken saucer is on the table. 


The broken knives are on the table. 


The broken knife is on the table. 


The broken plate is on the table, 


All the broken plates are on the 
table. 


The broken pen is on the table. 


AJl the broken pens are on the table. 


People who do cooking are called 
Ccookse 


People who do farming are called 
farmers. 


People who do clerical work are 
called clerks. 


People who do teaching are called 
teacherso 


Li-tense: indicative ys. relative. 


Which cups got broken3 
The broken ones are in the kitchen. 


BASIC COURSE UNIT 67 


$$$...” 


kikombe Kikombe kipi kilivunjika? Which cup got broken3 The broken one 
Kilichovunjika kiko jikoni. is in the kitchen. 

visu Visu vipi vilivunjika? Which knives got broken3 The broken 
Vilivyovunjika viko jikoni. ones are in the kitchen. 

kisu Kisu kipi kilivunjika? Which knife got broken3 The broken 
Kilichovunjika kiko jikoni. one is in the kitchen, 

sahani Sahani ipi ilivunjika? Which plate got broken? The broken 

(sg.) Iliyovunjika iko jikoni. one is in the kitchen. 
sahani Sahani zipi zilivunjika? Which plates got broken3 The broken 


(pl.) Zilizovunjika ziko jikoni. ones are in the kitchen. 
B. Relative, na-tense, in guestion and answer. 


kuendesha Nani anayeendesha shule hii37 Who runs this 3chool3 


Mtu anayeendesha shule The person who runs this achool is 
hii anaitwa Bw. Hasani, Mr. Hasani, 
kufunza Nani anayefunza hesabu Who teaches arithmetic in this school? 
shuleni humu? 
Mwalimu anayefunza hesabu The teacher who teaches arithmetic 
shuleni hwm anaitwa in this school is called Mr. Abdallah, 
Bw. Abdallah. 
kutenge— Nani anayeweza kutengeneza Who can repair my pen? 
neza kalamu yangu? 
Fundi anayeweza kutengeneza The repairman who can repair your 
kalamu yako anaitwa pen is called Mr, Juma. 
BWe Juma. 


271 


UNIT 68 SWAHILI 


Unit 68 


AAA AA 


10 Basic Dialogue. What about the fees? 


CA 


mwezi (MI) month 
Je, ni kiasi gani kwa mwezi? How mch isita month, by the way? 
Juma 
shilingi (N) shilling 
Ni kama shilingi tano tu. It's onJy about 5 shillings. 
Maina 
haki (N) justice 
Haki3 (or: Kweli?) Is that right? 
Juma 
Ndiyo! Yes 
Maina 
Wanahitaji vitabu vipi? Which books do they need? 
yua 
bure for nothing 
Ukiisha lipa ada, vitabu utavipata Once you have paid the fee, you get 
bure. the books free. 
Maina 
hamu (N) desire, longing 
Jamaa, Walio na ham ya elimu, Brother) Those who have a desire for 
sasa wanayo nafasi. education, now (they) have the 
opportunity. 


272 


BASIC COURSE UNIT 68 


Tena! Righto (! (you can say that) againi') 


Wawa 


A. Relative counterparts of forms with the stem nae 
Wana vitabu. They have books. 
U.s.who have books... 
Aa aa waa AA ithey who have books... 
Uu.ewho is hungry... 


...aliye na njaa... UA YA hungry... 


waliokuwa are formed on a special stem -li-, to which we may assign the 
English translation 'be'!., The relative affir is placed after this stem, not 
before it. Note that this stem is identical in sound with the prefir for the 
li-tense, but for practical purposes the two elements should be regarded as 


distinct. 


206 
A. Relative counterparts of forms with the stem nas 

vitabu watoto walio na vitabu The children who have books should go 
waende nyumbani. home. 

kalamu Watoto walio na kalamu The children who have pens should go 
waende nyumbani. home. 

chakula Watoto walio na chakula The children who have food should go 
waende nyumbani. home. 

njaa Watoto walio na njaa The chijdren who are hungry should go 
waende nyumbani. home. 


B. Relative counterparts of indicatives in -wa na —, (past tense). 


vitabu Watoto waliokuwa na vitabu The children who had books went home. 
walikwenda nyumbani. 


273 


kalamu 


chakula 


njaa 


C. 


dawa 


hana 


mafua 


malaria 


D. 


dawa 


hama 


mafua 


malaria 


30 
A. 


kichwa 


SWAHILI 


Watoto waliokuwa na kalamu 
walikwenda nyumbani. 


Watoto waliokuwa na chakula 
walikwenda nyumbani. 


Watoto waliokuwa na njaa 
walikwenda nyumbani. 


Mgonjwa aliye na dawa akae 
hospitali. 


Mgonjwa aliye na homa akae 
hospitali. 


Mgonjwa aliye na mafua akae 
hospitali. 


Mgonjwa aliye na malaria 
akae hospitali, 


Mgonjwa aliyekuwa na dawa 
alikaa hospitali. 


Mgonjwa aliyekuwa na hama 
alikaa hospitali, 


Mgonjwa aliyekuwa na mafua 
alikaa hospitali. 


The children who had pens went home. 


The children who had food went home. 


The children who were hungry went, 
home. 


Have the patient who has medicine 
stay in the hospital. 


Have the patient who has a fever 
stay in the hospital. 


Have the patient who has a chest 
complaint stay in the hospital. 


Have the patient who has malaria 
stay in the hospitale 


The patient who had medicine stayed 
in the hospital. 


The patient who had a fever stayed 
in the hospital. 


The patient who had a chest complaint 
stayed in the hospital. 


Mgonjwa aliyekuwa na malaria The patient who had malaria stayed 


alikaa hospitali. 


Wagonjwa wengine wanaumwa 
kichwa. 


Wanaoumwa kichwa waje humu. 


274 


in the hospital, 


Na-tense, indicative vs. relative, 


Sane patients have headaches., 


Have those who have headaches come in. 


BASIC COURSE UNITP 68 
Wi AA AA AA AA AA AA 


shingo Wagonjwa wengine wanaumwa Some patients have stiff necks. 
shingo. 
Wanaoumwa shingo waje humu. Have those who nave stiff necks 


come in here, 
meno miguu 
Be Li-tense: indicative VSe relative. 


kichwa Wagonjwa wengine walikuwa Some patients had headaches. 
wanaumwa Kichwa. 
Waliokuwa wanaumwa kichwa Those who had headaches got pills, 
walipata dawa ya vidonge. 


shingo Wagonjwa wengine walikuwa Some patients had stiff necks. 
wanaumwa shingo. 
Waliokuwa wanaumwa shingo Those with stiff necks got pills. 
walipata dawa ya vidonge. 


meno Wagonjwa wengine walikuwa Some patients had toothaches. 
wanaumwa meno. 
Waliokuwa wanaumwa meno Those who had tcothaches got pills. 


walipata dawa ya vidonge. 


miguu Wagonjwa wengine walikuwa Some patients had sore feet. 
wanaumwa miguu. 
Waliokuwa wanaumwa miguu Those who had sore feet got pills. 
walipata dawa ya vidonge. 


MAA AAA Ka KA 


10 Discuss adult education as it is carried on in the part of Africa 


in which you are most interested. 


275 


UNIT 69 SWAHILI 


Unit 69 


10 Basic Dialogue. A shortage of professional people. 


Magese 
haba few 
Nchi yetu ina walim haba sana. Our country has very few teachers. 
Hata matabibu wachache pia. ("Even doctors (are) few like- 
wise.') 
tangu since 
zidi to increase 
mwanafunzi (WA) student 
Lakini tangu juzi juzi But (since) recently students have 
wanafunzi wamezidi. increased (in mmber)J. 
Butler 
mia hundred 
(Haikuwa) Si mwaka jana mia tatu Wasn't it last year that 300 went to 
walipokwenda Amerika? America? 
Saniii 
zaidi (N) more, eKCes3 
Natumaini mwaka ujao wataruka I hope net year |('!the year which 
zaidi ya hao. comes' ) more wi1l1 fly than that. 
Sangai 
“gumu hard, difficult 
gharama (N) ekpense, outlay 
Kumbuka ni vigumu sana kupata pesa Remember it is very hard to get the 
za kulipa gharama. money to pay the ezpensese 


276 


BASIC COURSE UNIT 69 


Notes 


A. Relative counterparts of the a-tense, 


mwaka ujao the year which comes 
miezi ijayo months which come 
mtu aliye na njaa a person who is hungry 


These relative forms (cf. Unit 68) ars all formed with subject prefiz, 
plus stem (-ja or —li), plus relative affik, The first two ekamples illustrate 


relative counterparts of the a-tense. 
20 
A. Multiples of ten. 


10 Wanafunzi kumi walikwenda Ulaya Ten students went to Europe last year. 


mwaka jana. 


?0 Wanafunzi ishirini walikwenda Twenty students went to Europe last 
Ulaya mwaka jana. yearoe 
30 Lo 50 60 70 80 90 100 
Be 
12 Mwalimu mkuu wa shule amenunua The head teacher has bought twelve 
vikombe kumi na viwili, CUuPpSe 
22 Mwalimu mkuu wa shule amenunua The head teacher has bought twenty- 
vikombe ishirini na viwili, two cupse 
32 L2 S2 62 72 82 92 102 


C. Relative counterpart of the a-tense. 


mwaka Ninataka kusoma vitabu vingi I want to read many books nezt yeare 


mwaka ujao, 


miaka Ninataka kusoma vitabu vingi I want to read many books in the years 


miaka ijavo., to come, 


mwezi Ninataka kusoma vitabu vingi I want to rsad many books nerkt monthae 


mwezi ujao. 


277 


UNIT 69 


miezi Ninataka kusoma vitabu vingi 


miezi ijayo. 


siku Ninataka kusoma vitabu vingi 
siku zijazo. 
D. 
15 Kila mwanafunzi atapata zaidi 
ya vitabu kumi na vitano. 
25 Kila mwanafunzi atapata zaidi 
ya vitabu ishirini na vitano. 
35 L5 55 65 75 

1095 Kila mwanafunzi atapata zaidi 
ya vitabu mia (moja) na 
vitano. 

125 Kila mwanafunzi atapata zaidi 
ya, vitabu mia (moja) na 
ishirini na vitano. 

30 

A. 

chupa Leo tumsuza chupa ishirini 
na tano za soda. 

Jana tuliuza zaidi (ya hizo). 
taa Leo tumeuza taa ishirini na 

tano. 

Jana tuliuza zaidi (ya hizo). 
mayai Leo tumeuza mayai ishirini na 


matano. 


Jana tuliuza zaidi (ya hayo). 


mananasi Leo tumeuza mananasi ishirini 
na matano. 
Jana tuliuza zaidi (ya hayo). 
278 


SWAHILI 


I want to read many books in the 


months to come. 


I want to read many books in the 
days to come. 


Every student will get more than 
fifteen books. 


Every student will get more than 


twenty-five books. 
85 95 


Every student will get more than a 
hundred and five books. 


Every student will get more than a 
hundred and twenty-five books. 


Concord, including the last word in a numeral phrasea 


Today we have sold twenty-five 
bottles of soda. 
Yesterday we sold more than that. 


Today we have sold twenty-five lamps. 


Yesterday we sold more than that. 


Today we have sold twenty-five eggse 


Yesterday we sold more than that, 


Today we have sold twenty-five pine- 
apples. 
Yesterday we sold more than that. 


BASIC COURSE 


UNGA 69 


WA AA AA AA AA AA 


mikate Leo tumeuza mikate ishirini 
na mitano. 


Jana tuliuza zaidi (ya hiyo). 


visu Leo tumeuza visu ishirini na 
vitano, 


Jana tuliuza zaidi (ya hivyo). 


vitabu Leo tumeuza vitabu ishirini 


na vitano, 


Jana tuliuza zaidi (ya hivyo). 


Today we have sold twenty-five loaves 
of bread. 


Yesterday we sold more than that. 


Today we have sold twenty-five knives. 


Yesterday we sold more than that. 


Today we have sold twenty-five books. 


Yesterday we sold more than that. 


B. Li-tenss: affirmative vs. negative. 


kuingia Hasani aliingia nyumbani. 
Daudi hakuingia. 


kukata Hasani alikata tamaa, 
tama CC maudi hakukata tamaa. 


kuamka Hasani alituamkia, 
Daudi hakutuamkia,. 


kuendeleaHasani aliendelea na masomo. 


na Daudi hakuendelea. 
masomo 


kuhamishwa Hasani alihamishwa na 
serikali, 
Daudi hakuhami shwa. 


279 


Hasani entered the house. 
Daudi didn't enter. 


Hasani despaired. 
Daudi didn't despair. 


Hasani welcomed us. 
Daudi didn't welcome us. 


Hasani continued with school, 
Daudi didn't continue, 


Hasani was moved by the government. 


Daudi wasn't moved. 


UNIT 70 SWAHILI 


Unit 70 
1.0 Basic Dialogue, A day off. 
Sangai 
furaha (N) rejoicing 
Leo ni Jumamosi, siku ya furahal| Today is Saturday, a day of rejoicing. 
apasi 
mpango (MI) plan, manner, method 
Tena) Una mipango yo yote? Rightl Do you have any plans? 
Sangai 
sinema (N) (or: senema (N)) cinema 
Twende sinema leo jioni, Let's go to the movies this evening. 
Abasi 
ngoma (N) drum 
Haya. Halafu tutakwenda ngomani. O.K., and then we'l1 go to watch the 
dances. 
Sangai 
Ndiyo, mimi napenda ngoma sana. Yes, I like the dances very much. 
Abasi 
“cheza to play 
dansi (N) dance 
Mimi pia, ijapokuwa siwezi kucheza Me too, even though I can't dance 
vizuri. well, 


280 


BASIC COURSE 


UNIT 70 


AA AA AAA AWA 


29 
A. Days of the week, 
Sat. Tutajaribu kukutembelea We'l1 try to visit you nezrt 
Jumamosi ijayo. Saturday. 
Sun. Tutajaribu kukutembelea We'!11 try to visit you nezt 
Jumapili ijayo. Sundaye 
Monday-Jumatatu Tuesday-Jumarine Wednesday-Jumatano 
Thursday-Alhamisi Friday-Ijumaa 
Be 
Fri. Hamisi amekuwa (po) hapa Hamisi has been here since Friday. 
tangu Ijumaa. 
Sat. Hamisi amekuwa (po) hapa Hamisi has been here since 
tangu Jumamosi. Saturday. 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 
30 


A. Ta-tense: affirmative vs. negative, with person change. 


Utakwenda sinema Jumamosi 
ijayo? 
Hapana, sitakwenda, 


Utaangusha sahani zote| 
Hapana, sitaziangusha, 


Utamwaga mafuta, 
Hapana, sitayamwaga, 


Mafuta yatamwagika!| 
Hapana, hayatamwagika. 


Utaharibu kalamu yangul 
Hapana, sitaiharibu. 


281 


Are you going to the cinema nezt 
Saturday”? 
No. I won't go. 


You will drop all the plates, 
No. I won't drop theme 


You will spili the oil, 
No. I won't spill it, 


The oil will be spilled, 
No. It won't be spilled, 


You will spoil my pen. 
No. I won't spoil it. 


UNIT 70 SWAHILI 


———————————————————————————u—u—u—u—u—umu—u———m——————— ——— 


Kalam itaharibika! The pen will be spoiled. 
Hapana, haitaharibika, No. It won't be spoiled, 


ho A is a student in night school. Bis thinking about attending, and aska 
A about it. 

C is the father of three children who are of school age. D has five, 
They discuss the problems involved in the elementary education of their 
children, 


282 


BASIC COURSE UNIT 70 


Reading Selection II 


Vyakula vya Afrika ya Mashariki 
Katika Afrika ya Mashariki vyakula vitatu hutumiwa sana zaidi ya vingine 
na wenyeji. Upande wa Uganda, 'matoke' ndicho chakula kikuu, Ndizi 
huchemshwa halafu hupondwa kwa mwiko mpaka ziwe kama viazi vilivyopondwa, 


KA AA AA Ka 


Ugali, ni unga wa mahindi au wa mtama unaochanganywa na maji yanayochermka, 
Huu hufanana na uji lakini ugali ni mkavu zaidi kuliko uji. Unga hupatikana 
kutoka katika mahindi yaliyosagwae Ili chakula chenyewe kiwe kitamu, ugali 
kupika ugali, 

Kama vile wenyeji wa bara wanavyosifu ugali, vivyo ndivyo watu wa pwani 
wanavyosifu wali. Waarabu wanajulikana sana kwa kula wali, Mchele ukiwa 


ukisha kuwa tayari kwa kula ni wali. 


mwenyeji (WA) the regular -changanya to mi 
possess0r; 
inhabitant fanana to resemble one 
another 
matoke name of a type 
(pl. MA) of food “kavu dry 
ndicho that is it, (sgo. —-saga to pulverize 
VI class) 
ili in order that 
-chemsha to cause to boil 
“tamu sweet, pleasant 
ponda to crush by delicious 
pounding 
kitoweo (VI) a relish 
mwiko (MI) a large wooden 
spoon mchuzi (MI) gravy, SOup, 
sauce 
ugali (U) stiff porridge 
ndio it is they, (plu. 
unga (U) flour, meal WA class) 
mtama (MI) millet pika to cook 


283 


UNIT 70 


le 


2. 


3. 


b. 


7. 


Be 


bara .N) the hinterland 
-sifu to praise 


- julikana to be known 


SWAHILI 


wali (U) cooked rice 
maganda (MA) husks 


kabla (N) before 


Duestions and Answers over Reading Selection 


Vyakula vingapi hutumiwa sana 


katika Afrika ya Mashariki? 


Vyakula hivyo ni vipi? 


Nani wanaotumia vyakula hivi 
zaidi? 


Matoke hupatikana wapi? 


Utatumia nini kuponda ndizi? 

Ni unga gani unaotuuiwa zwa 
kupika ugali? 

Unga na maji yanayochemka 
hufanywaje? 


Ugali hufanana na uji? 


Unga hupatikana kutoka wapi? 


284 


Vyakula vitatu. 


Vyakula hivyo ni matoke, ugali na 
wali. 


Wenyeji hutumia vyakula hivi zaidi, 


Matoke hupatikana katika fichi ya 
Uganda. 
Nitatumia mwiko. 


Unga wa mahindi, au wa mtama, 


Unga na maji yanayochemka 
huchanganywa. 

Ndiyo, lakini ugali ni mkavu zaidi 
kuliko uji. 

Unga hupatikana kutoka katika 


mahindi, 


j BASIC COURSE UNIT 70 


10. Namna rpani?” Mahindi husagwa. 
11. Ugali ni chanula kitamu" ndiyo, ugali ni chakuia kitamu. 
12. Ugali huchanganywa na nini? Ugali huchanganywa na kitoveo na 
bI . 
mchuzi. 
13. wenyeji wa pwani wanasifu nini? Wanasifu wali. 
14. Ni watu gani wanaoju.ikana sana waaTaubu. 


kwa kule. wali” 


15. Mchele ukiwa shambani huitwaje” Mchele ukiwa shambani huitwa Mpunga. 
1€., Wali ni mchele wa namna zani? Jali ni mchele uliopikwa. 


UNIT 79 


1e Basic Dialogue. 


shamba (MA) 


Tafadhali twende tukatembee 


SWAHILI 


Unit 7 


Let's visit the farm. 


Mrambo 


AA AA 


farm 


Please let's go take a walk around 


shambani. the farm. 
Yapasi 
baada (N) after 
Ndiyo. Tutakwenda baada ya saa moja Fine. We'l) go in about an hour. 
hivi, 
Hasani 
pita to pass 
Saa moja imepita. U tayari? (or: An hour has passed. Are you ready? 
Uko tayari?) 
Mirambo 


Ndiyo, ni tayari, 


(or: niko tayari.) Yes, I'm ready. 


Twende basi. Well, let's go. 
Hasani 

tangulia to lead 

njia (N) path 

fuata to follow 

Tangulia. Nitakufuata. Unaijua (You) lead (the wayJ. I'I1 follow 
njia kuliko mimi. you. You know the way better than 
I do. ii 


286 


BASIC COURSE UNIT 7 


——————————————————————————————mmaaama mama 


Haya, twende basi. O.K., let's go then. 


Notes 


A. Further erkample of the ineaning of —-ka-. 


Tutembee shambani. Let's take a walk on the farm 
(beginning right where we are nowj. 
Tukatembee shambani. Let's (go) take a walk on the farm 
(beginning from some point away 
from here). 
The above ekamples provide another instance of the meaning of the 
prefir -ka-. 
Be hivi 'about' 


baada ya saa moja after an hour 
baada ya saa moja hivi after about an hour 


The word hivi, which in its shape is identical with the prosimal demone 
strative of the plural of the VI class, is in this sentence a modifier of saa 
moja, with the translation 'about'. 


2. 
A. 'last' with days of the week. 
Sun. Ulikuwa wapi Jumapili Where were you last Sunday? 
iliyopita? 
Mon. Ulikuwa wapi Jumatatu Where were you last Monday? 
iliyopitag 
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
Be Verb phrase with Wa; last yearg'! 
wewe Ulikuwa ukifanya kazi gani What type of work were you doing last 


mwaka uliopita; year? 


287 


UNIT 77 SWAHILI 


—————————————————————————m———————————— 


ninyi Mlikuwa kikifanya kazi gani What type of work were you (pl.) 
mwaka uliopita? doing last year? 


Bw. Sangai Bw. Sangai alikuwa akifanya What type of work was Mr. Sangai 


kazi gani mwaka uliopita? doing last year? 
wanafunzi Wanafunzi hawa walikuwa What type of work were these 
hawa wakifanya kazi gani mwaka students doing last year? 
uliopita? 


C. njia ya plus infinitive, 


soko Tafadhali, nionyeshe njia Please, show me the way (to go) 
ya kwenda sokoni. to the market. 

hospitali Tafadhali, nionyesne njia Please, show me the way to the 
ya kwenda hospitalini. hospital. 

boma Tafachali, nionyeshe njia Please, show me the way to the 
ya kwenda bomani. administrative office, 

kanisa Tafadhali, nionyeshe njia Pleese, show me the way to the 
ya kwenda kanisani. church. 

hoteli Tafadhali, nionyeshe njia Please, show me the way to the 
ya kwenda hotelini, hotel. 

nyumba Tafadhali, nionyeshe njia Please, show me the way to the 
ya kwenda nyumbani. house. 

30 


A. Infinitive vs. past negative, 


kuja Juma na Hasani waliahidi Juma and Hasani promised to come 
kuja mwezi uliopita, last month, but they didn't. 
lakini hawakuja. 


kwenda Juma na Hasani waliahidi Juma and Hasani promised to go to 
kwenda masomo ya jioni the evening classes last month, 
mwezi uliopita, lakini but they didn't. 
hawakwendae 


2688 


BASIC COURSE ULIZA 


kuletea Juma na Hasani waliahidi 
kuniletea barua mwezi 
uliopita, lakini 
hawakuniletea. 

kusalimia Juma na Hasani waliahidi 


kunisalimia mwalimu wao 
mwezi uliopita, lakini 
hawakunisalimia,. 


Juma and Hasani promised to send 
me a letter last month, but they 
didn't. 


Juma and Hasani promised to convey 
my best regards to their teacher 
last month, but they didn't. 


B. Simple vs. applied stem; 'every' vs. 'last' Saturdaye 


Sat. Naandika barua kwa wazazi 
wangu kila Jumamosi. 
Niliwaandikia barua 


Juramosi iliyopita, 


Mon. Naandika barua kwa wazazi 
wangu kila Jumatatu. 
Nijiiwaandikia barua 


Jumatatu iliyopita. 


Wecdr.esday Thursday Friday 


289 


I write to my parents every 
Saturday. 
I wrote them last Saturday. 


I write tc my parents every Monday. 


I wrote them last Monday. 


UNIT 72 SWAHILI 
WANA AA WA AA AA 


Unit 72 


10 Basic Dialogue, The farm needs rain and fertilizer. 


Mirambo 
nyesha to rain 
mavuno (MA) harvest 
Mvua ikinyesha nitapata mavuno If it rains, I'1) get a large harvest. 
mengi. 
Hasani 


Umepanda mimea gani shambani mwako? What kind of plants have you planted 


on your farm? 


Mirambo 
viazi ulaya, Irish potatoes. (!FEuropean potatoes!) 
ningalikuwa if T were 
mbolea (N) fertilizer 
Kama ningalikuwa na mbolea If I had had fertilizer, I would hava 
ningalipanda vitunguu. planted onions. 
Hasani 
agiza to order 
Unaweza kuiagiza kutoka idara ya You can order it from the Jepartiwenti 
Ukulima, of Agriculture. 
Mirambo 
robo (N) i/u 
Lazima ulipe robo ya gharama kwanza. It's necessary that you pay a guarter 


of the amount at the beginning. 


290 


BASIC COURSE E 


—.. 


Kama huna pesa, utapanda nini? 


Miramb 


> 


If you don't havs money, what will 
you plant3 


0 


Aa Aa 


Nitapanda njugu karanga. 


Ka 


A. 


shambani mwako 


The mw- prefir belongs to the mu- Cc 


I will plant groundnuts. 


The MJ, KU and PA locative concords. 


on (Tin!) your farm 


lass of locatives (cf. Unit 29, Note A). 


A general first-approkimation translation eguivalent for this ciass is 'in', 


Por the ku- class of locatives, whose first-approkimation eguivalent is 'to', 


the prefik used with possessive stems is kw-, and for the pa- loncatives, it 


is p-. 
The corresponding subject prefikes 
2a-/pe 


20 
A. Lizima plus subjunctiye, 
kutumia Lizima utumie mbolea kwa 
vitunguu. 
kuagiza Lazima uagize mbolea kutoka 
Idara ya Ukulima. 
kulipa Lazima ulipe robo ya gharama 
kwanza. 
kumaliza Lazima umalize kazi yako 
kesho. 
B. Relative of the na-tense. 
kutumia Wakulima wanaotumia mbolea 


watapata vitunguu. 


2951 


used with verbs ars n-/mi-, ku-/kw-, 


You must us2 fertilizer for onions. 


You must order fertilizer from tha 


Agriculture Department. 


You must pay a guarter of the 


ekpensss at first. 


You must finish your work tomorrowe 


The farmers who use fertilizer will 


get onions. 


mimea 


mpunga 


vitunguu 


D. 


muhogo 


mimea 


mpunga 


vitu 


E. 


visu 


sanduku 


SWAHILI 


Wakulima wanaoagiza mbolea 


wataipata. Will get it. 


Wakulima wanaotaka mbolea 
watalipa robo ya gharama, 


MU locative concord with a possessive stem. 


Twapanda muhogo mwingi 
shambani mwetu. 


We plant a lot 


garden. 


Twapanda mimea mingi 


shambani mwetu. 


We plant a lot 
garden. 
Twapanda mpunga mwingi 


shambani mwetu. 


We plant a lot 
garden. 


Twapanda vitunguu vingi 
shambani mwetu. 


We plant a lot 
garden, 


KU locative concord with a possessive stem. 


Walileta muhogo mwingi 
shambani kwetu. 


They brought a 


our garden. 


Walileta mimea mingi 
shambani kwetu. 


They brought a 
our garden. 
Walileta mpunga mwingi 

shambani kwetu. 


They brought a 
garden 


Walileta vitu vingi 
shambani kwetu. 


They brought a 


our garden. 


MU and KU locative concords as subject prefirkes. 


Sandukuni mna chumvi. 
Sokoni kuna chumvi, 
Sokoni kuna visu. 


Sandukuni mna visu. There are knive 


292 


The farmers who order fertilizer 


The farmers who want fertilizer will 
pay a guarter of the ezkpense. 


of cassava in our 


of crops in mr 


of rice in our 


of onions in our 


lot of cassava to 


lot of crops to 


lot of rice to our 


lot of things to 


There is salt in the boko 
There is salt at the markat.o 


There are knives at the market. 


3 in the bok. 


BASIC COURSE ULIT 72 


aa 


3e 
A. MJ locative concord with possessive stem and subject prefik. 
taa Nyumbani mwako mna taa? Is there a Jamp in your house? 
Ndiyo, mna mbili. Yes, there are two. 
meza Nyumbani mwako mna meza? Is there a table in your house3 
Ndiyo, mna mbili. Yes, there are two. 
saa Nyumbani mwako mna saa? Is there a clock in your house? 
Ndiyo, mna mbili. Yes, there are two. 
wino Nyumbani mwako mna wino? Is there ink in your house? 
Ndiyo, mna chupa mbili. Yes, there are two bottles of ink. 
B. (KU locative concord with possessive stem and subject prefir. 
baiskeli Nyumbani kwako kuna Is there a bicycle at your house? 
baiskeli? 
Ndiyo, kuna moja. Yes, there is one. 


motokaa Nyumbani kwako kuna motakaa? Is there a car at your house? 


Ndiyo, kuna moja. Yes, there is one. 

mgonjwa Nyumbani kwako kuna Is there a patient at your house? 
mgonjwa? 
Ndiyo, kuna mmoja. Yes, there is one. 


Conyersation Starters 


1e A and Bare from different parts of Africa (or the United States). 


A asks B about what things are like where he is from (kwako). 


293 


UNIT 73 SWAHILI 


Unit 73 


to Basic Dialogue. Should I get a crop loan? 


Hasani 
kopa to borrow 
mahali (PA) place 
Ukitaka, nitakuonyesha mahali pa If you like, I'11 show you a place to 
kukopa pesa. borrow moneye 
Mirambo 
moyo (MI) heart 
Sina moyo wa kukopa pesa. I've no liking for borrowing money. 
desturi (N) a custom, practice 
Hii ni desturi mbaya. It's a bad practice, 
Hasani 
mwisho (MI) end 
Hivyo ndivyo nilivyofanya, na (or: That's how I did, and I wiji pay it 
nami) nitazilipa mwisho wa mwaka. (back) the end of the year. 
Mirambo 


Unajuaje kama utapata mavuno mazuri? How do you know whether you will get 


good crops? 
Hasani 
wasiwasi (U) doubt 
-angalia look at 
jibu (MA) answer, Teply 


294 


BASIC COURSE maroz73 


$$$... 


Sina wasiwasi, Ukiangalia shambani, I don't have any doubtso If you look 
utapata majibu. at the farm, you will get the 


answeTre 


Notes 


A.: Relative affikes in agreement with the objects of verbs. 
kiti ulicholeta (or:...ulichokileta) the chair that you brought 
karanga tutakazopanda the groundnuts that we will plant 
(or: tutakazozipanda ) 
The relative affir (-cho- and -zo- in these ekamples) may stand for the 
object of a verb, instead of for its subject. Where it stands for the subject, 
it must be of the same class as the subject prefir; 


(mtu) aliyesikia a person who heard ... 

Where it stands for the object, it is in the class of the object: 
(kitu) alichonunua (the thing) which he bought... 
(motokaa) aliyosikia (the car) which he heard... 


The relative affir may then be followed by the object prefir, though many 
speakers ocmit the latter. 


Be Ndi- plus relative affikr, 
Ndicho. That is the one (e.g. kitu, kiti, kisu) 


Ndiyo. That is the one (e.g. nchi, motokaa, ndizi) 
Ndizo. Those are the ones (e.g. ndizi, nyumba) 
Ndivyo. Those are the ones (e.g. vitunguu, vitu) 


A combination of ndi- plus the relative affir is translated approkimately 
as in these ekamples.o 


C. Combination of the constructions described in Notes A and B. 
Ndiye niliyemwona. He is the one I saw. 
Ndicho ninachotumia, That is the one (e.g. the thing) that 
(or: ...ninachokitumia,) Tam using. 


The constructions of Notes A and B are combined as shown above. 


295 


UNIT 73 SWAHILI 


D. Concords of VI (plu.) class in ezpression of manner. 
Hivyo ndivyo nilivyofanya. That is how I did. 
The concords of the plural VI class are used without antecedent to refer 
to manner. Compare the use of these same concords in the 'adverbial' forms 
vizuri, vyema. 


2.0 
A. Moyo wa plus infinitive. 
kukopa Sina moyo wa kukopa pesa. I have no desire to borrow money. 


kuendelea Sina moyo wa kuendelea na I have no desire to continue with 


masomo. studies, 
kujaribu Sina moyo wa kujaribu tena, JI have no desire to try again. 
kuenda Sina moyo wa kuenda kwa I have no desire to go to a doctor. 
tabibu. 

B. VI plu. concords in ekpression of manner. 
kufanya Hivyo ndivyo nilivyofanya. That's how Ididit. 
kusema Hivyo ndivyo nilivyosema. That's how I said it. 
kufikiri Hivyo ndivyo nilivyofikiri, That's how I thought. 
kuja Hivyo ndivyo nilivyokuja. That's how I came. 


kuanza Hivyo ndivyo nilivyoanza. That's how I started. 


Ce 
kufanya Nataka kufanya kama I want to do as you did, 
ulivyofanya. 
kusema Nataka kusema kama I want to speak as you spoke. 
ulivyosema. 
kuanza Nataka kuanza kama I want to start as you started. 
ulivyoanza. 


296 


BASIC COURSE UNIT 73 


kwenda Nataka kwenda kama I want to go as you went. 
ulivyokwenda. 


D. Concords with mahali, 


kuweka Sioni mahali pa kuweka I can't find a place to put clothes, 
nguo. 

kuingia Sioni mahali pa kuingilia I can't find a place to get into 
nyumbani. the houses. 

kukaa Sioni mahali pa kukaa, I can't find a place to sit dom. 

kununua Sioni mahali pa kununulia I can't find a place to buy 
viberiti. matches. 


The first and third sentences in this ekercise use simple verb stems, while 


Wamama ula 


Generally speaking, in conterts of this kind, the applied stem is used when 
talking about a place especially set aside or especially suited for the pur- 
pose indicated. 


3e 
A. Li-tense: indicative vs. relative. 
ra mbosea Uliagiza mbolea nzuri? Did you order some good fertilizer? 
Ndiyo. Mbolea niliyoijagiza Yes, the fertilizer that I 
ilikuwa nzuri sana. Ordered was very good. 
sindano dawa nguo 
2. mafuta Uliagiza mafuta mazuri? Did you order some good 0113 
Ndiyo. Mafuta niliyoyaagiza Yes, the oil that 1 ordered 
yalikuwa mazuri sana, was very good. 
mayai 
Je kitabu Uliagiza kitabu kizuri? Did you order a good book? 
Ndiyo, Kitabu nilichokiagiza Yes, the book that I ordered 
kilikuwa kizuri sana, was very good. 


297 


UNIT 73 SWAHILI 


kinywaji 
Le vyakula Uliagiza vyakula vizuri? Did you order good food? 
Ndiyo. Vyakula nilivyoviagiza Yes, the food that I 
vilikuwa vizuri sana, ordered is very good. 
viberiti 
5. mikate Uliagiza mikate mizuri? Did you order some good 
Joaves? 
Ndiyo. Mikate niliyojagiza Yes, the loaves that I 
ilikuwa mizuri sanae ordered are very good. 
mimea 


298 


BASIC GOURSE UKITOA 
WA AA AA AA AAAaa$a$a$aa$aa$u$u$u$u$—$u$w$. 


AAA 


1.0 Basic Dialogue, Farm implements. 


kaa 
“lima to cultivate 
kwenu at your glace 
Je, kwenu mwatumia vyombo gani kwa Say, what tools do you use in farm- 
kulimia? ing where you live? 
Mirambo 
jembe (MA) hoe 
uma (U, N) rake 
Tunatumia majembe na nyuna, We use hoes and rakes. 
Hasani 
Kuna wakulima wanaotumia plau? Are there farmers who use plows? 
Mirambo 
Kdiyo, wale walio na mashamba Yes, those who have large fams. 
makubwa. 
kai 
mti (M) tree 
kijiti (VI) small tree, underbrush 
kata to cut 
Pkisha angusha miti rmmakata vijiti When you have finished felling trees, 
na nini? what do you cut the brush with? 
Mirambo 
panga (MA) large knife 
Wengi hukata vijiti kwa mapanga. Many cut the brush with pangas. 


299 


UNIT 74 SWAHILI 


————————————————-————u—u—U—————————— 


Hasani 
laini soft, smooth 
Na kwa kulainisha udongo? And for softening the ground? 
(or: na kwa kutifua udongo?) 
Mrango 
Panga latosha, A panga is all right. 
Notes 


A. Locative concord plus possessive stem, with no antecedernt. 
Kwetu tunatumia majembe. At our place, we use hoes. 


The concord kw- plus possessive stem is used where English would have 'at 
your place', 'krhere we live', etc. 


Be The spelling of -kil(i)sha. 


The forms which in Standard Swahili are spelled akiisha, nikiisha, etc. 
re commonly pronounced with only one i. 


2. 
A. Concords with mahali. 
“ema Tumeona mahali pema leo. We have found a good place today. 
“ngapi Tumeona mahali pangapi leo? How many places have we found today? 
kupanda Tumeona mahali pazuri pa We have found a good place for 
kupanda muhogo leo. planting cassava today. 
kuogelea Tumeona mahali pazuri pa We have found a good place for 
kuogelea leo. swimming today. 
Be 
kuweka Wapi mihali pa kuwekea Where does the lamp belong? 
taa? 


BASIC COURSE Ulio Tu 


kupata Wapi mahali pa kupatia 
dawa? 

kununua Wapi mahali pa nununulia 
pombe? 

kuvaa Wari muheli pa niwa... 
nguo? 


C. —kisha plus verb stem. 


kuangusha Ukisha angusha miti hii, 
rudi nyumbani. 

kulainisha Ukisha lainisha udongo 
huu, rudi nyumbani. 

kufuta Ukisha futa maji haya, 
rudi nyumbani. 

kusafisha Ukisha safisha majembe 
haya, rudi nyumbani. 

kupigwa Ukisha pigwa sindano, 
rudi nyumbani. 

3e 


Aaa 


Where is the place to get medicine? 


Where is the place to buy beer? 


Where is the dressing room? 


When you finish felling these trees, 
return home. 


When you finish breaking up the 
earth, retum home. 


When you finish wiping up the water, 
return home, 


When you finish cleaning these hoes, 
return homes. 


When you finish getting your ine 
jection, return home, 


A. Na-tense: indicative vs. relative, 


kutumia Wakulima wengi wanatumia 
plau? 
Hapana, wanaotumia plau 
ni wachache. 

kujua Watu wengi wanajua 


kutengeneza motakaa? 
Hapana, wanaojua 
kutengeneza motakaa ni 


wachache. 


301 


Do many farmers use ploughs? 


No, those who use ploughs are 


ewe 


Do many people know how to repair 
cars? 
No, those who know how to repair 


cars are few. 


UNIT 74 SWAHILI 


kuangusha Watu wengi wanaangusha miti 
kwa visu? 
Hapana, wanaoangusha miti 
kwa visu ni wachache, 


kuhudhuria Wanafunzi wengi wanahudhuria 
vyuo vya juu? 
' Hapana, wanaochudhuria vyuo 
vya juu ni wachache, 


B. Relative counterpart of a-tense. 


majembe Wako wapi wanaume walio na 
majembe 2 
Wale walio na majembe 
wamekwisha kwenda shambani. 


uma mapanga 


Do many people fell trees with 
knives? 
No, those who fell trees with 
knives are few. 


Do many students attend 
universities? 
No, those who attend 
universities are few. 


Where are the msn with hoes? 


Those who have hoes have already 
gone to the garden. 


BASIC COURSE Bao 75 
AA 


Unit 75 


AA AA LA 


10 Basic Dialogue. Times for planting and weeding.o 


ki 
mbegu (N) seed 
Utapanda mbegu zako lini? When are you going to plant your seeds? 
Mvua ikinyesha nitazipanda mbegu J')) plant them when it rains. 
Zanguo 
Hasani 
-palilia to weed 
Umenunua vyombo vya kupalilia? Have you bought the tools for weeding? 
Mirambo 
kitambo a short period of time, 
a piece (of time) 
Kitambo) Mapanga sita na majembe Long ago| Siz pangas and five hoes. 
matano. 
Lakini, ni wakati gani mzuri wa But what time is a good one for 
kupalilia? weedi ng? 
Mirambo 


KA AA 


Tuseme, kama mimea ikisha pata inchi Let's say, when the plants have already 


sita hivi. gotten (to) about sir inches. 


—mea To grow 


303 


UNIT 75 SWAHILI 


—ota to shoot out 
jani (MA) leaf 
Maana yake ikisha ota majani” That is to say, when they put out 


(their) leaves? 


Mirambo 
Ndiyo, Yes. 
de 
A. wakati wa plus infinitive. 

kupanda Wakati gani mzuri wa When is the best time to plant 
kupanda mbegu? seeds? 

kupalilia Wakati gani mzuri wa When is the best time to weed a 
kupalilia shamba? garten” 

kukata Wakati gani mzuri wa When is the best time to cut brush? 
kukata vijiti 

kulainisha Wakati gani mzuri wa When is the best time to break up 
kulainisha udongo? the soi17 

30 

A. Me-tense (affirmative) vs. -ja- negative, 

kupalilia Umepalilia mahindi yako? Have you weeded your maize? 
Bado sijapalilia. Not yet, I haven't. 

kupanda Umepanda muhogo wako? Have you planted your cassava? 
Bado sijapanda. Not yet, I haven't. 

kupeleka Umepeleka kalamu yako kwa Have you taken your pen to the 
fundi? repairman? 
Bado sijapeleka,. Not yet, I haven't. 


30L 


Be 


kupanda 


kutenge- 
neza 


Ce 


mpunga 


mtama 


mahinci 


maharagwe 


njugu 


BASIC COURSE Ji 75 


————————————————A—————————A AAA 


Wakulima wamevuna mtama? 


“apanao Bado hawajavuna. 


Wakulima wamepanda mtama? 
Hapana. Bado hawajapanda. 


Fundi ametengeneza kalamu 
yako? 


Hapana. Bado hajatengeneza. 


Mpunga huo unahitaji 
kupaliliwa. 
Tuupalilie kesho. 
Tusiupalilie leo. 


Mtama huo unahitaji 
kupaliliwa. 
Tuupalilie kesho. 
Tusiupalilie leo, 


Mahinci haya yanahitaji 
kupaliliwa. 
Tuyaralilie kesho. 
Tusiyapalilie leo. 


Maharagwe haya yanahitaji 
kupaliliwa. 
Tuyapalilie kesho. 
Tusiyapalilie leo, 
Njugu hizi zinahitaji 
kupaliliwa. 
Tuzipalilie kesho. 
Tusizipalilie leo. 


305 


Have the farmers harvested millet? 
- No, the haven't yet. 


Have the farmers planted millet? 
No, they haven't yet. 


Has the pen repairer repaired 
your pen? 
No, he hasn't yet. 


Infinitive vs, affirmative subjunctive vs. negative subjunctive. 


That rice reguires weeding. 


Let's weed it tomorrow. 
Let's not weed it today. 


That millet reguires weeding. 


Let's weed it tomorrow, 
Let's not weed it today. 


This maize reguires weedinge 


Let's weed it tomorrow. 
Let's not weed it today. 


These beans reguire weeding. 


Let's weed them tomorrow. 
Let's not weed them today. 


These groundnuts reguire weeding. 


Let's weed them tomorrow. 
Let's not weed them today. 


UNIT 75 SWAHILI 
UA AA AA AA WA 


mshogo Muhogo huo unahitaji This cassava reguires weaedinge 
kupaliliwa. 
Tuupalilie kesho, Let's weed it tomorrow. 
Tusiupalilie leo, Let's not weed it today. 


Conyersation Starters 


1e Discuss agricultural practices in the part of Africa in which you 


are most interested, 


306 


BASIC GOURSE 


76 


AA aa UU aa 


10 Basic Dialogue. Boy or Girl? 


Hadija 


Bibiye amepata mtoto wa kiume au wa 


kike? 


Mtoto wa kiume. 


Je, hawajambo? 


mgongo (MI) 


Hawajambo, lakini mama aumwa mgongoe 


kujifungua 
Pengine ni kwa sababu ya 


kujifungua. 


nafuu (N) 


Atapata nafuu tu. 


Mtoto mwenyewe ana matata? 


fujo (MA) 


Did his wife have a boy or a girl? 


back 
They're all right, but the mother's 
back is hurting her. 
Hadija 
to release oneself 
Maybe it's because of delivering the 
baby. 
kaa 
advantage 
She'!ll recover. 
Hadija 
How is the baby himself? 


disturbance 


307 


UNIT 76 SWAHILI 


wala nor, ngither 
matata (pl. MA) complications 
Mzuri sana. Hana fujo wala matata. Very fine. He has no trouble or 
complications. 
Notes 


ULA. 


A. Wala between negatives. 


Wala either is both preceded and followed by a negative verb, or it joins 


two nouns which are in parallel relation to the same negative verb. Sea the 


ekercises for further ezamples. 


20 
A. Some special forms for possessives witn family relationships. 
mke Mkeo anapata nafuu? Is your wife recovering? 
bibi Bibi yako anapata nafuu? Is your wife recovering? 
mtoto Mtoto wako anapata nafuu? Is your child recovering? 
baba Baba yako anapata nafuu? Is your father recovering? 
mama Mama yako anapata nafuu? Is your mother recovering” 
mume Mumeo anapata nafuu? Is your husband recovering? 
(or: Bwana wako...) 
ndugu Nduguyo anapata nafuu? Is your brother recovering3 
dada Dadio anapata nafuu? Is your sister recovering? 
(or: Dada yako...) 
B. Wala 
taa Sina taa wala mafuta. I have nesither lamp nor oil, 
chai Sina chai wala kahawa, I have nsither tea nor coffee. 
baiskeli Sina baiskeli wala motakaa, I have neither bicycle nor 


automobile, 


308 


Cc. 


kiti 


kitabu 


mwalimu 


D. 


kusama 


BASIC GOURSE 


Wanafunzi hawana viti wala 


meza, 


Wanafunzi hawana vitabu wala 


kalamu. 


Wanafunzi hawana mwalimu 
wala shule, 


Wanaume hawa hawajui kusoma 
wala kuandika. 


Kiingereza Wanaume hawa hawajui 


30 
A. 


kitabu 


baiskeli 


visu 


Kiingereza wala Kiswahili, 


Concords, including relative forms 


Nilinunua kitabu juzi. 


Kitabu nilichonunua juzi 
ni kibaya. 


(or: ...nilichokinunua...) 


Nilinunua baiskeli juzi. 


Baiskeli niliyonunua juzi 
ni mbaya. 


Nilinunua visu juzi. 


Visu nilivyonunua juzi 


ni vivaya. 


309 


The students have neither chairs 
nor tables. 


The students have neither books 


nor pense 


The students have neither teacher 


nor school. 


These men know neither reading 


nor writing. 


These men know nsither English 
nor Swahili. 


of verbs. 


I bought a book the day before 
yesterday. 


The book which 1I bought the day 


before yesterday is bad. 


I boupht a bicycle the day before 


yesterday. 
The bicycle which I bought the 
day before yesterday is bad. 

I bought knives the day before 
yesterday. 
The knives which I bought the 


day before yesterday are bad. 


76 


UNIT 76 SWAHILI 
mafuta Nilinunua mafuta juzi. bought oil the day before 
yesterday. 
Mafuta niliyonunua juzi The oil which I bought the day 
ni mabaya. before yesterday is bad. 
jembe Nilinunua jembe juzi. bought a hoe the day before 
yesterday. 
Jembe nililonunua juzi The hoe which 1 bought the day 
ni baya. before yesterday is bad. 
nanasi Nilinunua nanasi juzi. bought a pineapple the day before 
yesterday. 
Nanasi nililonunua juzi The pineapple which I bought the 
ni baya. day before yesterday is bad. 
ndizi Nilinunua ndizi juzi. bought bananas the day before 
yesterday. 
Ndizi nilizonunua juzi The bananas which 1 bought the 
ni mbaya. day before yesterday are bad, 
wino Nilinunua wino juzi. bought some ink the day before 
yesterday. 
Wino nilionunua juzi The ink which I bought the day 
ni mbaya. before yesterday is bad. 
taa vitunguu maharagwe 


310 


to Basic Dialogue, 
mja mzito 
-Lbunza 


Mama mja mzito hutunzwaje? 


Hupelskwa hospitalini akiwa karibu 


kujifungua. 


Mle anafanya nini? 


pima 
Bwana daktari humpima na .kumpa 
dawa. 
“lisha 
Pia humpa chakula cha kwilisha 


mtoto. 


tunzo (MA) 


Wanapata matunzo safi? 


—-pumzika 


Sana, hata mapumziko, 


BASIC COURSE | 


Prenatal care, 


a pregnant person 
to care for 
How is a pregnant woman cared for? 
She is taken to the hospital when she 
is about to deliver. 
Mirambo 
What does she do in there? 
Mohamed 
to measure, ekKamine 
The doctor ekamines her and gives her 
medicine. 
to feed (lTcause to eat!) 
She is also given food for nourishing 
the child. 
Mirambo 
care 
Do they get good care? 
Mohamed 


to rest 


Very mich so. (They) even (get a lot 


of) rest. 


311 


77 


UNIT 77 SWAHILI 


Notes 


A. Seguence of verbs joined by na. 


daktari humpima na kumpa dawa the doctor ekamines her and gives 
her medicine 


Here, the single subject word daktari is followed by two verbs, the stems 
of which are -pima and -pa.o Where the action of the second verb is not clearly 
the goal or result of the action of the first, the second is in the infinitive 
form, following na 'and'!. 


20 
A. Causative stems based on -la and -nywa.o 
| Usimlishe Mtoto! Don't feed the childi 
kunywesha Usimnyweshe mtoto! Don't give the child anything to 
drinkl 
watoto Usiwanyweshe watoto| Don't give the children anything 
to drink! 
kulisha Usiwalishe watoto! Don't feed the children) 
B. Subjunctive with -ka- after —-enda. 
kukaa Kaa kitako upumzike. Sit down and rest. 
kwenda Nenda nyumbani ukapumzike. Go home and rest. 
kuingia Ingia nyumbani upunzike. Get into the house and rest. 
Co Passive stem based on -pao 
kalamu Wanafunzi walipewa kalamu The pupils were given their pens. 
Zao 
vitabu Wanafunzi walipewa vitabu The pupils were given their books. 
vyao. 
viti Wanafunzi walipewa viti The pupils were given their chairs. 
vyao. 


312 


BASIC COURSE Uni 
WA AA AA AA AA AI 


meza Wanafunzi walipewa meza The pupils were given their 


D. —-tunza. 


watoto Kazi yangu ilikuwa kutunza My job was to care for children, 
watoto. 

ng'ombe Kazi yangu ilikuwa kutunza My job was to care for cows. 
ng'ombe. 

nguruwe Kazi yangu ilikuwa kutunza My job was to care for pigs. 
Nguruwe. 

taa zetu Kazi yangu ilikuwa kutunza My job was to care for all our 

zote taa zetu zote. lamps. 
3. 


A. MU and KU locative concords with subject prefikes and demonstratives, 


hospitali Hospitalini mnafanywa nini? What is done in the hospital? 
Me wagonjwa wanatunzwa. There patients are cared for. 
shule Shuleni mnafanywa nini? What is done in the school? 
Me wanafunzi wanasomeshwa. There pupils are taught. 
soko Sokoni kunafanywa nini? What is done at the market? 
Kule vyakula vinauzwa. There (foodstuffs) are 
sold. 
pwani Pwani kunafanywa nini? What is done at the beach? 
Kule watu wanaogelea. There people swim. 


313 


UNIT 78 


10 Basic Dialogue, Post-natal care. 


Wakiisha kuzaa wanakaa hospitalini? 


Ndiyo, kwa siku chache tu. 


lia 
Rtoto akilia, hupewa chakula? 


“changa 
“nyonya 
Akiwa mchanga sana, mama 


hwinyonyesha. 
hasa 
Hasa, ni chakula gani watoto 
hupenda? 


Kwa kawaida, maziwa. 


beba 


Kwenu mama hubeba watoto? 


SWAHILI 


Unit 78 


(cont'!d from Unit 77) 

When they have finished delivering, 
do they stay in the hospital? 

Mohamed 


Yes, for just a few days. 
to cry 
When the baby cries, is it given food? 
Mohamed 
young 
to suck 
If it is very young, the mother nurses 
itoe 


ekractly, very much 


Just what food do babies like? 


to carry a child on back or hip 
At your place does the mother carry 


the children on her back? 
314 


BASIC COURSE ji 78 


mbavuni 


mbeleko (N) 


Ndiyo, huwabeba mgongoni, au 


mbavuni katika mbeleko. 


A. -lilia, 


nini? Mtoto analilia nini? 


chakula Mtoto analilia chakula. 


maziwa Mtoto analilia maziwa. 
mama Mtoto anamlilia mama. 
chai baba sukari Hamisi 


Bo. Negative imperative,. 


kuliza Usimlize mtoto! 
kunyo- Usimnyonyeshe mtoto. 
nyesha 


kulisha Usimlishe mtotoa 
kupa Usimpe mtoto kisul 


by the ribs 
cloth or sling for carrying 


a child 


Yes, they carry them on (their) 


back(s) or on (their) hipis) in 


a slinge 


What is the child crying for? 
The child is crying for food. 
The child is crying for milk. 


The child is crying for the mother. 


Don't make the child cry. 


Don't nurse the child. 


Don't feed the child. 


Don't give the child a knife. 


Ce KU locative: concords with various possessive stems.e 


ninyi Kwenu wapi? 
Wewe Kwako wapi?” 
yeye Kwake wapi? 
Wao Kwao wapi? 


Where is your (pl.?) home? 
Where is your (sg.) home? 
Where is his/her home? 


Where is their hamez 


UNIT 78 SWAHILI 


D. PA locative concord with various possessive stems. 


sisi Hapa petu. This is our home. 
mimi Hapa pangu. This is my home. 
wao Hapa pao. This is their home. 
yeye Hapa pake. This is his home. 
3. 


A. —-kwisha plus verb stem vs. negative imperative, 


UA AA 


kulisha. Usimishe mtotol Don't feed the child) 
Amekwisha lishwa na IL has already been fed by its 
dada yake. sister. 

kunywesha  Usimnyonyeshe mtoto! Don't nurse the childi 
Amekwisha nyonyeshwa It has already been nursed by its 
na mama yake. mothere 

kuliza Usimlize mtoto! Don't make the child cryl 
Amekwisha lizwa. It has already been made to cry. 

kupa Usimpe mtoto chakula, Don't give the child food 

shakula Amekwisha pewa na mama It has already been given food 

yake. by its mother. 


Conversation Starters 


1e A and B compare notes on the problems of pre- and post-natal care 


in Africa and in the United States. 


316 


BASIC COURSE La 


to Basic Dialogue, When are you getting married” 


Magese 
-08 To marry 
Utaoa lini, Ochieng? When are you going to get married 
Ochieng? 
Ochieng 
mchumba boy/girl friend, fianc6(e) 
Wakati mchumba wangu atakaporudi. At the time when my fiancde retums. 
Magese 
Kwani yuko wapi? Oh? Where is she? 
Ochieng 
Alikwenda kusomesha huko upande She went to teach in the region of 
wa Kisumu. Kisumu. 
Magese 
mahari lJobola, dowry 
Umelipa mahari au bado? Have you paid the dowry or not (yet)? 
Ochieng 
ngoja to wait 
Bado. Narngoja arudie Not yet. I'm waiting for her to 
return. 
Magese 
kubali to agree 
Wazazi wako na wake wamekubali? Have your parents and hers given their 
consent? 


317 


UNIT 79 SWAHILI 


Ochieng 
zuia to prevent 
Hawawezi kunizuja nisimwoe. They can't prevent me from marrying 
her. 
Notes 


A. Relative future forms with —taka-. 


The future tense in its non-relative forms uses -ta- as its tense prefir, 
but in relative forms uses the disyllabic prefir -taka-. 


Be Two verbs that are followed by subjunctive forms. 


Note that subjunctive verb forms often follow the verbs -—zuia 'to prevent 
fron' and -ngoja 'to wait!. The former is followed by the negative subjunc- 
tive. 

20 


A. —-zuia plus negative subjunctive, 


kusema Huwezi kunizuia nisiseme. You can't prevent me from talking. 

kwenda Huwezi kunizuia nisiende. You can't prevent me from going. 

kulewa Huwezi kunizuia nisilewe, You can't prevent me from teing 
drunk. 

kurudi Huwezi kunizuia nisirudi, . You can't prevent me from coming 
backe 


kuendelea Huwezi kunizuia nisiendelee. You can't prevent me from moving 


One 
Be 
kusema Hamwezi kuwazulja wasiseme. You can't prevent them fram 
talking. 
kula Hamwezi kuwazuia wasile, You can't prevent them from 
eating. 


318 


BASIC COURSE | 


kuelewa kujifunza kusikitika 


Ce 


kuona Hatuwezi kuwazuia wasimwone. 


kusaidia Hatuwezi kuwazuia wasimsaidie. 


kusikia kupenda kupiga 


D. —ngoja plus subjunctive. 
kusema Hatutakungoja useme. 
kwanza Hatutakungoja uanze. 


kwenda kujitayarisha kurudi 


E. Verb phrase with Wao 


kusema Ali alikuwa akiningoja niseme. 
kuja Ali alikuwa akiningoja nije. 
kufuata kutangulia kumaliza 
3. 
A. 


Bado hajasema. 
Tutamngoja aseme. 


Bado sijasema. 
Tutakungoja useme. 


Bado hawajasema. 


Tutawangoja waseme. 


Bado hajaenda. 
Tutarmngoja aende, 


319 


We can't prevent them from 
seeing him. 


We can't prevent them from 
helping him. 


We!1l1 not wait for you to speake 


We!ll not wait for you to begin. 


Ali was waiting for me to speak. 
Ali was waiting for me to come. 


kuingia 


-ja- negative vs. affirmative subjunctive. 


He hasn't spoker yet. 
We'l1 wait for him to speak. 


I haven't spoken yet. 
We'l) wait for you to speak, 


They haven't spoken yet. 
We'li1 wait for them to speak. 


He hasn't gone yet. 
We'l1 wait for him to go. 


79 


UNIT 79 SWAHILI 


Bo. Infinitive vs. negative subjunctive. 


kisu Nataka kukinunua kisu hiki. I want to buy this knife, 
Usijaribu kunizuia Don't try to prevent me fram 
nisikinunue. buying it. 

vitabu Nataka kuvinunua vitabu hivi. I want to buy these books. 
Usijaribu kunizuia Don't try to prevent me from 
nisivinunue. buying them. 

mbegu Nataka kuzinunua mbegu hizi. I want to buy these seeds. 
Usijaribu kunizuia Don't try to prevent me from 
nisizinunue. buying it. 


sanduku ng'ombe nguruwe mkate mikate mmea mimea 


320 


BASIC COURSE ! 


1o Basic Dialogue, Come along to the weddingi 


wiki (N) week 


Je, ndugu yangu, wajua kwamba nitaoa Say, brother, do you know 1I!m going 


wiki ijayo? to get married nezt week? 
Magese 
Kweli? Hiyo sijasikia bado. Really? I hadn't heard (yet). 
harusi (N) (or: arusi) wedding 
Harusi itakuwa siku gani? What day will the wedding be? 
Cchieng 
kutwa to set (of the sun) 
Kesho kutwa, bwana. The day after tomorrow. 
lagese 
—unga to join 
(-ungana)? to join one another 
Nani atakayewaunganisheni? Who is goirg to marry you? 


(f..oto cause you to join one 


another' y 
Ochieng 
kasisi (MA perso> clergyman, priest 
Kasisi Kamau. The Feverend Jr. Kamau. 
Magese 
-fika to arrive 


321 


UNIT 80 SWAHILI 


shangilia to make rejoicings for 
Nitafika kuwashangilieni,. I!11 be there to cheer for you. 
simama to stand up 
Nani ambao watawasimamleni?7 Who will stand up with you? 
Ochieng 
mume (pl. waume) husband 
Dada yangu na mumewe. My sister and her husband. 
Notes 


A. Relative phrases with amba. 


Certain tenses do not take the relative affir at all. Instead they farm 
relative phrases in the following manner: 
amba, plus rel. affiz, plus indicative verb 
vitabu ambavyo hujaviuza the books that you haven't sold yet 
Even tenses which may take the relative affir sometimes form relative phrases 
in this way. See the ezercises for further ekamples. 


Be Object affir(es) for second person plural. 


The object pronouns for first and third person singular and plura)J, and 
for second person singular, are simple in form and are used all over the 
Swahili speaking area. The second person plural object prefir is different 
in both ways: it is variously represented in different forms of Swahili 
(see Ashton, pe L2 for details); it also invyolves both a prefikrial element 
(identical with the 3 plu. or 2 sg. Object prefir) and a suffirked element. 


For ezamples of one variant, see the ekercises, 


20 
A. Second person plural object. 


kupa Haruna hataki kuwapeni kalamu Haruna does not want to give 


ZOnuU. your pens to you. 


322 


kuletea Haruna hataki kuwaleteeni 
kalamu zenu. 
kuonyesha kupatia kutengenezea 
B. Relative forms with amba- —o. 
kusoma Nitavisoma vitabu ambavyo 
sijaviuza. 
kuleta Nitavileta vitabu ambavyo 
sijaviuza, 
kupa Nitakupa vitabu ambavyo 
sijaviuza, 
kuonyesha Nitavionyesha vitabu 
ambavyo sijaviuza., 
Ce 
vitabu Nenda ukavichukue vitabu 
ambavyo hujaviuza. 
vitu Nenda ukavichukue vitu 
ambavyo hujaviuza. 
Wino Nenda ukauchukue wino 
ambao hujauvuzao 
kalam Nenda ukaichukue kalamu 
ambayo hujaiuza, 
Jembe Nenda ukalichukue jembe 
ambalo hujaliuza, 
mazao Nenda ukayachukue mazao 
ambayo hujayauza. 
mkate Nenda ukauchukue mkate 


BASIC COURSE 80 


ambao hujauuza., 


323 


Haruna does not want to bring 


your pens to you. 


kurudishia 


I')1 read the books which I 


haven't sold. 


I')) bring the books which I 


haven't sold. 


I'31 give you the books which 
I haven't sold. 


I'1) show the books which I 


haven't sold. 


Go and get the books which you 
haven't sold. 


Go and get the things which you 
haven't sold. 


Go and get the ink which you 


haven't solc. 


Go and get the pen which you 
haven't sold. 


Go and get the hoe which you 


haven't sold. 


Go and get the crops which you 


haven't sold, 


Go and get the loaf of bread 
which you haven't sold. 


UNIT 80 


mimea 


30 


A. 


vikombe 


visahani 


kalamu sindano majembe 


SWAHILI 


Nenda ukaichukue mimea 
ambayo hujaiuza. 


Nimeleta vikombe. 


Vikombe ambavyo umeleta 


ni vingapi? 


Nimeleta visahani. 


Visahani ambavyo umeleta 


ni vingapi? 


wanafunzi 


Go and get the plants which you 
haven't sold. 


I have brought cupse 
(The cups which you have brought , 
how many are they3') 


I have brought saucers.o 


How many saucers have you brought? 


mikate mimea wapagazi 


Conversation Starters 


1o What kind of woman (man) would you like to marry? (This topic is 


one which allows ample opportunity for the use of the relative forms of verbs.) 


324 


BASIC COURSE UNIT 80 


Reading Selection IJI 


Nchini Tanganyika mlikuwa shule za namna tatu hasa. Zile zilizoendeshwa 
na serikali, misheni, na pia wenyeji. Shule hizo zote zilikuwa na madarasa 
kutoka ya chini kabisa mpaka ya juu. Lakini zile za wenyeji zilifikia 
madarasa ya katikati tu, kwa sababu baadaye wanafunzi waliingia zile nyingine, 

Watoto walianza masomo yao yote katika lugha ya Kiswahili, Hawakue 
jifunza katika lugha za makabila yao. WValipcfika darasa la tano, yaani baada 
ya kusoma kwa muda wa miaka minne, walianza kujifunza Kiingereza, Lugha mbili 
zilianza kutumiwa. Baadaye masomo yalikuwa katika Kiswahili na Kiingereza; 
na enhe masomo ya juu katika chuo kikuu. 

Katika shule za chini, watoto walianza kuhudhuria shule walipokuwa na 
umri wa miaka sita au saba, Lakini sasa wengi huanza kusoma wakiwa na umri wa 
miaka mitano hivi, Shule nyingi za chini hazikuwa za serikali kwa kawaida, 
Zamani kidogo watoto wachache walipata nafasi ya kusoma na kuandika, lakini 
sasa kwa ajili ya juhudi kuu iliyofanywa na wakuu wa Idara ya Elimu watoto 
wengi wanaelimishwa kila mwaka. Wingi wao unazidi sana mwaka kwa mwaka kwa 
jinsi ambavyo hata shule za juu zinashindwa kuwapokea wote. Skuli hizo ndogo 
ndogo, ambazo wakati mwingine ziliitwa 'shule za vijijini! zilikuwa na 
madarasa ya kwanza manne tu. Mkuu wa walimu waliofundisha humo aliitwa 


Mwalimu Mkuu, na ndiye aliyesimamia na kuendesha shule za vijijini. 


yaani that is to say wingi (U) majority, number 
juhudi (N) effort, ekertion funzo (MA) (course of) 
j instruction 
—elimisha to educate zamani time past 
jinsi (N, way, manner shinda to overcome 
but often 
used With pokea to accept 
concords of VI) -simamia to oversee, 
supervise 


325 


UNIT 80 SWAHILI 


Guestions and Answers over Reading Selection 


Gusstions Sample Answers 
ie Nchini Tanganyika mlikuwa na Mlikuwa na shule za najina tatu hasa. 


shule za nasina ngapi? 
2. Shule hizo ni zipi? Zile zilizoendeshwa na serikali, 


misheni, na wenyeji. 


Ze Je, shule hizo zilikuwa na Ndiyo, lakini za wenyeji zilikuwa na 
madarasa mpaka ya juu? madarasa mpaka ya katikati tu. 
he Je, wanafunzi katika shule za Ndiyo, waliingia. 


wenyeji waliingia zile nyingine? 
Se Watoto walianza masomo yao katika Hapana, bwana, mafunzo yote yalikuwa 
lugha za makabila yao? katika Kiswahili, 
6. Je, Kiingereza? Kiingereza; Watoto walijifunza 
walipofika darasa la tano. 
7eo Lugha gani zilitumiwa katika Kiingereza. 


mafunzo baada ya kujifunza 


Kiingereza? 
Be Watoto walianza shule wakiwa Miaka sita au saba, lakini sasa 
wakiwa na umri gani? wengi huwa na miaka mitano hivi. 
9. Skuli zote za chini zilikuwa La, nyingine zilikuwa za misheni na 
za serikali? za wenyeji. 
100 Watoto wachache wanapata La, zamani kidogo. Lakini sasa 
nafasi ya kusoma na kuandika? wanaelimishwa wengi mwaka kwa mwaka. 


326 


1le 


12a 


13e 


1bo 


BASIC COURSE 


Skuli ndogo ndogo ziliitwaje? 


Shule za vijijini zilikuwa na 
madarasa mengi? 

Mkuu wa walimu aliitwa Malimu 
Mkuu? 

Mwalimu Mkuu alisimamia shule 


za vijijini? 


327 


80 


Wakati mwingine ziliitwa ! shule za 
vijijini'. 

Hapana, zilikuwa na madarasa ya kwanza 
manne tu. 


Ndiyo. 


Ndiyo, pia aliziendesha. 


UNIT 980 


1. 


3. 


he 


Sa 


6. 


70 


3. 


9. 


10e 


ll 


120 


Juma aliwapatieni pesa ngapi? 

Watu wengi wa nchi hii hunywa 
kahawa nyingi. 

Unaweza kuitengeneza baiskeli 
hii? 

Siwezi, lakini nitaipeleka kwa 

fundi. 

Maduka mengi huuza nguo na 
mengine huuza vyakula. 

Afrika ya mashariki ni nchi 
nzuri sana. 

Wenyeji wa nchi hiyo huongea 
lugha mbali mbali. 

Wanajenga nyumba zao kwa miti 
na udongo. 

Akifika jioni ya leo, tutamrudisha 
nyumbani kwao. 

Katika mji wa Dar kuna ofisi 
za Serikali, 

Mpatieni nguo za kutosha, 

Nenda ukamwambie ya kwamba 


mimi siji. 


328 


SWAHILI 


Units 1 


ULIWA 
How much money did Juma get them? 
Many people of this country drink 


a lot of coffee. 


Can you fir this bicycle? 


I can't, but I'!JI take it to the 
repairman, 

Many shops sell clothes, and others 
food. 

East Africa is a very beautiful 
country. 

The natives of that country speak 
various languages. 

They build their houses of sticks 
and mud, 

If he arrives this evening, we will 
have him go back home. 

In the city of Dar es Salaam there 
are government offices, 

Get him enough clothes. 


Go tell him that I'm not coming. 


13. 


AITYA 


150 


16 


170 


18. 


190 


228 


28. 


BASIC COURSE 80 


Mwanafunzi akisoma sana 
anahitimu mitihani. 

Hawapendi nyama wala maziwa. 

Atakaporudi atahudhuria 
kanisani. 

Tukatembee huko pwani. 

Umepanda nini shambani mwako? 

Nguo ambazo ulinunua juzi 


zimefika leo. 


Kitabu ndicho ninachotaka, 

Mwambie kwamba matata 
yamekwisha. 

Harusi yake itakuwa siku ya 
Jumamosi. 

Nikipata pesa nitanunua 
motakaa, 

Huo ulikuwa mwisho wa dansi, 

walimu walifika shuleni kitambo. 

Usichanganye unga na maji, 

Nataka msaada wa pesa. 

Watu wanaofanya kazi ya upishi 
wanaitwa wapishi. 

Ye yote atakayeniuliza mwambie 


aningoje. 


329 


A student, if he studies a lot, 
passes the ekaminations. 

They" don't like milk or meat. 

When he gets back, he will attend 
church. 

Let!s go walk along the beach. 

What have you raised on your farm? 

The clothes you bought the day 
before yesterday have arrived 
todaye 

A book is what I want. 


Tell him that the trouble is over. 


His wedding wili be on Saturday. 


If 1I get the money, I!JI buy a car. 


That was the end of the dance, 

The teachers got to school early. 

Don't mir the meal with water. 

I want financial assistance, 

People who do culinary work are 
called cooks. 

Whoever asks for me, tell him to 


wait for me, 


290 


30. 


3le 


320 


330 


3le 


350 


36. 


370 


38. 


39. 


Lo. 


Alikaa hapa kwa muda wa saa 
moja hivi. 

Kama akija, atatupigia simu, 

Kumbuka kumsalimia Bwana Hasani. 

Watakapofika tutasafiri mpaka 
Mbeya. 

Pole, utapata nafuu. 

Walimshangilia mkubwa wao 
alipofika, 


Baba yake amepona, sasa hajambo. 


Mtoto anapolia anataka -kunyonya. 

Ana wasiwasi juu ya mguu wake 
uliovimba. 

Yafaa kuzuia magonjwa kwa 
kutumia dawa. 

Wapatieni vitu wanavyotaka ili 
waondoke. 


Kile ndicho kitabu ninachokisoma. 


330 


SWAHILI 


He stayed here for about an hour. 


If he comes, he will call us up. 
Remember to say hello to Hasani. 
When they get here, we will make 
a trip to Mbeya. 
Take it easy, you'11 get better. 
They greeted their leader noisily 
when he arrived. 
His father recovered; he'!s all 
right nowe 
When a child cries, it wants to nurse. 


He's worried about his swollen foot. 


It's a good idea to prevent diseases 
through the use of medicine, 

Get them the things they want, so 
that they may go. 

That one there is the book I am 


readinge 


BASIC GOURSE 


———————————————————————————————————————————————aai ai ma ma 


10 Basic Dialogue. Getting into town from the airport. 


Abasi 
mzigo (MI) load 
Mzigo yangu iko tayari sasa. My luggage (!loads') is ready now. 
kwenye which has/where there is 
Tafadhali, ichukue mpaka kwenye Please take it to the tati stand. 
teksi. 
piga to strike, hit 
simu telephone, telegrapn 
Kwanza, nataka kupiga simu. First, I want to make a phone call 
(or: to send a telegram) 
Hamisi 
Bwana, unataka teksi? Do you want a tari, sir? 
AA 
Ndiyo. Bei gani kutoka hapa mpaka Yese How mch from here to domtown? 
mjini? 
Hamisi 
Itaonyeshwa na mita, Una mizigo It is shown by the meter. How many 
mingapi? bags have you? 
abari 
“eusi black 
“ekundu red 


331 


81 


UNIT 81 SWAHILI 


Nina miwili mikubwa myeusi, na I have two big black ones, and one 
mmoja mwekundue red one. 
“zito heavy 
Mekundu ni mdogo, lakini ni The red one is small, but it is 
mzito sana, very heavy. 
Notes 


——Li 


Ao The stem “enye. 


mahali penye teksi a place where there are taris 
kahawa yenye sukari coffee with sugar in it 
kijana mwenye mchumba a young fellow who has a financke 


The stem “enye is used as in these eramples. With the ku concord it is 
freguently used without an antecedent, as in the basic dialogue for this unit, 


2e 
A. “enye; concords with “wili 'two'. 
nyumba Tulifika kwenye nyumba We arrived where there were two 
mbili. houses. 
mti Tulifika kwenye miti We arrivecd where there were two 
miwili. trees. 
shule Tulifika kwenye shule We arrived where there were two 
mbili. schools. 
jumba shamba hoteli 
B. Concords with “ingine and “eusi. 
vitabu Vitabu vingine ni vyeusi. Some books are black, 
kitu Kitu kingine ni cheusi. wa Aa ya black. (or: the other 
meza Meza nyingine ni nyeusi. Sia Hiza are black. 


baiskeli Baiskeli nyingine ni nyeusi. S0me bicycles are black. 


nguo Nguo nyingine ni nyeusi. Some clothes are black. 


BASIC COURSE 


wino Wino mwingine ni mweusi. Some ink is black. 
C. Concords with “ingine and “ekundu. 
kitabu Vitabu vingine ni vyekundu. The other books are red. 
tunda Tunda jingine ni jekundu. The other piece of friit is red. 


baiskeli nguo wino 


D. Concords with “ingine and “zito. 


mzigo Mizigo mingine ni mizito. Some luggage is heavy.e 

barua Barua nyingine ni nzito. Some letters are heavy. 

jembe Majembe mengine ni mazito. Some hoes are heavy. 
meza jiko kiti kitabu 

3e 


A. —po- as an eguivalent for 'when.' 


kusema Alikuwa akisema. He was speaking. 
Nilifika alipokuwa I arrived while he was speaking. 
akisema. 

kusema Alikuwa akisoma. He was readingo 
Nilifika alipokuwa I arrived when he was reading. 
akisoma, 

kufanya Alikuwa akifanya kazi. He was workinge 
Nilifika alipokuwa I arrived when he was workinge 


akifanya kazi. 


kuja Alikuwa akila, He was eating. 
Nilifika alipokuwa akila, I arrived wen he was eating. 
B. 
kurudi Badc hajarudi, He hasn't returned yet. 
Atakaporudi, When he retums 1'l)1 go with him. 


nitakwenda naye. 


333 


UNIT 981 SWAHILI 

kumaliza Bado hajamaliza kazi yake. He hasn't finished his work yet. 
Atakapomaliza kazi yake When he finishes his work I'!LIL 
nitakwenda naye. go with him. 

kuingia Bado hajaingia nyumbani. He hasn't entered the house yet. 
Atakapoingia nyumbani When he enters the house, I'11 
nitakwenda naye. go with him. 

kuondoka Bado hajaondoka. He hasn't left yet. 
Atakapoondoka, nitakwenda When he leaves 1!11 go with him. 
naye. 

giza Giza halijaingia. It is not dark yet. 
Giza litakapoingia, When it gets dark, we will 
tutawasha taa. light the lJamps. 

teksi Teksi haijafika. The tari hasn't arrived, 
Teksi itakapofika, When the tari arrives, wa will go. 
tutakwenda. 

mvua Mvua haijanyesha. Jt hasn't rained yeto ,. 


Mua itakaponyesha 
tutapanda mbegu. 


334 


When the rain falls, we will 
plant seeds. 


BASIC COURSE ga 


Unit 82 


10 Basic Dialogue. A trip to Tanga, 


Ninakusudia kusafiri Tanga kesho. 


nauli (N) 
kiasi (KI sg. only) 
Nauli ya kutoka hapa mpaka Tanga 


ni kiasi gani? 


Ni shilingi thelathiii na mbili. 


Utakapofika Korogwe utashuka? 


Nitakwenda moja kwa moja. 


abiria (N-an.? 


“refu 


mwendo (MI) 


Kwa gari ni mwendo wa siku moja tu. 


Si mrefu. 


Vema. 


jamaa. 


Ujaliwapo kufika nisalimie 


2 
I'm planning to make a trip to Tanga 
Ttomorrowe 
fare 
amount 
How mich is the fare from here to 
Tanga? 
Sangai 
It's 32 shillings. 
Magese 
Are you going to get off (to disembark) 
when you get to Korogwe? 
No, I'n. going to go straight on. 
passenger 
Jong, tall 
journey 


By busit isa trip of oniy one day. 


It!s not long. 


Good, If you are helped (i.e. by 
God) to arrive, give my regards 


335 


UNIT 82 


SWAHILI 


to (your) family. 


A. Some sentences containing nijaliwapo. 


kufika Nijaliwapo kufika Tanga 
nitakuwa na furaha. 

kuhitimu Nijaliwapo kuhitimu 
masomo nitakuwa na 
furaha, 

kupata Nijaliwapo kupata mavuno 


mazuri nitakuwa na 
furaha. 


B. “shuka katika. 


gari Shukeni katika garil 
motakaa Shukeni katika motakaa| 
baiskeli Shukeni katika baiskeli! 
mti Shukeni katika mtil 


Co Things that can be "refu. 


mwendo Mwendo ule ni mrefu. 
mkate Mkate ule ni mrefu. 
mtoto Mtoto yule ni mrefu. 
mwanamke Mwanamke yule ni mrefu. 
jembe Jembe lile ni refu. 
gari la Gari la moshi lile 
moshi ni refu. 
ndizi Ndizi zile ni ndefu. 


336 


CA 


If 1 am helped to arrive at Tanga, 
I will be happy. 


If 1 am hel)ped to finish my 
education, I will be happy. 


If 1 am helped to get a good 
harvest, I will be happy. 


Get off the train! 
Get out of the car| 
Get off the bicycle| 


Get down from the tree| 


That is a Jong journey. 
That loaf of bread is long. 
Thai child is tall. 

That lady is tajl., 

That hoe is long. 


That train is long. 


Those bananas are long. 


BASIC COURSE 82 


D. Sentences containing another form of “jalia, 


kufika Ujaliwe kufika Tanga. May you be helped to reach Tanga. 

kupata Ujaliwe kupata mimea mizuri, May you be helped to get good crops. 

kuhitimu Ujaliwe kuhitimu May you be helped to pass your 
mtihani wakoa ekamination. 

kupona Ujaliwe kupona homa yako. May you be helped to recover from 


your fever. 


3o A and B discuss a trip that one of them has taken recently, to see a 


friend of his get married. 


337 


UNIT 83 SWAHILI 
A1.............——————————————————————ma—— 


1. Basic Dialogue, How mch is the basket? 


Hadija 
kikapu (VI) basket 
Kikapu hiki kidogo ni bei gani? How much is this little basket? 
Mrs Fatoi 
Shilingi mbili na senti hansini. Two shillings and fifty cents. 
Hadi ja 
“punguza to make Jess 


Nakitaka, lakini nipunguzie kidogo. I want it, but reduce it a little 


for me. 
WI 
Ahli Hiyo ndiyo bei yake. Ah) That is its price. 
Hadija 
Ndiyo, lakini nitakupa shilingi Yes, but I'JI give you just one 
moja tu. shilling. 
Mie 
Shilingi moja ni kidogo sanai One shilling is very low. 
Hadija 
“dhuru to harm 
Haidhuru. Nitakupa shilingi No matter. 1'11 give you 1010. 


moja na senti kumi. 


(to be continued) 


338 


BASIC COURSE 


20 This entire series of ekrercises, involving the comparison of numbers, 
should be done orally with books closed. The ezkercises are printed chiefly 
as a guide to the tutor. 


A. Which of the prices is greater - the first or the second? 


ao 18 - 38 shilingi moja shilingi tatu tatu 
28 - 38 shilingi mbili —- shilingi tatu tatu 
38 - 683 shilingi tatu —- shilingi sita sita 
63 —- 38 shilingi sita —- shilingi tatu sita 
Ls - 68 shilingi nne - shilingi sita sita 

fe Ls - 58 Ke 88 - 108 Pe 88 - 78 
78 - bs 78 2 58 78 - 98 
78 - 68 68 - bs 3s - 5s 
8s - 98 98 - 108 5s - 98 
98 - 68 108 - 118 83 - Ls 

3e 


A. Of each set of three numbers, which is greatest3 


€?. 32527 tatu - tano - saba saba 
he2-3 nne - mbili - tatu nne 
6-7-5 sita —- saba - tano saba 
1-3-2 moja - tatu - mbili tatu 
8-4-5 nane - nine - tano nane 


339 


UNIT 83 SWAHILI 

f. 326-5 Ke 9-10-11 Po. he3e5 
9-8-7 76-86 8-9-7 
L-8B-3 53 6-9-7 
22426 22629 8B-Lo6 
726-5 6—he7 32521 


340 


BASIC COURSE 


Unit 84 


1o Basic Dialogue. Settling ona price. (continued) 


Katoi 
Ah; Siuzi., Ukitaka toa shilingi Ah, I won't sell, but if you want 
moja na senti ishirini na tano... TO pay 125... 
Iadija 
ghali ezpensive 
Ndiyo lakini naona ni ghali, bado. Yes, but it seems to me it is still 
high. 
Patel 
mwisho (MI) end 
Utatoa kiasi gani, mwisho wako? What amount will you give, your 


last price? 


Hadija 
Nitakupa shilingi moja na senti I'11 give you $B1.15. 
kumi na tano. 
Patel 
rahisi cheap 
Vema. Kwako tu. Lakini ni rahisi All rightoe Only for you. But it's 
sana. very cheap. 
Hadija 
shika to grasp, hold fast 
Vema. Shika shilingi mbili na Fine, Take these two shillings and 
nirudishie 2/85 cts. give me back 85 cts. 


349 


84 


UNIT 84 


20 
A. Practice in imitation, reading, and dictation, 
S cts. L5 ctse 85 cts. 
10 cts. 50 cts.e 90 cts. 
15 cts. 55 cts. 95 cts. 
20 cts.e 60 cts. 13 
25 ctse 65 cts. 1010 
3o cts. 70 cts. 1025 
35 cts. 75 cts. 1030 
ho cts. Bo cts. 1650 
Be 
Shs. 1025 shs. 2680 shsa 400 
shs. 1650 ShSe 3000 shso he20 
ShSa 1075 shseo 3015 shse 56h0 
She 2600 shso 3035 shs. 6.60 
shs. 2020 sh. 3055 shs. 7.80 
Sha 2040 Shse 3075 shse 8025 
shs. 2.60 Shse 3095 Shse 9.50 
3e 


SWAHILI 


In each part of these ekercises, two prices are given, followed by a 
third. In most instances, the third is between the first and the second. Try 
to pick cut the instances when it is note In subseguent use of the ezercise, 
listen to the first two prices and try to guote a miadle price, 


A. Higher, lower, split the difference: 


shse 10 shse 8 shse 9 
9 7 8 
8 6 7 
7 5 6 
6 L 9 
5 3 L 
L 2 3 


3h?2 


BASIC COURSE 


shs. 3 sh3. 1 Sh3a 020 


10 


Ua Aa 


1650 0.50 1000 


Bo Lower, higher, split the difference: 


Shoe 1.90 sh3. 3 shs. 2 

shse Leo0 8 6 
6.90 10 8 
0.10 CtSse 0.30 ctso 0020 Ccts. 
9.20 Ctse 0.30 Cts. 0.25 Ccts. 
0.50 Ccts. 190 1.75 
100 200 150 


Simulate bargaining involving several ekchanges of guoted prices, for: 


(usual selling price) 


a large basket Shseo 320 
a pair of trousers shs. 45.00 
3 yards of cloth Shse 1590 
a pair of shoes shs. 45.90 
a shirt shseo 2490 
a loaf of bread 0.60 cts. 


343 


UNIT 85 SWAHILI 


Unit 85 


CA AA 


1o Basic Dialogue. Settling on a price (concluded). 
vunja to break 
Nasikitika, sina senti za kuvunja. I'm sorry, I can't change (it). 
Tutafanya nini sasa? What shall we do now? 
Ikiwa huwezi kuvunja utaniuziaje Inasmuch as you can't change (it), 
kile kikapu kikubwa? how (much) will you sell me that 
big basket (for)? 
Patel 
Kwako wewe, toa hizo shilingi mbili. For you, pay those two shillings. 
Hadi je 
haya Ok. 
Haya, bwana. Nitatoa hizo shilingi O.K. (sir) I!l1 give the two 
mbili, Lakini kesho nikija tena, shillingse But if I come again 
lazima unipunguzie zaidi. tomorrow, you've got to reduce 


(your prices) for me more. 


Patel 
fmunuzi (WA) custamer 
bila shaka undoubtedly 
Bila shaka! Umekuwa mnunuzi No doubt) You've become my great 
wangu mkubwa. Nitakuuzia kwa customer. I'J11 sell to you at a 
bei nafuu. reasonable price. 


3hh 


BASIC COURSE 


2. 
Try to give the sum of the first two numbers before it is given on the 
tape. 
A. 
20123 Mili na moja ni tatu 
Jela Tatu na moja ni nne 
aa Nne na moja ni tano 
541 :6 Tano na moja ni sita 
6401:7 Sita na moja ni saba 
741328 Saba na moja ni nane 
84139 Nane na moja ni tisa 
941 310 Tisa na moja ni kumi 
10411 311 Kumi na moja ni kumi na moja 
202214 64228 2033 
3e225 842310 PA WA 
512237 912311 6132 
943212 
3. 
Aa. 
20 £# 10 z 30 Ishirini na kumi ni thelathini 
3o £ 10 2 Lo Thelathini na kumi ni arobaini 
Lo £ 10 2 50 Arobaini na kumi ni hamsini 
50 t 10 260 Hamsini na kumi ni sitini 
60 £ 10 z 70 Sitini na kumi ni sabini 
70 10 280 Sabini na kumi ni themanini 
80 £ 10 290 Themanini na kumi ni tisini 
90 ?£ 10 z 100 Tisini na kumi ni mia 


345 


UNIT 85 SWAHILI 
B. 
15 25 220 Kumi na tano, 
na tano ni ishirini 
25 4 5 230 Ishirini na tano, 
na tano ni thelathini 
354532 b0 4545 350 55 25260 6545-2700 
75455 80 85 45 390 95 45 2100 
C. 
15 415 230 Kumi na tano na kumi na tano ni thelathini 
254215 z ho Ishirini na tano na kumi na tano ni arobaini 
45415 z 60 75 r 15 z 90 15 025 z 40 25 4 25 250 
50 $25 z 75 75 $ 25 2 100 
D. 
342235 Tatu na mbili ni tano 
S0 $ 10 2 60 Hamsini na kumi ni sitini 
2545 z 30 Ishirini na tano, 
na tano ni thelathini 
742329 Saba na mbili ni tisa 
75 42 15 2 90 Sabini na tano na 
kumi na tano ni tisini 
25415 2 L0 Ishirini na tano 
na kumi na tano ni arobaini 
35 $2 3:37 Thelathini na tano 
na mbili ni thelathini na saba 
802510 50237 90 4$ 10 2 100 TA 25 4225 z 50 
65 415 z 80 25 4 50 z 75 85 45 sz 90 


346 


BASIC COURSE 


Unit 8 


1o Basic Dialogue. Buying trousers. 


Hamisi 
suruali (N) a pair of trousers 
Nataka kununua suruali. I want to buy a pair of trousers, 
Patel 
kipande (VI) a piece 
Suruali ndefu au suruali kipande? Long trousers, or short? 
Hamisi 
Suruali ndefu, Long (trousers). 
Patel 
rangi (N) color 
Wataka suruali ya rangi gani? What color trousers do you want? 
Hanisi 
“eupe white 
Nyeupe. White ones. 
Patel 
kipimo (VI) measurement 
Na vipimo vyako? And your measurements? 
Hand si 
urefu (U) length 
kiuno (VI) waist 
Kiuno inchi thelathini na mbili, Waist 32 inches, and length 34. 


na urefu thelathini na nne. 


347 


UNIT 86 SWAHILI 


Patel 
—enea to fit 
Hii inakuenea. These fit your measurements. 
Hamisi 
Asante. Thanks. 
20 
Which is greater? 
A. 
3a - 34 thelathini na mbili thelathini na nne 
DA Paa PE arobaini na nne arobaini na mbili 
3a — bb thelathini na mbili arobaini na nne 
ba 34 arobaini na mbili thelathini na nine 
54 - ha hamsini na nine arobaini na mbili 
35 2 33 73265 65 - 73 84 - 92 77 266 
Be 
ai - 31 ishirini na moja thelathini na moja 
45 - 53 arobaini na tano hamsini na tatu 
27 2 18 81 -L1 55 - 65 L6 — L3 87 - 86 63 —- 65 
26 - 27 97 2 96 
30 
Ao 
Try to give the sum before it is given on the tape. 
210322. Ishirini na moja, na tatu ni ishirini na nne. 


348 


31 


61 


91 


38 


18 


3 2334 
3-2 64 
3 294 
94 43 
35 3 
B. 

32 hi 
3221 
193 
7.3 


97 


38 


22 


75 


Thelathini na moja, na tatu ni 
Sitini na moja, na tatu ni 
Tisini na moja, na tatu ni 


76432 79 


Thelathini na nzcne, na tatu ni 


BASIC COURSE 


thelathini na nne. 
sitini na nne. 
tisini na nne. 


52 03255 47432 50 


arobaini na moja 


Kumi na nane, na tatu ni ishirini na moja 
17 $ 3 23 20 58 03 261 57 3 260 
89 93 z 92 99 $ 33 ztl02 97 $ 3 2100 


349 


86 


UNIT 87 SWAHILI 


CA AA KA AA 


10 Basic Dialogue. Settling the price of the trousers. 


Hapisi 
Bei yake ni pesa (or: shilingi) What is the price (of it)? 
ngapi, Bwana? 
Patel 
Bei yake ni sh. 7/a na senti 75. ItIS 7.75. 
amei 
Ch) Hii ni ghali sana! Chi That is very highl 
Patel 
maarufu famous 
Si ghali sana, Hiyo ni suruali It's not very ezpensive those are (aJ 
maarufu. well known (brand of) trousers. 
Ni ngumu sana, They're very tough. 
kitambaa (VI) cloth, material 
kisasa (Sg. VI) modern style 
Kitambaa chake ni cha kisasa. The material (of it) is modern. 
Hani si 
Hapana) Hii ni suruali rahisi tu. No) These are just cheap trousers| 
-raruka to get torn 
upesi guickly 
Itararuka upesi. They'l1 get torn guickiy. 
LA 
Lete sh. 6/a basi. Just pay sir shillings. 


350 


BASIC COURSE 


Hiyo afadhaji, 


That's more like it. 


Chukua sh. 6/-. 


Here's the 


Those lessons are very sasye 
That lesson is very easye 
That work is very easye 
That fare is very cheap. 
That book is very cheap. 


That dress is very cheap. 


Those oranges are very cheap. 
That price is very cheap. 


That language is very easy. 


That pgrice is very ekpensive. 
That fare is very ezpensive. 
That book is very ekpensive, 


That dress is very erkpensive. 


Her handkerchief is very heavy 
material, 


His heac is very hard. 


shillings. 

20 

A. Concords with the demonstrative stem “le. 
masomo Yale masomo ni rahisi sana. 
somo Lile somo ni rahisi sana, 
kazi De kazi ni rahisi sana. 
nauli Jle nauli ni rahisi sana. 
kitabu Kile kitabu ni rahisi sana. 
nguo Ile nguo ni rahisi sana, 
machungwa 

Yale machungwa ni rahisi sana. 

bei Ile bei ni rahisi sana. 
Jugha Ile lugha ni rahisi sana. 

Bo Concords with the demonstrative h - 0. 
bei Bei hiyo ni ghali sana. 
nauli Nauli hiyo ni ghali sana, 
kitabu Kitabu hicho ni ghali sana, 
nguo Nguo hiyo ni ghali sana, 

C. Concords with “gumu. 
kitambaa Kitambaa chake ni kigumu sana. 
kichwa Kichwa chake ni kigumu sana. 
kitabu Kitabu chake ni kigumu sana. 


351 


His book is very difficult, 


siy 


87 


UNIT 87 SWAHILI 


kazi Kazi yake ni ngumu sana. His work is very hard. 
Mtihani Mtihani wake ni mMgumi sana. His ekramination is very hard. 
moyo Moyo wake ni mgum sana. His heart is very hard. 

lugha Lugha yake ni ngumu sana. His language is very hard. 


D. Concords with “pya. 


suruali Suruali yake mpya ilikuwa His new trousers were torn. 
imeraruka,. 

nguo Nguo yake mpya ilikuwa Her new dress was tom. 
imeraruka. 


kitambaa Kitambaa chake kipya kilikuwa His new handkerchief was torn. 
kimeraruka. 


vitambaa Vitambaa vyake vipya vilikuwa His new handkerchisfs were torn. 


vimeraruka,. 

mbeleko Meleko yake mpya ilikuwa Her new mbeleko was torn. 
imeraruka. 

shati Shati lake jipya lilikuwa His new shirt was torn. 
limeraruka,. 

3e 

A. —raruka vs. -rarua. 

suruali Suruali yangu imeraruka. My trousers are torn. 
Nani ameirarua? Who has torn them? 

nguo Nguo yangu imeraruka, My dress is torn. 
Nani ameirarua? Who has torn it? 

kitambaa Kitambaa changu kimeraruka. My handkerchief is torn. 
Nani amekirarua? Who has torn it? 

shati Shati langu limeraruka,. My shirt is torn. 
Nani amelirarua? Who has torn it? 


352 


BASIC COURSE 


B. —-raruka vs. -raruliwa. 


suruali Suruali yangu imeraruka. My trousers are torn. 
Imeraruliwa na nani? By whom? 

nguo Nguo yangu imeraruka. My dress is torn. 
Imeraruliwa na nani? By whom was it tom? 

mbeleko Wweleko yangu imeraruka. My 'mbeleko' is torn. 
Imeraruliwa na nani? By whom? 

shati Shati langu limeraruka. My shirt is torn. 
Limeraruliwa na nani? By whom? 

kitambaa Kitambaa changu kimeraruka. My handkerchief is torne 
Kimeraruliwa na nani? By whom? 

he 


A goes to a shop to buy a pair of trousers. He ends by buying two, but 
at a reduced price. 


C buys a table and four chairs, starting with the table and two chairs. 


353 


UNIT 88 | SWAHILI 


1e Basic Dialogue, Where is the consulate? 


Maina 
balozi (MA pers) consul 
Unajua ofisi ya Balozi wa Amerika? Do you know the American Consulate? 
Aranian 
Ndiyo, iko karibu na Post Office. Yes, it's near the post office. 
Nitawezaje kufika huko? How will I be able to get there? 
Aranian 
njia panda (N) intersection (N) 
Fuata njia hii mpaka penye njia Follow this road to where there is 
panda. an intersection. 
Mkono wa kulia right hand 
Halafu fuata barabara ya mkono wa Then follow the road on the right. 
kulia. 
mtaa (MI) street 
mkono wa kushoto left hand 
Ufikapo penye njia panda nyingine, When you get to the nert intersection, 
fuata mtaa wa Suleman, mkono wa follow Suleman Street, on the left, 
kushoto, na nenda moja kwa moja. and go straight ahead. 
ita to call 
Baadaye utaona hoteli inaitwa Then you will see a hotel called 
'Cosy Caf6.' 'Cosy Cafe.' 


(to be continued) 


35k 


BASIC COURSE UNIT 88 


20 
A. Talking about the map. 
Using maps, practice pointing out places and giving their names, using 


the following frames: 


Sehemu hii ya Afrika inaitwa 


UA AAA AAA 


Tanganyika 


Kenya 


Uganda 


(i)naitwa 


inaitwaje? 


Use this as an occasion to become familiar with the geography of East 


Africa, 


355 


UNIT 89 SWAHILI 


Where is the consulate?7 (concluded) 


10 Basic Dialogue, 


Hapo mbele yako pana hoteli ya 
'Cosy Caf6.' 
Jipite. 
Pbele kuna barabara ya Acacia, 
Nenda moja kwa moja tu. 
Nje (N) 
Na mara utaona jumba kubwa iikono 
wa kulia, nje pameandikwa 'Cable 


and Wireless.' 


orofa (N) 
Orofa ya pili ndio ofisi ya Balozi 


wa Amerika. 


A. Talking about a street map. 


There in front of you is the 'Cosy 
Cafe Hotel.' 
Go past it. 
Ahead there is Acacia Avenue, 
Just go straight ahead. 
outside 
And immediately after, you will see 
a big building on the right, out- 
side (of which) is written 'Cable 
and Wireless.' 
story 
The third floor, that is the American 


Consulate,. 


Practice giving directions from a number of points in Dar es Salaam to 


various other points, using a simplified map. 


that will be most useful are: 


Some of the words and phrases 


utafika kwenye 


karibu na 


Wa Wa Wa Wa Wa YA ka Wa aa Ya zaa Ba 


moja kwa moja mkono wa kulia/kushoto 


mbele ya 


UNIT 90 SWAHILI 


Unit 90 


10 Basic Dialogue. Clothes for the laundryman., 


Hagess 
Unabeba nguo, wazipeleka wapi? You are carrying clothes on your back. 
Where are you taking them? 
Sangai 
“chafu dirty 
dobi (MA pers) Jaundryman 
Hizi nguo chafu, nazipeleka kwa These dirty clothes, I'm taking them 
dobi, to the laundryman. 
Magese 
Dobi yupi? Which laundryman? 
ng'ambo (N) on the other side 
Yule aliye na duka kule ng'ambo. That one who has the shop there on 
the other side, 
Magese 
jimla sum 
Unazo ngapi kwa jumla? How many do you have altogether? 
Sangai 
koti (MA) coat 
Zote ni suruali tatu na makoti Altogether there are three pairs of 
mawili. trousers and two coats. 


357 


BASIC COURSE 


Magese 
Atakutoza pesa ngapi? How much will he make you pay? 
Sangai 


thwini (N) 
Kama shilingi mbili na thwini. 


50 ct. piece 


About 2.50. 


Notes 


A. Abstract nouns of the U classa 


“chache few 
uchache paucity 
safi clean 
usafi cleanliness 


A large number of abstract nouns are members of the u class. 


Freguently, 


eKcept for the u prefir, they are identical in form with adjective stems. 


20 
A. 


duka 


soko 


hoteli 


kanisa 


shule 


ng'ambo; concords with -ko. 


Duka lake liko ng'ambo ya mji, 


Soko liko ng'ambo ya mji. 


Hoteli iko ng'ambo ya mji. 


Kanisa liko ng'ambo ya mji. 


Shule iko ng'ambo ya mji. 


358 


His shop is on the other side of 
town. 


The market is on the other side of 
tom. 


The hotel is on the other side of 
town. 


The church is on the other side of 
town. 


The school is on the other side of 


town. 


UNIT 90 
shamba Shamba lake liko ng'ambo 
ya mji. 
maduka Maduka yake yako ng'ambo 
ya mji. 


mashamba Mashamba yake yako ng'ambo 


ya nji. 


SWAHILI 


His plantation is on the other 
side of town. 


His shops are on the other side 
of town. 


His plantations are on the other 
side of town. 


Bo Concords with “ngapi; U-class singulars with plurals in the N-class. 


nguo Unazo nguo ngapi kwa 
jumla? 

jembe Unayo majembe mangapi kwa 
jumla? 

kidole Unavyo vidole vingapi kwa 
jumla? 

mzigo Tnayo mizigo mingapi kwa 
jumla? 

ngoma Unazo ngoma ngapi kwa 
jumla? 

uma Unazo nyuma ngapi kwa 
jumla? 

ubao Unazo mbao ngapi kwa 
jumla? 

ukurasa Unazo kurasa ngapi kwa 


jumla? 


C. Kiasi gani? 


wino Una wino kiasi gani? 
maji Una maji kiasi gani? 
pombe chumvi mchele 


wali 


359 


How many clothes do you have 
altogether? 


How many hoes do you have 
altogether? 


How many fingers do you have 
altogether? 


HOW many loads do you have 
altogether? 


How many drums do you have 
altogether? 


How many forks do you have 
altogether? 


How many boards do you have 
altogether? 


How many pages do you have 
altogether? 


How mich ink do you have? 


How much water do you have? 


3e Adjective vs. U-class (abstract) noun. 


“chache 


“eupe 


“ingi 


safi 


hodari 


BASIC COURSE 


Ule mji ni mzuri. 
Walituambia juu ya uzuri 
wa nji. 


Walimu ni wachache nchini 


mwetu. 


Walituambia juu ya uchache 
wa walimu. 


Gari la moshi lilikuwa refu. 
Walituambia juu ya urefu 
wa gari la moshi, 


Shuka zote zilikuwa nyeupe 
sana. 

Walituambia juu ya weupe 
wa shuka. 


Wanafunzi wa shule ni wengi 
sana. 

Walituambia juu ya wingi wa 
wanafunzi. 


Jikoni mwa hoteli ni safi 
sana. 

Walituambia juu ya usafi 
wa jikoni. 


Masomo yao ni magumu sanao 
Walituambia juu ya ugumu 


Wa masomos 


Watoto wake ni hodari sana. 
Walituambia juu ya uhodari 


wa watoto. 


360 


UNIT 


That city is beautiful, 
They told us about the beauty 
of the city. 


Teachers are few in our country. 


They told us about the scarcity 
of teachers. 


The train is longo 
They told us about these length of 
the train. 


All the sheests were very white. 


They told us about the whiteness 
of the sheets. 


The school) pupils were very many. 


They told us about the | Tlarge) 
number of pupils, 


The inside of the hotel kitchen 
is very clean. 

They told us about the cleanness 
of the inside of the kitchen. 


Their lessons are very difficult. 
They told us about the difficulty 
of the lessons. 


His children are very clever. 
They told us about the cleverness 
of the children. 


90 


ia 


UNIT 90 SWAHILI 


10 A asks B to go pick up his laundry for him, B asks directions for 


finding the place. 


361 


BASIC COURSE UNIT 90 


———|——————————————ma manaa 


Reading Selection IV 


Namna ya Kulima 


Katika wilaya yetu Serikali imeanza kuwasaidia wakulima kwa kuwaonyesha 
jinsi ya kupata mavuno mengi. Wakulima wengi wanayo mashamba yaliyotawanyika 
mahali mbali mbali. Hawa ndio wanaoonyeshwa vile wawezavyo kuyaunganisha 
mashamba yao. 

Katika Idara ya Ukulima wako watu walio hodari kwa ukulima ambao 
wanasimamia mipango hii, Watu hawa huenda mashambani pamoja na wakulima na 
kufanya kazi kwa mikono yao. Hii huwasaidia wenyeji kuona na kujizoeza kulima 
vizuri. 

Shamba hugawanywa katika sehemu tatu; ya kwanza, ni kiwanja cha nyumba; 
ya pili ni boma la ng'ombe, kuku, mbuzi, nguruwe na kadhalika; na ya tatu ni 
ya kupanda mimea. 

Hii sehemu ya tatu, yaani ya mimea, hugawanywa katika visehemu vidogo 
vingi ambavyo mimea fulani hupandwa na kubadilishwa kila mwaka. 

Mimea ikibadilishwa, haichoshi udongo, na hivi mkulima aweza kulima shamba 
lake kila mwaka. Hii ndiyo faida ya kupanda mimea tofauti kila mara baada ya 
kuvuna, 


Guestians Answers 
1eo Ni wapi Serikali imeanza Serikali imeanza kuwasaidia wakulima 
kuwasaidia wakulima? katika wilaya yetu. 
3. Serikali imeanza kuwasaidiaje? Kwa kuwaonyesha jinsi ya kulima vizuri. 
3Jo Wenyeji wakilima vizuri hupata Hupata mavuno mengio 
faida gani? 


Lo Mashamba ya wakulima wengi yako Hapana, yametawanyika mahali mbali 
pamoja? mbali. 


Se Mashamba yatafanywaje? Mashamba yataunganishwa, 


362 


UNIT 90 SWAHILI 
UN aa AA AA WA 


6e0 Kuna wakulima hodari katika Hapana. Watu hodari kwa kulima wako 
Idara ya Afya? katika Idara ya Ukulima, 

7o Kazi yao ni nini? Kusimamia mipango hii. 

8. Wasimamizi hawa hufanya kasi Ndiyo, wanafanya kazi mashambani 
shambani? kwa mikono. 

9e Hii ni faida gani? Wenyiji huona na kuzoea kulima vizuri, 


10. Shamba hugawanywa katika sehemu Tatu. 


ngapi? 
1lo Sehemu ya kwanza ni ya nini? Sehemu ya kwanza ni kiwanja cha 
nyumba. 
12o Na ya pili; Sehemu ya pili ni boma ya ng'ombe, 
kuku, mbuzi na kadhalika, 
13o Na ya tatu je? Sehemu ya tatu ni ya kulima, 
1be Kuna faida katika kubadili Ndiyo. Udongo hauchoki, 
mimea? 
15. Ukiwa mkulima utabadili mimea Ndiyo, nikiwa mkulima nitabadili 
yako? mimea yangu. 


383 


BASIC COURSE UNIT 90 


wilaya (N) district, province 
jinsi (N) way, method 

-tawanya to scatter 

—simamia to stand by, to oversee 
zoea to become familiar with 
—-gawanya to divide up, distribute 
kiwanja (VI) a plot of ground 

kuku (N-anim) chicken 

mbuzi (N-anim) goat 

kadhalika likewise, similarly 
kisehemu (VI) a small section 

fulani such-and-such 

badili to change 

-chosha to make tired 

faida (N) profit, advantage 
tofauti (N) difference, discrepancy 


364 


UNIT 91 SWAHILI 
AA AAA AA A————AA————A———————A————————— 


10 Basic Dialogue. Doing the wash. 


Mina 
fua to lJaunder 
Nani afuaye nguo zako? Who washes your clothes? 
Juma 
Mama hunisaidia. Mother helps me. 
Maina 


Yeye hufua kwa Mkono au kwa mashine? Does she wash (them) by hand or by 


machine? 
Juna 
sabuni (N) soap 
(ya) uvuguvugu (U) lukewarm 
Anatumia mikono, sabuni na maji ya She does them by hand (fuses her 
uvuguvugu. hands') (with) soap, and lukewarm 
water. 
ondoa to get rid of 
Unafikiri mikono huondoa uchafu Do you think that (washing by) hand(s) 
kweli? really gets rid of the dirt?3 


365 


BASIC COURSE UNIT 9 


Juma 
Sana; Definitely! 
Maina 
wanga (U) starch 
Lakini anatia wanga lini? But when does she pour in the starch? 
Juma 
Loweka to wet something 


Kwa kawaida, nguo ikiwa imelowekwa. Ordinarily, when the clothes are wete 


Notes 


A. Relative counterparts of the a-tense. 
Nani afuaye nguo? Who washes the clothes? 
Nini kiondoshacho uchafu? What gets the dirt off? 
The relative counterparts Of the indicative forms of the a-tense are 
formed as follows: 


Subje prefe stan Relo affiz 
ni jua ye 'I who know! 
u jua ye 'you (sg.) who knau' 
a jua ye 'he who knowa' 
wa jua o 'they who inaw! 
Ji ondosha lo '(that) which removes' 
etc. 


atumiaye... he who uses... 
atumialo... — which he uses (referring to something 
in sg. MA class). 
As in other relative forms, the relative affiz may refer to and agree 
with the subject or the object of the verb. 


366 


UNIT 91 


SWAHILI 


A. Relative counterparts of the a-tense. 


kufua Nani afuaye nguo zako? 


kupiga pasi Nani apigaye pasi nguo zako? 


kununua Nani anunuaye nguo zako? 
Bo 
kulima (Watu) walimao shamba hili 


wako wapi? 


kuhudhuria (Watu) wahudhuriao masomo 
haya wako wapi? 


kutaka (Watu) watakao kwenda wako 
wapi? 

kujua (Watu) wajuao Kiswahili wako 
wapi? 

kufue (Watu) wafuao nguo wako wapi? 


C. -0ndoa. 


uchafu Tutaondoaje uchafu katika 


nguo hizi? 


wino Tutaondoaje wino katika 


nguo hizi? 


Uchafu umeondoka katika 
nguo sasa, 


wino Wino umeondoka katika 


nguo sasao 


367 


Who washes your clothes? 
Who irons your clothes? 


Who buys your clothes? 


Where are the people who cultivate 
this farm? 


Where are the people who attend 
these lessons? 


Where are tha people who want to 
go? 


Where are the people who know 
Swahili? 


Where are the people who wash 
clothes? 


How shall we remove the dirt fran 
these clothes? 


How shall we remove the ink from 
these clothes? 


The dirt is off the clothes now. 


The ink is off the clothes ndai. 


damu 


30 


BASIC COURSE UNIT 91 


sabuni wanga 


A. Indicative vs, relative (relative subject). 


kufua 


kupalilia 


kuzuia 


B. 


sabuni 


mafuta 


kalamu 


jembe 


wanga 


wino 


Nguo hizi zinafuliwa kila 


wiki. 
Nani anazifua? 


Shamba hili linapaliliwa 


mara kwa mara. 
Nani analipalilia? 


Unanizula nisipurmzike, 
Nani anakuzuja? 


Indicative vs. relative (relative 


Tunatumia sabuni. 
Sabuni gani inayotumia? 


Tuna mafuta, 
Mafuta gani mnayotumia? 


Tuna kalamu. 
Kalamu gani mnayotumda? 


Tuna jembe. 
Jembe gani imalotumia? 


Tuna wanga. 
Wanga gani mnaotumia? 


Tuna wino. 
Wino gani mnaotumia? 


368 


These clothes are washed every wesk. 


Who washes them? 


This farm is weeded often. 


Who weeds it? 


You prevent me' from resting. 
Who prevent s you? 


object). 


We use s0ap. 
What kind of soap do you use? 


We use oil. 
What kind of oil do you use? 


We use pens. 
What kind of pens do you use? 


We use a hoe. 
What kind of hoe do you use3 


We use starch. 
What kind of starch do you use? 


We use ink. 
What kind of ink do you use? 


UNIT 92 SWAHILI 


Unit 92 


1o Basic Dialogue, A goodelooking uniform. 


mwenzi (WA) campanion 
(mwenzangu) (mwenzi wangu) 
ng'aa to shine 
Mwenzangu, nguo zako zang'aa. Your clothes are very bright my 
friend. 
Juna 
kabla ya before 
pasi (N) iron (for pressing) 
Ndiyo. Zilitiwa wanga kabla ya Yes, they were starched before being 
kupigwa pasi. ironed, 
moto (MI) fire 
Hata pasi yenyewe ilikuwa ya moto Besides, the iron itself was really 
kweli. hote 
“kauka to get dry 
Ndiyo, nguo zikisha kauka vizuri Yes, when clothes have dried to the 
sapigika pasi vizuri. right point, they iron very weli. 
kifungo (VI) button 


Na hivi vifungo vyang'aa. Vimetiwa And these buttons shine. Have they 


wanga pia? also been starched? 


369 


BASIC COURSE UNIT 92 


Juma 
sugua to polish 
Hapana, lakini vilisuguliwa na No, but they've been polished with 
'Brasso'o 'Brasso'. 
20 
4. "a moto, 
kahawa Kahawa hii ni ya moto. This coffee is hot. 
chai nyana 
uji Uji huu ni wa moto. This porridge is hot. 
wali 


kumalisa Hasani alipofika, Ali When Hasani arrived, Ali had 
alikuwa hajamaliza kazi not finished his work. 
yake. 

kwanza Hasani alipofika, Ali When Hasani arrived, Ali had 
alikuwa hajaanza kazi not started his work. 
yake. 

kusema Hasani alipofika, Ali When Hasani arrived, Ali had 
alikuwa hajasema. not spoken. 

kufunga Hasani alipofika, Ali When Hasani arrived, Ali had 
alikuwa hajafunga not closed the door. 
Mlango. 

30 


A. Concord: Subject prefir in the first sentence, with object prefiz 
in the second. 
nguo Nguo hisi zimekauka. These clothes are dry. 
(ple) Usisiloweke. Don't wet than, 


370 


UNIT 92 SWAHILI 
shati Shati hili limekauka, This shirt is dry. 
Usililoweke. Don't wet it. 
mashati Mashati haya yamekauka. These shirts are dry. 
Usiyaloweke, Don't wet them. 
suruali Suruali hii imekauka, This pair of trousers is dry. 
(sg.) Usiiloweke, Don't wet it. 
suruali Suruali hizi zimekauka. These pairs of trousers are dry. 
(ple) Usiziloweke,. Don't wet them. 
koti Koti hili limekauka,. This coat is dry. 
Usililoweke, Don't wet it. 
makoti Makoti haya yamekauka, These coats are dry. 
Usiyaloweke. Don't wet them. 
Bo. -ja- negative verb vs. affirmative subjunctive verb 
kukauka Nguo hizi hazijakauka, These clothes have not gotten dry. 
Yafaa zikaushwe,. They ought to be dried. 
kupigwa Nguo hizi hazijapigwa pasi, These clothes have not been ironed, 
Yafaa zipigwe pasi. They ought to be ironed. 
kutiwa Nguo hizi hazijatiwa wanga, These clothes have not been 
wanga 


Yafaa zitiwe wanga. 


kufuliwa Nguo hizi hazijafuliwa,. 


le 


A is a laundryman. 


Yafaa zifuliwe, 


Conversation 


B discusses with him the way he wants his shirts 


starched. 
They ought to be starched. 


These clothes have not besn 
washed. 
They ought to be washed. 


Starters 


done. He doesn't want his dripmdry shirts ironedo 


29 


missinge 


B checks through the returned laundry with A and finds some articles 


BASIC COURSE UNIT 93 
Aa AA AA WA Aa AI 


Unit 92 
10 Basic Dialogue. Making a bed. 
Hadija 
tandika to spread 
goni (WA) guest 
kitanda (VI) bed 


Asha, mtandikie mgeni kitanda, 


shuka 


Uliweka blanketi na shuka wapi? 


ndani ya 


Zimo ndani ya sanduku langu. 


godoro (MA) 


Sioni godoro. 


—uliza 


Muulize Juma akuonyeshe liliko. 


Juma, tafadhali niletee godoro upesi. 


Asha make the bed for (our) guest. 
Aoha 
sheet 
Where did you put the blankets and 
shests? 
Hadija 
inside of 
They're inside my cabinet. 
0 
mattress 
I can't find the mattress for the bed. 
Hadija 
to ask 
Ask Juma to show you where it is. 
Asha 


Juwa, please bring me the mattress 


guickiy. 


37a 


—————————————————————————————— 


foronya (N) pillowcase 


Bado foronya tu. Asante, Juma. And now just the pillowcase, Thank 


you, Juma. 
Notes 
A. A verb with two objects. 
Mtandikie igeni kitanda, Make the bed for the guest. 


This verb has two objects. 
would call an 'indirect object'. 


The first of them is translated as what we 


B. uliza plus subjunctive, 


Muulize akusaidie. Ask him to help you. 


The verb -uliza may be followed by subjunctive forms, with the meaning 
'Lo ask someone to do something', 


C. -li- as a verb stem. 


r 


Atakuonyesha liliko, He will show you where it (the 


mattress) is. 


is the stem usually translated 'be', and ko is a suffir with the concord of 
the ku- class. 


20 
A. Number agreement. 
mgeni 


Mtandikie igeni kitanda, 
mwalimu baba 
wageni  Watandikie wageni vitanda. 


waalimu 


B. —onyesha plus a clause; concord: 


godoro Juma atakuonyesha godoro 


liliko, 
373 


Make the bed for the guest. 


Make the beds for the guests. 


subject noun and -liko. 


Juma will show you where the 


mattress is.y 


BASIC COURSE 


UNIT 93 


Juma will show you where the 
bed is. 


Juma will show 
bedshset is. 


you where the 


Juma wili show 
pillow is. 


you where the 


Juma will show you where the 


pillows are. 


Juma will show 
blanket is. 


you where the 


stem -mo. 

The beds are in the house. 
The shesets are in the house. 
The sheets are in the bore 
The pillows are in the bor. 
The pillow is in the boz. 
shirt is in the borK. 


shirts are in the boka 


Imperative with object prefiz vs. subjunctive with object prefir. 


kitanda Juma atakuonyesha kitanda 
kiliko. 
shuka Juma atakuonyesha shuka 
iliko, 
mto Juma atakuonyesha mto 
uliko, 
mito Juma atakuonyesha mito 
iliko. 
blanketi Juma atakuonyesha blanketi 
iliko. 
C. Concord: noun subject and locative 
1 Vitanda vimo ndani ya nyumba. 
shuka Shuka simo ndani ya nyumba. 
sanduku Shuka zimo ndani ya sanduku. 
mito Mito imo ndani ya sanduku. 
nto Mto umo ndani ya sanduku. 
shati Shati limo ndani ya sanduku. 
mashati Mashati yamo ndani ya sanduku. 
30 
A. 
kusaidia Tafadhali, nisaidie, 
Mwombe Juma akusaidie, 
kupiga Tafadhali, zipige pasi 
pasi suruali hizi. 
Mwombe Juma azipige pasi. 
kupalilia Nenda ukapalilie mahindi. 


Mwombe Juma aende 
akapalilie mahindi, 


374 


Please, help me. 


Ask Juma to help you. 


Please, iron these trousers. 


Ask Juma to iron them. 


Go to weed the maize, 
Ask Juma to go to weed the 
maizeo 


UNIT 93 SWAHILI 
kutunza Kaa nyumbani uwatunze Stay at home and look after the 
watoto. children. 
Mwombe Juma akae nyumbani Ask Juma to stay and look after 
awatunze. them. 


Be A-tense: indicative vs. relative, 


kutaka 'Watoto wataka chakula gani? 
Nitawauliza chakula 
watakacho. 


kufanya Watoto wanafanya nini? 
Nitawauliza kazi 


wafanyayo. 
Watoto wanasema nini? 


Nitawauliza wasemalo,. 
(c£. jambo (MA) 'matter') 


kusema 


kula Watoto wanakula nini? 
Nitawauliza vyakula 


walavyo. 


kusoma Watoto wanasoma vitabu gani? 
Nitawauliza vitabu 


wasomavyo. 

kupumzika Kwa nini watoto wanapumzika? 
Nitawauliza sababu 
waputzikayo. 

Kwa nini wanacheza? 


Nitawaulisa sababu gani 
wanacheza, 


kucheza 


375 


What kind of food do the children 
want? 
I will ask them the kind of food 
they want. 


What are the children doing? 
I will ask them (what) (work) they 
are doing. 


What are the children saying? 
I wi)l ask them what they are 
saying. 

What are the children eating? 
I will ask them (the kinds of food) 
they are eating, 


What books are the children reading? 
I will ask them the type of books 
they are reading. 

Why are the children resting? 

I will ask them the reason for 
their resting. 

Why are they playing? 

I will ask them why they are 
playinge 


BASIC COURSE UNIT 


10 Basic Dialogue, The mosguito net. 


Hapa katika jimbo hili pana mbu 
wengi sana. 


chandalua (VI) 
(or: chandarua) 


Hivi yatulazimu kuwa na chandalua., 


Mnabadili nguo za kitanda mara 


ngapi kwa wiki? 


Mama huzibadili kila Ijumaa. 


usingizi (U) 
“sumbua 
Mkiwa usingizini, hawa mbu 


wawasumbueni? 


kelele (N) 


Wapiga kelele sana usikuo 


Nasikia kuwa mbu wa hapa waleta 


malaria? 


Maina 
Here in this province there are very 
many mosguitoes. 


mosguito net 


Thus it's necessary for us to have a 
mosguito net. 
Butler 
How many times a week do you change 
the bed linens? 
Haina 
Mother changes them every Friday. 
Butler 
slsep 
to annoy, tease, trouble 
When you are asleep, do the mosguitoes 
bother you? 
S2155 


noise 


They make a lot of noise at nighto 


I hear that ths mosguitoes (of) here 
carry malaria. 


378 


94 


UNIT 94 SWAHILI 


Maina 


Ndiyo, bwana, twasumbuliwa sana nao. Yes, indeed. We are bothered a lot 


by them. 


Notes 


Ad. Paasa subject prefiz, 
Note the subject prefirc p?- agresing with the word hapa. 


Bo 

The use of the na tense (mnabadili) followed in the nezt sentence by the 
hu tense raises guestions about the adeguacy with which the published rules 
concerning these tenses reflect actual usage. 


20 
A. Various Oobjects used with -badili, 
kitanda Siwezi kubadili nguo za I can't change the bed linen now. 
kitanda sasa. 
nguo Siwesi kubadili nguo zangu I can't change my clothes nowe 
sasa. 
shilingi Siwezi kuvunja shilingi I can't change five shillings now. 
tano tano sasa, 
meza Siwezi kubadili kitambaa I can't change the tablecloth now. 
cha meza sasa, 
B. Various verbs used with mbu as subject. 
kusumbua — Jibu husumbua watu, Mosguitoes bother people. 
kuuma Bbu huuma watu. Posguitoes bite people. 
kudhuru Rbu hudhuru watu. Mosguitoes harm people. 


kuletea Pbu huwaletea watu malaria, Mosguitoes bring malaria 
to people. 


377 


BASIC COURSE 


UNIT 94 


WA AA AA AA AA AAA 


30 


A. Various tenses in reported speech. 


kuumia 


kujiumiza 


kuchelewa 


kupalilia 


Nilisikia kuwa uliuma 
Mkono wako. 
Ndiyo. Niliuumia juzi, 


Nilisikia kuwa ulijiumiza 
mkono wako, 
Ndiyo. MNilijiumiza juzi, 


Nilisikia kuwa wewe 
huchelewa kita siku. 
Ndiyo. Nilichelewa juzi. 


Nilisikia kuwa utaupalilia 
ua. 


Ndiyo. Niliupalilia juzi, 


B. Kama in indirect guestions. 


kusafisha 


kutandika 


kuchemsha 


Mama amesafisha vyombo? 
Sijui. Nitamwulisa 
kama amevisafisha. 


Mama ametandika kitanda? 
Sijui. Nitamwuliza kama 
amekitandika, 


Mama amechenmsha maziwa? 
Sijui. Nitanmwuliza kama 
ameyachemsha. 


378 


I heard that your hand was hurt. 


Yes. I hurt it the day before 
yesterday. 


heard that you hurt your hand, 


Yese I hurt myself the day 
bafore yesterday. 


heard that you are always late, 


Yes. I was late the day before 

yesterday. 

heard that you were to weed the 

yard. 

Yes. 1I weeded it the day before 
yesterday. 


Has mother washed the utensils? 


I don't know. 1I'311 ask her if 
she has washed them. 


Has mother made the bed? 


I don't know. I'll ask her if 
she has made it. 


Has mother boiled the mjlk3 


I don't know. 1I')1 ask her if 
she has boiled it. 


UNIT 94 SWAHILI 
kuita Mama amewaita watoto? Has mother called the children? 
Sijui. Nitamwuliza kama I don't know. 1I'J) ask her if 
amewaita, she has called then. 
kulipa Mana amelipa mafuta? Has mother paid for the oil? 
Sijui. Nitamwvuliza kama I don't know. 1! ask her if 
ameyalipa. she has paid. 
kutenge- Mama ametengeneza chakula Has mother prepared supper? 
neza cha jioni? 
Sijui. Nitamwuliza kama I don't know. 1I'11 ask her 
amekitengeneza, 17 she has prepared it. 
kuenda Mama amekwenda kununua Has my mother gone to buy some 


sukari? 
Sijui, Nitamwvuliza kama 
amekwenda. 


Conversation Sta 


sugar? 
I don't know. 
she has gone. 


I!)) ask her if 


rters 


A (a housewife) discusses with B (a domestic servant) the way in 


which she wants the bedrooms to be maintained. 


Tabora. 


379 


C and D discuss the furniture that will be needed for C's house in 


BASIC COURSE UNIT 95 


Unit 95 


10 Basic Dialogue. A guest is coming for dinner| 


aa 
tembelea to visit 
mashuhuri famous 
Leo jioni tutatembelewa na mgeni This svening we're going to be visited 
mashuhuri. by a famous guest. 
Kwa hivyo Adija, tandika meza Therefore, Adija, set the table well. 


vizuri. 
Weka kitambaa na nyuma mbili upande Put the serviette and two forks on 


wa kushoto. the left. 
kijiko (VI) spoon 
Kulia kwa sahani, visu viwili na (To) the right of the plate, two 
vijiko vitatu. knives and three spoonss 
-sahau to forget 
Usisahau kuleta maji, bilauri, Don't forget to bring water, glasses, 
pilipili na chumvi. salt and pepper. 
Kwa kupakulia, tutahitaji vijiko For dishing up the food, we will need 
vikubwa. some big spoonse 
Hadija 
Nikimaliza hayo yote nitakuita, When I finish all those (things) I'J1 
call you. 


380 


UNIT 95 


SWAHILI 


Notes 


AA. Concord with a noun having the prefir ku. 


In kulia kwa sahani, the prefir kw agrees with the ku of the preceding 


Word. 


A. Location of one object relative to another. 


kijiko-sahani 


sahani-kijiko 


kijiko—kisu 


kisuekijiko 


visuvijiko 


uma-—sahani 


sahani-—uma 


nyuma-sahani 


kijiko cha 


supu-sahani 


bilauri-visu 


kikombe-nyuma 


Kijiko kiko kulia kwa 
sahani. 


Sahani iko kushoto kwa 
kijiko. 


Kijiko kiko kulia kwa kisu. 


Kisu kiko kushoto kwa 
kijiko. 


Visu viko kushoto kwa 
vijiko. 


Uma iko kushoto kwa sahani. 


Sahani iko kulia kwa uma. 


Nyuma ziko kushoto kwa 
sahani. 


Kijiko cha supu kiko 
mbele ya sahani. 


Pilauri ya maji iko 
mbele ya visu. 


Kikombe kiko kulia kwa 
nyuma, 


381 


The spoon is to the right of the 
plate, 


The plate is to the left of the 
SpoOns 

The spoon is to the right of the 
knife. 

The knife is to the left of the 
SPON. 

Thes knives are to the left of 
the spoonse 

The fork is to the left of the 
plate. 


The plate is to the right of the 
fork.o 


The forks are to the left of the 
plate, 


The soup spoon is in front of the 
plate. 

The glass of water is in front of 
the knives. 


The cup is on the right of the 
forkso 


BASIC COURSE UNIT 95 
WA AA AA nA AA AA AA 


kitambaa-sahani Kitambaa kiko kushoto The napkin is on the left of the 
kwa sahani. plate. 

kikombe-kitambaa Kikombe kiko mbele ya The cup is in front of the 
kitambaa. napkine 

30 


wewe Usisahau pilipili, Don't forget the pepper. 

Bila shaka nitakumbuka, I will certainly remember. 
ninyi Asisahau pilipili, Don't forget the pepper. 

Bila shaka tutakumbuka. We will certainly remember. 
yeye Asisahau pilipili, He must not forget the POPPOTo 

Bila shaka atakumbuka. He will certainly remember. 
wao Wasisahau pilipili. They must not forget the pepper. 


Bila shaka watakumbuka. They will certainly remembero 


382 


UNIT 96 SWAHILI 
-—.—,——————————————————|—m—————— 


10 Basic Dialogue, At the table. 


Hadija 
Karibu mezani, Wambua. Come to the table, Wambua. 
Wambua 
Starehe, You're very kind. 
“Lamu sweet, delicious 
Kweli leo mna vyakula vitamu sana. Really, you have .s0me very delicious 
dishes today. 
Hadi ja 
Asante, lakini tumeishiwa siagi. Thank you, but we!va run out of 
buttere 
Wambua 
Si kitu. Don't worry. ('It's nothingo'!) 
sogeza to bring near 
Tafadhali nisogezee maziwa, Please pass the miik. 
Hadija 


Juma, tafadhali ondoa vyombo mezani; Juma, please clear the dishes fran 
tumekwisha maliza kula. the table; we have finished eating. 
Juma 


Ndiyo, mama. Yes, mothere 


Chai na kahawa viko (or: iko) tayari. The tea and coffee are ready. 


383 


BASIC COURSE UNIT 96 


bakuli (MA) bowl 
birika (MA) pot (tea) 
Leta vikombe na visahani vyake, Bring the cups and saucers, the sugar 


bakuli Ja sukari na birika la chai, bowl, and the tea pote 


Juma 


UL. 


Ngoja kidogo. Wait a bit. 


Notes 


A. Concord with two or more nouns. 

Where two inanimate nouns (e.g. chai and kahawa) are the subject of the 
same verb, the guestion arises which subject prefir to use. The guestion is 
further complicated when the two nouns happen to belong to different classes 
(e.g. uma and jembe). Speakers differ in their practice in such situations; 
a final resolution of the problem must await further study. 


B. “ake with an inanimate plural antecedent. 
vikombe na visahani vyake 
Hitherto we have translated “ake as either 'his' or 'her'., It may also 


is the stem used whether the inanimate antecedent of the stem (vikambe in 


aaa AA 


this erample) is singular or plural. Contrast, with animate nouns, “ake when 
the antecedent is singular and “ao when it is plural: 


Bkulima na watoto wake 
wakulima na watoto wao 

8. 
A. Verb phrase with me-tense in second verbe 


siagi Jana tulikuwa tumeishiwa siagi. Yesterday we were short of butter. 


384 


UNIT 96 


chumvi 


sukari 


Wino 
sabuni 


mafuta 


SWAHILI 


Jana tulikuwa tumeishiwa Yesterday we were short of salt. 
chumvi. 

Jana tulikuwa tumeishiwa Yesterday we were short of sugar. 
sukari. 


Jana tulikuwa tumeishiwa wino. Yesterday we were short of ink. 


Jana tulikuwa tumsishiwa Yesterday we were short of soap. 
sabuni.. 

Jana tulikuwa tumeishiwa Yesterday we were short of oil. 
mafuta. 


Be ja negative; aondoe with locative. 


vyombo 


sahani 


Kwa nini hujaondoa vyombo Why haven't you removed the utensils 


mezani? from the table? 
Kwa nini hujaondoa sahani Why haven!t you removed the plates 
mezani? from the table? 


vijiko vikombe kitambaa 


30 
4. 


(sg.) 


Concord: Subject prefir with two noun subjects. 


Chai iko tayari, The tea is ready. 

Kahawa iko tayari, The coffee is ready. 

Chai na kahawa viko (or: The tea and coffee are ready. 
iko) tayari, 

Bilauri ziko tayari. The glasses are readye 

Sahani ziko tayari. The plates are ready. 


Bilauri na sahani ziko (or: The glasses and plates are ready, 
viko tayari) tayari. 


Suruali iko tayari, The trousers are ready. 


385 


BASIC COURSE 


Koti liko tayari, 
Uma uko (or: iko) tayari. 


Suruali ziko tayari, 


Makoti yako tayari. 


Suruali na makoti viko (or: 
yako) tayari, 
Kalamu ziko tayari. 


Wino uko tayari. 

Kitanda kiko tayari. 

Bakuli liko tayari. 

Birika liko (or: iko) tayari. 
Vyakula viko tayari. 


Kalamu na wino viko (or: upo) 
tayari, 


386 


The 


UNIT 986 


coat is ready. 
fork is ready. 


trousers are readyoe 


coats are ready. 


trousers and coats are readyo 


pens are ready. 


ink is ready. 


The bed is ready. 


The 
The 
The 
The 


bowl is ready. 
kettle is ready. 
food is readyo 


pens and ink are ready. 


UNIT 97 SWAHILI 


Unit 97 
10 Basic Dialogue. Washing dishes. 
Nani atakayesafisha vyombo leo? Who is going 0 wash the dishes 
today? 
Juma 
Mimi, mama, Asha atanisaidia. I (wi11J, mother. Asha will help me. 
Hadija 
Nitawapatieni maji ya moto. I'L get you same hot water. 
Juna 
Asha, tafadhali lete sabuni na Asha, please bring soap and cloths. 
vitambaa. 
md 
ili 80 that 
chensha to boil 


Nimechesisha maji ili yaondoe mafuta I!ve boiled the water so that it will 


katika vyombo. remove the grease from (on) the 
pliates. 
Juma 
Asante, mama. Thank you, Mesther. 
mana 
kabati (N or MA) cupboard 
Asha, weka vyombo vilivyokauka Asha, put the dry plates in the cup- 
kabatini, board 


387 


BASIC COURSE UNIT 97 


Juma 
-ng'ang'ania here: to stick to 
Mayai yameng'ang'ania katika sahani. Some egg is stuck to the plate, 
Hadija 


Irudishe majini ili uisafishe Put it back into the water so that 


vizuri. you (can) get it good and clean. 


Kotes 
A. The subjunctive with ili. 
Note the use of the subjunctive after ili 'so that'. 


A. Relative and locative suffizrzes on the same verbo 


vyombo Vyombo vilivyomo kabatini The utensils that are in the 
vimekauka. cupboard are dry. 
vikombe 
sahani Sahani zilizomo kabatini The plates that are in the cup- 
zimekauka. board are dry. 


bilauri nguo kisu kijiko uma nyuma 


Be 
vyombo Vyombo vilivyoko mezani The utensils that are on the 
vina majimaji. table are wete 
visahani 
sahani Sahani zilizoko mezani The pletes that are on the table 
zina majimaji. are wet. 


nguo kisu kijiko uma nyuma 


388 


UNIT 97 SWAHILI 
C. Concord: noun Object in first clause and subject prefir in second. 
vyombo Weka vyombo mezani ili Put the utensils on the table to 
vikauke, dry. 
nyuma Weka nyuma mezani ili Put the forks on the table to dry. 
zikauke. 
bilauri Weka bilauri mezani ili Put the glasses on the table to dry. 
zikauke. 
uma Weka uma mezani ili ikauke. Put the fork on the table to dry. 
30 
A. —na-tense affirmative vs. Ja negative, 
maji Maji yanachemka? Is the water boiling? 
Hapana, hayajachemka No. It hasn't boiled yet. 
bado. 
chai Chai inachemka? Is the tea boiling? 
Hapana, haijachemka bado. No. It hasn't boiled yet. 
kahawa Kahawa inachemka? Is the coffee boiling? 
Hapana, haijachemka bado. No. It hasn't boiled yet. 
maziwa Maziwa yanachemka? Is the milk boiling? 
Hapana, hayajachemka bado. No. It hasn't boiled yet. 
Be Concord in mitiple positions. 
viazi Viazi hivi havina moto, These potatoes are not warm. 
Virudishe ndani ya jiko Put then back on the fire to get 
ili vipate moto. WaTme 
nyama Nyama hii haina moto. This mest is not warm. 
Irudishe ndani ya jiko ili Put it back in the kitchen to 
ipate moto. get Warme 
mboga Mboga hizi hazina moto. These vegetables are not warm. 


Zirudishe ndani ya jiko ili 
zipate moto. 


389 


Put them back on the fire to get 
WAIMe 


BASIC COURSE UNIT 97 


wali Wali huu hauna moto. This rice is not warm.o 
Urudishe ndani ya jiko ili Put it back on the fire to get 
upate moto. WaTmo 


10 A (a mother) discusses with B (a damestic servant) B'S duties in 
setting the table and caring for the dishes. 
20 C and D discuss the differences between British and American customs 


relating to the setting of a dinner table. 


390 


UNIT 98 SWAHILI 


10 Basic Dialogue. Caring for the lawn. 


Hamisi 
mkasi (MI) scissors 
ua (U) hedge 
mwiba (MI) thorn 
Nipatie mkasi wa kukatia ua wa Get me the clippers for cutting the 
mliba. thorn hedge. 
Juma 
nyasi (N pl.) grass 


Chukua. Ukimaliza, uje tukate nyasi Here you are ('!take!), When you 
uani, finish, come and we'l1 cut the 


grass in the yard. 


Hapana, Wewe kata nyasi peke yako, No. You cut the grass by yourself. 


mind. nina kazi nyingine. I have other work. 
Juna 
Kazi gani? What work? 
Hamisi 
ua (MA) Ilower 
Maua yanahitaji kupaliliwa, The flowers need to be weeded. 
Juma 
mea to grow 
gugu (MA) weed 
Kwani magugu yamemea? Why: Have the weeds come up? 


391 


BASIC COURSE UNIT 98 


—————————————————————————————————————m—m—m—m—am—m—mumammamaa—m—mamm ma ——ma— 


Hamisi 

Tana) Of course) 
Juma 

Usisahau kumwagilia maua maji. Don't forget to water the flowers. 
Hamisi 

—onana to see one another 

Haya. Tutaonana baadaye. O.K. See you later. 

Notes 


A. The reciprocal suffik. 
The 'reciprocal' guffir —an- corresponds roughly to English '...one 
another' e 


29 
A. Concord: subject prefires with some new nocunse 
muhindi Muhindi umemea upesi sana. The maize has sprouted very 800n. 
mpunga Mpunga umemea upesi sana. The rice has sprouted very s00n. 
magugu Magugu yamemea upesi sanae The weeds have sprouted very 300n.e 
ua Ua limemea upesi sana, The flower has sprouted very s00n.e 
(flower) 
maua Maua yamemea upesi sana, The flowers have sprouted very 
s00n. 
nyasi Nyasi zimemea upesi sana. The grass has sprouted very 800nNe 
B. Reciprocal stems. 
kuona Wanaonana kila siku. They ses ecach other every day. 
kupiga Wanapigana kila siku, They fight each other every day. 
kusaidia Wanasaidiana kila siku. They help each other every day. 
kuamkia Wanaamkiana kila siku. They greet each other every day. 


392 


UNIT 98 SWAHILI 


kungoja Wanangojeans kila siku, They wait for sach other every day. 


C. A sentence which contains three eramples of reciprocal stems. 


kufuata, 

kupoteza, Hamisi na rafikiye (or: Hamisi and his friend went together 

kuona rafiki yake) walifuatana to the market in the morning; 
sokoni asubuhi, wakapotezana they lost each other o7er there, 
huko, wakaonana tena and then saw each other again in 
alasiri, the afternoon. 

3e 


A., Plural imperative: negative vs. affirmative. 


kumwagilia Msisahau kumwagilia maua Don't forget to water the flowers. 
maji. 
Hapana. Ninyi mwagilieni No. Water the flowers by 
maua peke yenu. yourselves. 

kukata Msisahau kukata nyasi, Don't forget to cut the grass. 
Hapana. Ninyi kateni No. Cut the grass by 
nyasi peke yenu. yourselves. 

kuchemsha Msisahau kuchensha maji ya Don't forget to boil water for 
kusafishia vyombo. washing the dishes. 
Hapana. Ninyi chemsheni No. Bolil the water by 
maji peke yenu. yourselves. 


kutandika Msisahau kutandika kitanda Don't forget to make the guest'!s 
cha mgeni. bed. 
Hapana. Ninyi tandikeni No. Make the bed by yourselves. 
kitanda peke yenu. 


B. “ta tense vs. “ki- tense. 


kukata Utakata ua? Will you cut the hedge? 
Ukikata ua, nitakata If you cut the hedge, I'1J1 cut 
nyasi. the grass. 


393 


BASIC COURSE UNIT 98 


kumwagilia Utamwagilia maua maji? Will you water the flowers? 
Ukimwagilia maua, nitakata If you water the flowers, I 
nyasi. Will cut the grass. 


kupalilia shamba kusafisha vyombo kufua nguo 


394 


UNIT 99 


SWAHILI 


Trials of a baby-sitter. 


10 Basic Dialogue. 


Maria 


chunga 
Watoto wadogo wahitaji kuchungwa 
(or: kutunzwa) sana. 
acha 


Wakiachiliwa peke yao wataumia, 


—ruhusu 
kimbia 
barabara 
Si vizuri kuwaruhusu wakimbie 
barabarani, 
—epa 
hatari (N) 


Hawajui kuepa hatari -- kama magari. 


“linda 


Wanataka kulindwa kila mara. 


Notes 


to care for 
Young children need to be cared for 
very well. 
to leave 
If they are left alone they wil1 get 
hurte 
to allow 
to run 
road, highway 
It's not good to let them run around 
in the street. 
to avoid, escape 
danger 
They don't know how to escape from 
dangers, like cars. 
to protect 


They reguire protection svery minute, 


A. The verb -ruhugu with infinitive or subjunctive, 


The verb -ruhusu 'to permit' may be followed by infinitive or by sub- 


junctive verb forms. 


395 


BASIC COURSE UNIT 99 


20 
A. Vocabulary practice in a sentence with an ezample of the use of the 


“kio tense. 


kuumia Watoto wakiachiliwa peke If children are left alone they'l1 
yao wataumia, get hurto 
kukimbia Watoto wakiachiliwa peke If children are left alone they'll 
yao watakimbia huko na run around. 
huko. 
kucheza kupigana 


B. —acha plus infinitive. 


kusema Wakati gani aliacha kusoma? At what time did he stop reading? 
kulima Wakati gani aliacha kulima? At what time did he stop 
cultivating? 


kucheza kulia 


Cc. 
kusoma Acheni kusoma) Stop reading! 
kushangilia Acheni kushangilia! Stop rejoicingi 
kupigana Acheni kupigana! Stop fightingl 
kelele Acheni kupiga kelele| Stop making noisel 
kuchemsha Acheni kuchemsha maji! Stop boiling water) 
Da AA WA zi 
pesa Watoto walikimbia na pesa The children ran away with my 
zangu. money. 
kalamu Watoto walikimbia na kalamu The children ran away with my pen. 
yangu.e 
kitabu jembe kijiko 


396 


30 
A. —ruhusu plus a subjunctive form; infinitive vs. subjunctive of a 


single verb, 


kucheza Watoto wataka kucheza The children want to play in the 
barabarani, roade 
Hatuwaruhusu wacheze We don't allow them to play init.o 
humo. 
kukimbia Watoto wataka kukimbia The children want to run in the 
barabarani. road. 
Hatuwaruhusu wakimbie We don't allow them to run init,. 
humo, 
kukaa kwenda 
B. <-acha and -sndelea plus infinitive; mpaka, 
kusema Acha kusema| Stop talking) 
Siachi., Nitaendelea I won't stop. I will keep on 
kusema mpaka usiku. talking until dark. 
kusoma Acha kusoma! Stop reading 
Siachi, Nitaendelea I won't stop. 1I wili keep on 
kusoma mpaka usiku. reading untii dark. 


kufanya kazi kuogelea kukata nyasi 


397 


BASIC COURSE UNIT 100 


Unit 100 


10 Basic Dialogue. Trials of a baby-sitter. (continued) 
Mirambo 


kifaranga (VI - pers.) chick (dim.): smaJl child 
(collog.) 


onja to taste, try 


Vifaranga hupenda kuonja kila kitu. Small children like to taste every- 


thinge 
Magese 
jali to give honor to 
Hata udongo na uchafu, hawajali, They don't even stop at soil and 
dirto 
Miyambo 
jua (MA) sun 
echoma to burn, apply fire to 
Tena, watoto wa kizungu wakikaa Also, European children, if they 
juani kwa mda mrefu, huchomwa stay in the sun for a long period, 
na jua vibaya. get badly burmned (by the sun). 
Magese 
“tii to obey 
Watoto yawalazimu kuwatii wazazi It's necessary for children to obey 
Wao. their parents. 
Mirambo 
"lea to rear 


398 


kua 


Mtoto wileavyo ndivyo akuavyo.' 


2. 
A. tangu 
Jan. Hamisi amekua sana tangu 
Januari. 
reba Hamisi amekua sana tangu 
Februari. 
Machi Aprili Mei Juni 
Oktoba Novemba Desemba 
B. —kusudia plus infinitive. 
soko Hatukusudii kukaa sokoni 
kwa muda mrefu. 
pwani Hatukusudii kukaa pwani 
kwa muda mrefu. 
nyumba Hatukusudii kukaa nyumbani 
kwa muda mrefu. 
kwao Hatukusudii kukaa kwao kwa 
mda mrefu. 
Morogoro  Hatukusudii kukaa Morogoro 
kwa muda mrefu. 
kusini Hatukusudii kukaa kusini 
kwa muda mrefu. 
mashariki Hatukusudii kukaa mashariki 


kwa muda mrefu. 


Cc. -tii 
wazazi Watii wazazi wako! 
waalimu 


Watii waalimu wako| 


399 


SWAHILI 


to grow 


'As the twig is bent, 
inclined, ' 


the tree!s 


Hamisi has grown a lot since 
January. 

Hamisi has grown a lot since 
February 

Julai Agosti Septemba 

We don't intend to stay in the 
market long. 

We don't intend to stay at the 
coast longo 

We don't intend to stay in the 


house long. 


We don't intend to 
place long. 


stay at their 


We don't intend to 
Morogoro long. 


stay in 


We don't intend to 
south long. 


stay in the 


We don't intend to 


east Jong. 


stay in the 


Obey your parents/ 


Obey your teachers! 


BASIC COURSE UNIT 100 


—.—————————————————————— 


mwalimu Mtii mwalimu wako! Obey your teacherl 
baba Mtii baba yako! Obey your fatherl 

mama Mtii mama yakot Obey your motheri 

30 


A. Concord: the ward mahali and the PA locative, 


kalamu Nimepoteza kalamu yangu! I have lost my pen 
Mahali ulipojiacha kalamu, The place where you left the 
ndipo ilipo. pen, is where it is. 

pesa Nimepoteza pesa zangu! JI have lost my money! 
Mahali ulipoziacha pesa, The place where you left the 
ndipo zilipo. money, is where it is. 

kofia Nimepoteza kofia yangu| I have lost my hati 
Mshali ulipoiacha kofia, The place where you left the 
ndipo ilipo. hat, is where it is. 

kitabu Nimepoteza kitabu changu! I have lost my bookl 
Mahali ulipokiacha kitabu, The place where you left the 
ndipo kilipo. book, is where it is. 

chupa Nimepoteza chupa yangu! I have lost my bottlet 
Mahali ulipoiacha chupa The place where you left the 
ndipo ilipo. bottle, is where it is. 

viberiti Nimepoteza viberiti vyangu! I have lJost my matchesi 


Mahali ulipoviacha viberiti, The place where you left your 
ndipo vilipo. matches, is where they are. 


Conyersation Starters 


1. A (a mother) discusses with B (a baby sitter).B!s responsibilities in 
caring for a three year old child during the day and putting the child to bed 
at night. 

2. A (a homeomer) discusses with B (a gardener) B's responsibilities 
in caring for the lawn. 


UNIT 190 SWAHILI 


READING SELECTION V 


Motokaa Za Abiria 


Motokaa za abiria zina manufaa sana kwa wasafiri, Ingawa abiria wapanda 
gari la moshi, motokaa ina sifa kabisa. 

Ni ajabu kuwa safari ya motokaa si ya raha kama ile ya gari la moshi, 
lakini wasafiri wengi hupenda kupanda motokaa. Ukipanda motokaa, utafika 
upesi zaidi kuliko kama ukipanda gari la moshi. Sababu yake ni kwamba motokaa 
yakimbia upesi zaidi ya gari la moshi, 

Motokaa ni nyingi sana, nazo zinasafiri kila upande nchini. Katika miji 
mikubwa kuna namna mbili za motokaa hisi. Zile zinazosafiri nje ya mji, na 
nyingine sile sinazozungukasunguka humo humo ajini. Safari nyingi huanza 
asubuhi na adhuhuri, na chache hufanywa alasiri na jioni. Magari haya hupita 
katika sehemu mbali mbali, milimani na mabondeni. Juu ya mito kuna madaraja, 
Madaraja mengine ni membamba na mengine ni mapana. Yale membamba huruhusu 
gari moja msja kupita, polepole. Katika sehemu ziliso sawa, yaani zisizokuwa 
32 milima, magari hukimbia sana. Ni vibaya kukimbiza sana gari la abiria kwa 
sababu ni hatari. Wenye magari hupata faida kubwa, lakini wakati mwingine 
2u magogo, hayachukui abiria, Hii ni amri ya serikali, 

Ni wasi kwamba ukisafiri kwa motokaa, safari ndefu huwa fupi. 


manufaa useful things, hasara (N) loss, damage 
(pl. MA) toals 

debe (MA) a four-galion 
sifa (N) praise, reputation tin 
raha (N) rest, canfort amri (N) a command; law 

authority, rule 

zunguka to go around 

wasi open, evident 
bande (MA) valley, low-lying 

country 

“embamba narrow 0 thin 
“pana broad, (flat) 


kor 


BASIC COURSE UNIT 100 


Duestions and Answers over Reading Selection 


Suestions Sample Answers 
to Motokaa 22 abiria zina manufaa Ndiyo, sina mamifaa sana kwao 
kwa wasafiri? 


2. Je, safari ya motokaa ni ya raha La, si ya raha, 
kama ile ya gari la moshi? 


3e Kwa nini wasafiri hupenda Kwa sababu motokaa hukimbia upesi 
kupanda motokaa? saidi, 


Le Ni kweli kwamba ukipanda motokaa Ndiyo. 
utafika upesi? 


Se Motokaa zinasafiri upande mmoja La, ni nyingi sana, zinasafiri kila 


tu nchini? upande. 
6. Katika miji mikubwa, kuna namna Zile zinazosafiri nje ya nji na zile 
zipi za motokaa za abiria? zinazozungukazunguka humo. 
70 Safari huanza lini? Nyingi huanza asubuhi na adhuhuri, na 
chache alasiri na jioni. 
8. Magari haya hupita sehemu za Milimani na mabondeni. 
namna gani? 
9. Juu ya mito kuna nini? Kuna madaraja. 
10. Madaraja yote ni membamba? Hapana, mengine ni mapana. 
1lo Magari hupitaje juu ya madaraja Hupita moja moja, polepole. 
membamba? 
12. Katika sehemu gani magari Katika sehemu zilizo sawa, zisizokuwa 
hukimbia sana? na milima, 
13Jo Ni vibaya kukimbiza sana gari Oh ndiyo, kwa sababu ni hatari, 
la abiria? 
to Wenye magari hupata faida tu? Sio faida tu, pia hasara. 


koa 


UNIT 100 SWAHILI 


15. Kwa nini magari ya bidhaa Ni amri ya serikali, 
hayachukui abiria? 


ho3 


BASIC COURSE UNIT 100 


1o Alinipa vitabu viwili, He gave me two books. 

?#. Kimoja ni cheusi na kingine ni One is black and the other is red. 
chekundu. 

3e Mashali penyewe ni pazuri sana. The place itself is very beautiful. 

Lo Watoto walifika alipokuwa akila, The children arrived when he was 

eating. 

Se Mama alifika mtoto alipoanza The mother arrived when the child 
kulia, began to cry. 

6. Bado hajamaliza kazi yake. He hasn't finished his work yet. 

70 Alivinunua kwa shilingi hamsini He bought them for 55 shillings. 
na tano. 

8. Nijaliwapo kufika Nairobi If God grants that I reach Nairobi, 
nitamtembelea Hamedi. I!1) visit Hanmedi, 

9e Akinipunguzia bei nitakinunua If he reduces the price for me, 
kile kikapu. I'J1 buy that basket there. 

100 Suruali yako inayo mifuko How many pockets do your trousers 
mingapi? have? 

1To Mbuzi wako huko kwenye nyasi The goats are where there is lots 
nyingi. of grass. 

12. Bila shaka barabara za kwao ni Certainly their roads are very 
nzuri sana, nicee 

13o Unayo mizigo mingapi kwa How many pieces of luggage have 
jwa? you altogether? 

te Ataongea juu ya elimu ya He will speak on the education of 
Waafrika, Africans. 

15e Mimea hubadilishwa kila mwaka. The crops are rotated every year, 


hol 


UNIT 100 SWAHILI 


160 Shamba langu limegawanywa My farm is divided into five parts. 
katika sehemu tano. 

17eo Mtandikie mgeni kitanda. Make the bed for the guest. 

18. Wakulima na watoto wao walipewa The farmers and their children were 
msaada wa fedhs. given financial assistance. 

190 Yeye na dada yake wanafanana, He and his sister resemble one 

another. 

200 Nguo avaazo huzinunua kutoka The clothes he wears are purchased 
Ulaya. in Europe. 

21. Mwambie akuonyeshe godoro Ask him to show you where the 
liliko, mattress is. 

22. Unafikiri nguo zimelowekwa? Do you think the clothes are wet? 

23o Nani apigaye pasi nguo zake? Who irons his clothes? 

alo Watoto wachungao ng'ombe hawa, Where are the children who tend 
wako wapi? the cattle? 

25. Tutaondokaje hapa? How will we leave here? 

26. Mtapanda gari la moshi, You will take the train. 

270 Tutafanyeje ili tupate msaada What shall we do in order to get 
na pesa? financial assistance? 

28. Baba alipofika, mama alikuwa When Father arrived, Mother had not 
hajaanza kupika. yet begun cooking. 

29.0 Maziwa yamechemka hata The milk boiled over. 
yakamwagika. 

3Jo. Suruali haijapigwa pasi, The pair of trousers hasn't been 

ironed yet. 
31 Mto umo ndani ya sanduku, The pillow is in the chest. 
32.0 Kwanini balozi hajafika? Why hasn't the diplomat arrived? 


ho5 


BASIC COURSE 


UNIT 100 


330 


3Jite 


350 


36. 


370 


38e 


39.0 


400 


Haya, twendelee basi. 


Vifungo vyote vya koti lake 
vimepotea. 


Sina pesa za kuvunja noti ya 
shilingi ishirini. 


Duka liko kushoto kwa jumba la 
sinema. 


Juzi tulikuwa tumesishiwa 
chakula chote. 


Msipigane kwa sababu ya thumni. 


Hawakusudii kuja kesho 
kututembelea. 


Yafaa kuwazuia watoto 
wasichezecheze barabarani. 


406 


O.K., Jet's go ane 


All the buttons of his coat are lost. 


I don't have changes for a 20 shilling 
note. 


The shop is to the left of the 
theater. 


The day before yesterday, we were 
completely out of food, 


Don't fight over a 50 cent piece. 


They don't plan to come to see us 
TOMOrTOW. 


It's necessary to prevent children 
from playing around in the strest. 


UNIT 101 SWAHILI 


10 Basic Dialogue. Riding a bicycle on the streets. 


Unajua kuendesha baiskeli? Do you know (how) to ride a bicycle? 
Abasi 


Ndiyo, lakini nilianza majuzi hivi. Yes, but I began only recently. 


Hamisi 
sikiliza to listen 
sheria (N) lav 
Sikiliza bwana, ni hatari sana Listen, Mister, it is very dangerous 
kuendesha baiskeli kama hujui to ride a bicycle if you don't 
sheria za barabara, the traffic regulations, 
Kila wakati endesha upande wa Always ride on the left side of the 
kushoto wa barabara. road. 
kengele (5) bell 
Piga kengele kama kuna mtu mbele Ring the bell if there is someone 
yako. ahead of you. 
geuka to turn 
ishara (N) signal 
Ukitaka kugeuka, onyesha ishara, If you want to turn, give a signal. 
Waangalie sana wapitao kwa iguu. Watch the pedestrians carefully, 
Notes 


A. 'Nezt' and 'last' with units of time. 


ko? 


BASIC COURSE UNIT 101 


The Swahili eguivalents for 'nezt week', 'nert month', etc. are in the 


form: 


nguni rel. a-tense of kuja 
mwezi ()ja (Cd)o 
wiki 
mwaka 
20 
A. Relative forms of the a-tenss. 
mguu Waangalie sana wapitao kwa Watch out for those crossing on 
mguu. foot. 
baiskeli Waangalie sana waendeshao Watch for those riding bicycles. 
baiskeli. 
motokaa Waangalie sana waendeshao Watch for those driving automobiles. 
motokaa. 
B. Relative forms of a-tense, in time erpressions, 
1 Tutaanza kujifunza mwezi We'1l1 begin studying nezt month. 
ujaoe 
mwaka Tutaanza kujifunza mwaka We'l1 begin studying nezt year. 
ujao. 
wiki Tutaanza kujifunza wiki We'!l1 begin studying nezt week. 
ijayoe 
kupanda Tutaanza kupanda mbegu We!ll begin sowing seeds nezt 
wiki ijayo. week. 
kuvuna Tutaanza kuvuna wiki We'l1l begin harvesting nert week. 
ijayo. 
mwezi Tutaanza kuvuna mwezi We!1l1 begin harvesting nezt week. 
ujao. 


408 


UNIT 101 SWAHILI 


C. Nouns used as objects of —gsuza. 


maneno Tugeuze maneno haya. 
mpango Tugeuze mpango huu. 
mipango Tugeuze mipango hii. 
majibu Tugeuze majibu haya. 
rangi Tugeuze rangi hii. 


D. Nouns used as Oobjects of —badili, 


sheria Tubadili sheria hizi. 
shati Tubadili shati hili. 
nguo Tubadili nguo hii. 


E. The derived stem —badilishana. 


koti Tubadilishane makoti. 
nguo Tubadilishane nguo. 

kofia kalamu kitabu 
3. 


A., Relative forms of the a-tense. 


vyombo Vyombo vinahitaji 
kusafishwa. Nani 


asafishaye vyombo? 


vitanda Vitanda vinahitaji 
kutandikwa, Nani 


atandikaye vitanda? 


maji Maji yanahitaji kufutwa. 
Nani afutaye maji? 


vijiti Vijiti vinahitaji kukatwa. 


Nani akatayse vijiti? 


409 


Let's change these words. 
Let's change this program. 
Let's change these programs. 
Let's change these answers. 


Let's change this color. 


Let's change these laws. 
Let's erchange this shirt. 


Let's ezchanges this piece of 
cloth. 


Let's erchange coats. 


Let's erchange clothes. 


The dishes need washing. Who 
washes the dishes? 


The beds need making. 
the beds? 


Who makes 


Thes water needs wiping upe Who 
wipes the water up? 


The bushes need cutting. Who 
cuts the bushe s? 


BASIC COURSE UNIT 102 


10 Basic Dialogue, Conditions of employment. 


Sangai 

Siku hizi wafanya kazi wapi? Where are you working these days? 
Wazua 

fedha (N) money 

Katika Idara ya Fedha. In the Ministry of Finance, 

Twafanya kazi kwa siku tano. We work five days (a week). 
Sanga 

Ashahara ni kiasi gani3. How much is the pay? 
Wambua 

Shilingi mia mbili harsini, 250 shillings (per monthjJ. 


Tunafanya kazi kwa mda wa saa saba, We work a seven-hour day. 


Sangai 
Mnaanza lini asubuhi? When do you begin in the morning? 
Wambua 
adhuhuri j noan 


Saa mbili mpaka adhuhuri tupumzikapo, 8:00 until noon, when we rest. 


Sanga? 
Halafu? Then? 
Waabua 
alasiri early afternoon 


Halafu, tunaanza tena alasiri mpaka Then, we begin again in the aftermoon 


saa kumi. (and work) until 4. 


Lio 


UNIT 102 SWAHILI 


Ao Matching hours with portions of the day. 


Point to the appropriate hour as each sentence is practiced. Practice 


in fired, then random ordeT.e 


moja Alifika saa moja 
asubuhi. 


mbili tatu Rne tano 


sita Alifika saa sita 
adhuhuri. 

saba Alifika saa saba 
mchana. 


nane tisa kuni 


kumi na moja Alifika saa kumi na 
moja jioni. 


kumi na mbili Alifika saa kumi na 
mbili jioni. 


11 


He arrived at seven o'clock in the 


morninge 


He arrived at noon. 


He arrived at one o'clock in the 


afternoon,. 


He arrived at five o'clock in the 
eveninge 


He arrived at sir o'clock in the 
eveninge 


BASIC COURSE UNIT 102 


AA kai RA 


7 Saa sita NU 
AN 


Saa tano 


Saa moja/7 Saa kumi 

na moja 

Thena- Saa kumi 

shara 6 na mbili 
UA KIRG 


Mapambazuko 
wA 


>, 5 
wA FS 


Saa kumi Saa moja 


na moja 


bia 


UNIT 102 SWAHILI 


3e 
A. What are the following in Swahili? (Assume that the sun is up.) 


Ao Sa Be Cc. 


De 
Ce He le 
Ja K. L. 


413 


BASIC COURSE UNIT 103 


Unit. 103 
10 Basic Dialogue. (contimed) 
Sangai 
Kazi yenyewe ni ngumu? Is the work itself hard? 
Wambua 
afisi (N) office 
Hapana, ukiwa umeslimika, unafanya No, if you are educated, you work in 
kazi afisini. Lakini wengine an office. But some do hard work. 
wanafanya kazi ngumu. 
bidhaa (N) merchandise 
kadhalika etc.o 
Wanabeba bidhaa kama sabuni, mafuta They carry merchandise like soap, 
ya taa, na kadhalika. kerosens, and so forth. 
—paka to apply 
(-pakia) (to pile up) 
Wanazipakia katika motokaa, They load them into a lorry. 
Sangai 
jasho (MA) sweat 
Kweli ni kazi ya jashol (That) is really sweaty work. 
Wambua 
mapumziko place/time of resting 
Lakini sote twapewa nguo bure, na But we all are given free clothing, 
chakula saa ya mapumziko, and food during the rest hour, 


414 


UNIT 103 SWAHILI 


Sangai 
bahasha (N) envelope 
karatasi (N) paper 
—amba to reguest 
Nitakwenda kununua bahasha na ; I'm going to buy an envelope and 
karatasi ya barua ya kuombea letter paper for appliying for work 
kazi kwenu. at your placel 
Notes 


A. The stem "ote 'ali', 


As we have seen, the stem “ote takes a full set of class concords., 1t 


also takes prefires for first person and second person plural: 


sote we ali 
nyote you all 
2. 
A. Subjunctive with object prefizres. 
bidhaa Ziweke bichaa karibu na Put the goods near the door. 
mlango. 
bahasha Ziweke bahasha karibu na Put the ervelopes near the door. 
mango. 
Jembe Liweke jembe karibu na Put the hoe near the door. 
mlango. 
ma jembe Yaweke majembe karibu na R Put the hoes near the door. 
mlango. 
meza Jweke meza karibu na mango. Put the table near the door. 
B. Relatives of me-tense and a-tense. 
kuelimika Wote walioelimika wafanya All those who are educated work 


kazi afisini. in the office. 


415 


BASIC COURSE UNIT 103 


kujua Wote wajuao kuandika 
na kusoma wafanya kazi 
afisini. 

kusema Wote wasemao Kiingereza 


wafanya kazi afisini. 


kujifunza Wote waliojifunza Ulaya 
wafanya kazi afisini. 


kuhitimu Wote walichitimu wafanya 
kazi afisini, 


C. Sote 'we ali', 
kuchelewa Tutachelewa sote, 
kufurahi  Tutafurahi sote. 

kusaidia kwenda 

D. Nyote 'you all'. 
kuenda Nendeni nyote. 


kuja Njooni nyute. 


kungoja kuanza kuandika 


3e 
A. Relative with 1 plu. 8.Pp. 

kuwa Sote tulikuwa kanisani. 
Sote tuliokuwako tulipata 
homa kesho yake. 

kuenda Sote tulikwenda kanisani. 
Sote tuliokwenda huko 
tulipata homa kesho yake. 

kula Sote tulikula chakula 


kanisani. 


416 


AJ) those who know how to read 
and write work in the office, 


All those who speak English work 
in the office. 


All those who studied in Europe 
work in the office. 


All those who gualified work in 
the office. 


We'Jl all be late. 
We'Ji ali be happye 


A)3) of you go. 


AJIl of you came. 


We all were in the church. 
All of us who were there got a 
fever the following day.e 


We all went to church. 
Al) of us who went there got a 
fever the following day. 


We all ate food in the church, 


UNIT 103 


Sote tuliokula chakula 
huko tulipata homa 
kesho yake. 


kushinda Sote tulishinda mjini. 
Sote tulioshinda huko 
tulipata homa kesho yake. 


B. Relative with 2 plu. 8.p.e 


kuwa Nyote mlikuwa shuleni. 
Nyote mliokuwako mlipata 
homa. 


kuenda Nyote mlikwenda sokoni. 
Nyote mliokwenda huko 
mlipata homa. 


kula Nyote mikula mjini, 
Nyote mliokula huko 


kushinda Nyote mlishinda Morogoro. 
Nyote mlioshinda huko 
mlipata homa. 


SWAHILI 


ALI of us Who ate food there 
got a fever the fo)lowing day. 


We ali spent the day in town. 
AJ) of us who spent the day 
there got a fever the following 
day. 


You all were in the school, 
All of you who were there got 


a fever. 


You all went to market. 
All of you who went there got 


a fever, 


You all ate in town. 
All of you who ate there got 
a fever. 


You all spent the day in Morogoro. 
AJl of you who spent the day 


there got a fevero 


Conversation Starters 


10 A is looking for a good job. His friend B advises him. 


417 


BASIC COURSE UNIT 4104 


Unit 104 


10 Basic Dialogue. Rearranging the furniture. 


Abasi 
chumba (VI) room 
Chumba hiki kimejaa vyombo vingi This room is full of furniture which 
visivyohitajiwa upesi. which will not be needed Soon. 
pambo (MA) furniture, ornament 


(better: fanicha, or vifaa vya nyumbani) 


Mutisya 
Ni mapambo ya nyumba. They are pieces of furniture for the 
house. 
mpa 
Tafadhali viondoe ukipata wakati. Please remove them when you have time. 
Hutisya 
Nitaviweka wapi? Where shall I put them? 
2DEBI 
rafu (N) shelf 
dari (N) upper floor 


Chukua rafu na kabati ndani ya chumba Take the shelf and the cupboard into 
cha Hamisi, darini, Hamisi's room, upstairs. 
kinanda (VI) stringed instrument, gramophone 


Kile kinanda, weka upande wa kitanda. That musical instrument, put (it) by 


the bed. 
kufuli (N) padlock 
ufunguo (U-N) key 
funga to lock 


418 


UNIT 104 SWAHILI 


“fungua to unjock 
Kisha, chukua kufuli na funguo hizi (When you) finish, take this padlock 
ufunge ili watoto wasiweze kufungua, and key and lock (the room) so that 
the children aren't able to unlock 
lit). 


A. Negative relative present verbs. 
visivyohitajiwa (tnings) which are not needed 


The negative relative forms corresponding to the present tense have -si- 
in the slot between subject prefir and relative affir. 


Be The 'reversive' suffiz. 


kufunga to Lock 
kufungua to unlock 


The 'reversive' suffir -u- is found in the word kufungua. Compare also 


80 
A. Object before the verb. 
kitanda Kile kinanda, weka upande That (stringed) instrument, put it 
wa kitanda, beside the bed. 
meza Kile kinanda, weka upande That (stringed) instrument, put it 
wa meza. beside the table. 


Mango kiti jiko 
B. “pi 'which' followed by relative, 


vyombo Vyombo vipi visivyohita jiwa Which dishes are not wanted now? 


sasa? 


kikapu Kikapu kipi kisichohitajiwa Which basket is not wanted now? 


sasa? 


Li9 


BASIC COURSE 


birika Birika lipi lisilohitajiwa 
sasa? 
magodoro Magodoro yapi yasiyohitajiwa 
sasa? 
wino Wino upi usiohitajiwa sasa? 
Mkasi Mkasi upi usichitajiwa sasa? 
nito Mito ipi isiyohitajiwa sasa? 
sabuni Sabuni ipi isiyohita jiwa 
sasa? 
shuka Shuka zipi zisizohitajiwa 
(ple) sasa? 
vijiko kitanda godoro 
nguo (plo) 


C. Negative relative, present tense. 


kupiga Wasiopiga kelele watapewa 
pesa. 

kukimbia  Wasiokimbia watapewa pesa. 

kupewa Wasiopewa livu watapewa 
posa. 

kusumbua Wasiotusumbua watapewa pesa, 

kuchelewa Wasiochelewa watapewa pes4. 

kucheza Wasiocheza watapewa pesa. 


420 


mapanga 


Which kettle is not wanted now? 


Which mattresses are not wanted 


now? 
Which ink is not wanted now? 


Which pair of scissors is not 
wanted now? 


Which pillows are not wanted now? 


Which soap is not wanted now? 


Which sheets are not wanted now? 


ubao mimea pasi 


Those who do not make noise Will be 
given money. 


Those who do not run will be given 
mMONeyo 


Those who are not given leave will 
given money. 


Those who do not bother us will 
be given money. 


Those who are not late will be 


given money. 


Those who do not play will be 


given money. 


UNIT 104 


UNIT 104 


kulima 


suruali 


nguo 


shati 


Be 


kofia 


suruali 


nguo 


shati 


SWAHILI 


Wasiolima njugu watapewa 
fedha na serikali. 


The reversive stem vyubo 


Vaa kofia hii, 
Usiivue mpaka adhuhuri, 


Vaa suruali hii. 
Usiivue Mpaka adhuhuri, 


Vaa nguo hizi, 
Usizivue mpaka adhuhuri. 


Vaa mashati haya. 
Usiyavue mpaka adhuhuri. 


Vua kofia ilef 
Ni yangu. Kwa nini uliivaa? 


Vua suruali ilej 
Ni yangu. Kwa nini uliivaa? 


Vua nguo ile. 


Ni yangu. 
uliivaa? 


Kwa nini 


Yva shati lile, 
Ni langu. Kwa nini 


ulilivaa? 


421 


Those who do not grow peanuts 
Will be given money by the 
government. 


Put on this hat. 
Don't take it off till noon. 


Put on these 
Don't take 


trousers, 
them off till noon. 


Put on these 
Don't take 


clothes. 
them off till noon. 


Put on these 
Don't take 


shirts. 
them off till noon., 


Take off that hati 
It's mine. Why did you put it 
on? 


Take off those trousers! 
They're mine. Why did you put 


them on? 


Take off that clothl! 
It's mine, Why did you put it 


on? 
Take off that shirti 


It's mine, Why did you put it 
on? 


BASIC COURSE UNIT 105 


Tnit 105 


10 Basic Dialogue, Plaming a trip by care 


Butler 


Nataka kwenda Bagamoyo kwa motokaa. JI want to go to Bagamoyo by car. 


Je, njia ni nzuri? Js the road good? 
Hani si 
Njia ni nzuri, lakini si sana. The road is good, but not very good. 
Butler 
Kwa nini? Why? 
Ba 
daraja (MA) bridge 


Kwa sababu juzi ilinyesha mvua kubwa, Because the day before yesterday 
na daraja moja limevunjika, there was a big rain, and one 


bridge was washed out. 


Butler 
Sasa nitafikaje Bagamoyo? Now how shall I get to Bagamoyo? 
Hamisi 
gogo (MA) log 
Utaweza kufika kwa sababu watu You Will be able to get there because 
wameweka magogo, na motokaa inaweza they've put logs (there), and a car 
kupita hapo polepole. can cross thers (by going) very 
slowlye 
26 
A., N-class forms of some adjectives. 
“zuri Njia hiyo ilikuwa nzuri, That road was good. 


422 


UNIT 105 


SWAHILI 


Njia hiyo ilikuwa ndefu. 
Njia hiyo ilikuwa kubwa. 
Njia hiyo ilikuwa mpya. 

Li-class forms of some adjectives. 
Bakuli hilo lilikuwa zuri. 
Bakuli hilo lilikuwa bovu. 
Bakuli hilo lilikuwa kubwa. 
Bakuli hilo lilikuwa jipya. 
Bakuli hilo lilikuwa chafu. 
Bakuli hilo lilikuwa jeusi. 
Bakuli hilo lilikuwa zito. 

M-class forms of some adjectives, 
Mto huo ulikuwa mzuri, 

Mto huo ulikuwa mkubwa. 
Pto huo ulikuwa mbovu. 
Mto huo ulikuwa Mpya. 
Mto huo ulikuwa mchafu. 
Mto huo ulikuwa safi. 
Mto huo ulikuwa Mweupe. 

MI-class forms of some adjectives. 

Mito hiyo ilikuwa mizuri. 


Mito hiyo ilikuwa mibovu. 


Mito hiyo ilikuwa mipya. 
Mito hiyo ilikuwa michafu. 


Mito hiyo ilikuwa myeupe. 


423 


That road was long. 
That road was big. 


That road was new. 


That bowl was good. 

That bowl was unfit for use. 
That bowl was large. 

That bowl was new. 

That bowl was dirty. 

That bowl was black, 


That bowl was heavy. 


That pillow was good. 

That pillow was big. 

That pillow was in a bad shape. 
That pillow was new. 

That pillow was dirty. 

That pillow was clean. 

That pillow was white. 

Those pillows were good. 


Those pillows were in bad 
shape. 


Those pillows were new. 
Those pillows were dirty. 


Those pillows were white, 


BASIC GOURSE UNIT 105 


E. U-class forms of some adjectives. 


“zuri Ubao huo ulikuwa mzuri. That board was good. 
“zito Ubao huo ulikuwa mzito. That board was heavy. 
“bovu Ubao huo ulikuwa mbovu. That board was rotten. 
“pya Ubao huo ulikuwa mipya. That board was new. 
“eusi Ubao huo ulikuwa mweusi. That board was black. 
30 


A. Switching tense. 


y Na Watu wameweka magogoe People have put logs in place, 

kesho Watu wataweka magogo kesho. People will put logs in place 
Tomorrow. 

sasa Watu wanaweka magogo sasa, People are putting logs in 
place now. 

jana Watu waliweka magogo jana, People put logs in place 
yesterday. 

bado Watu hawajaweka magogo bado. People haven't put lJongs in 
place yet. 

waambie Waambie watu waweke magogo. Tell people to put logs in 
place. 


B. Switching tenses. 


| Atafika Bagamoyo kesho. He will arrive at Bagamoyo 
Tomorrow. 

jana Alifika Bagamoyo jana. He arrived at Bagamoyo 
yesterday. 

tayari Amekwisha fika Bagamoyo He has arrived at Bagamoyo 

tayari, already. 

bado Hajafika Bagamoyo bado, He hasn't arrived at Bagamoyo 

yete 


kal, 


UNIT 105 SWAHILI 


jana Hakufika Bagamoyo jana. 


C. Switching tenses. 


| Atajaza chumba mapambo 
kesho. 

sasa Anajaza chumba mapambo sasa. 

jana Alijaza chumba mapambo jana. 

wapi Aliyejaza chumba mapambo 
yuko wapi? 

sasa Anayejasa chumba mapambo 
yuko wapi? 


h25 


He didn't arrive at Bagamoyo 
yesterday 


He will fill the room with 
furniture tomorrow. 


He is filling the room with 
furniture now. 


He filled the room with 
furniture yesterday. 


Where is the one who filled the 
room with furniture? 


Where is the one who is filling 
the room with furniture? 


BASIC COURSE UNIT 106 


Unayo 

1eo Basic Dialogue (continued) 
Butler 

Je, mbele hakuna hatari nyingine? Say, is there any danger ahead? 
Hamisi 

ajabu (N) a surprise 
Sijui, lakini si ajabu daraja la I don't kmow, but I wowdn't be 
Mapinga pia limsharibika. surprised if the Mapinga bridge 


is out as well, 


Butler 


Naweza kupata mtu mmoja wa kufuatana Can IJI get someone to go along with 


naye? me? (!one person to travel with 
him!) 
Hamisi 
iwapo in case, if 
shida (N) difficulty 
Ndiyo, Mimi mwenyewe nitaweza Yes, I myself will be able to go 
kufuatana nawe na kukusaidia With you and help you if you meet 
iwapo utapatwa na shida, difficulty. 
Butler 
Vema. Asante sana. Good) Thanks a Jot! 
Hamisi 
hali (N) condition 


426 


UNIT 106 SWAHILI 


AAA AAA AA———————— UA ——— 


Kabla ya kuondoka inafaa uangalie Before leaving it's a good thing for 
kama gari limo katika hali you to check whether the car is in 
nzuri. good shape. 

Butler 


Bila shaka, hata petroli nitaangalia By all means. 1I'11 also see to the 


pia.e petrol. 


A. Si ajabu... 


kuharibu Si ajabu gari lake It's no wonder his vehicle is 
limeharibika. broken down. 

kutengeneza Si ajabu gari lake It's no wonder his vehicle is 
limetengenezwa. repaired., 

kuuza Si ajabu gari lake It's no wonder his vehicle is sold. 
limeuzwa. 

hali Si ajabu gari lake limo It's no wonder his vehicle is in 
katika hali nzuri. good condition, 


B. “enyewe. 


mimi Mimi mwenyewe nitakwenda I myself will go with you. 
Nawde 

yeye Yeye mwenyewe atakwenda He himself will go with you. 
nawe. 

sisi Sisi wenyewe tutakwenda We ourselves will go with you. 
nawe. 

wao Wao wenyewe watakwenda They themselves will go with you. 
nawee 


Co. na with personal proncuns. 


sisi Baba mwenyewe atafuatana Father himself will go along with 
nasi. Uu3o 


427 


BASIC GOURSE UNIT 106 


Wawe Baba mwenyewe atafuatana 
nawe. 

yeye Baba mwenyewe atafuatana 
naye. 

ninyi Baba mwenyewe atafuatana 
nanyi. 

wao Baba mwenyewe atafuatana 
nao. 

mimi Baba mwenyewe atafuatana 
nami. 

3e 


A. Switching tenses. 


Ji Mbele naona magari. 
jana Mbele niliona magari jana, 
hapana Mbele sikuona magari jana, 
bado Mbele sijaona magari bado. 


Father himself will go along with us. 


Father himself will go along with 
her. 

Father himself will go along with 
you (pl)o 

Father himself will go along with 
them. 


Father himself will go along with 


Mm. 


1J see vehicles ahead, 


IT saw vehicles ahead yesterday. 


I didn't see vehicles ahead 


yesterday. 


I haven't seen any vehicles ahead 


yet. 


Bo. Buestions included in a larger sentence. 


gari Gari limo katika hali nzuri3 Is the vehicle in good condition? 


Inafaa uangalie kama gari 
limo katika hali nzuri, 


vifungo Vifungo vimo sandukuni? 
Inafaa uangalie kama 
vifungo vimo sandukuni. 


hatari Kuna hatari nyingine mbele? 


miiba Kuna miiba mingi njiani? 


4a8s 


You'!d better check whether the 
vehicle is in good condition. 


Are the buttons in the bar? 
You'!d better check if the buttons 
are in the book. 


Is there other danger ahead? 


Are there many thorms on the road? 


UNIT 107 SWAHILI 


leo Basic Dialogue. In a shoe store, 


Patel 
Karibu, bwana. Come in, sirl 
Je, unataka viatu vya aina gani? What kind of shoes do you want? 
Butler 
Ngoja niangalie kwanza. Wait and let me look first. 
Je, mna viatu vya Bata? Do you have Bata shoes? 
Patel 
Oh, ndiyo, tunavyo katika rangi Oh yes, we have them in two colors: 
mbili: nyeusi na nyekundu. black and brom. 
Unataka vipi, basi? Which do you want? 
Butler 
hebu '!well, theni''!' 
mwundo (MI) shape, form 
chini (N) below, under 
Hebu nione mwundo huo chini ya Well, then, let me see that style 
viatu vyekundu; pia mwundo huu under the brown shoes; also this 
hapa. style here. 
Patel 
Nitakuonyesha, bwana! I'11 show (them) to you, siri 
20 
A. Chini 


kucheza Watoto wanacheza chini. The children are playing on the ground. 


k29 


kuanguka 


kuangusha 


kiko 


B. Negative relative, present tense. 


shati 


mashati 


suruali 


nguo 


chandalua 


vyandalua 


30 


BASIC COURSE 


—.————————————-———uU—U—— 


Masi umeanguka chini, 


Hamisi aliangusha sabuni 
chini. 


Kikapu kiko chini, 


Nataka shati lisiloraruka 
upesi. 

Nataka mashati 
yasiyoraruka upesi. 

Nataka suruali isiyoraruka 
upesi. 

Nataka nguo isiyoraruka 
upesi. 

Nataka chandalua 
kisichoraruka upesi. 


Nataka vyandalua 
visivyoraruka upesi. 


A. Switching tenses. 


kesho 


sasa 


Tunavyo katika rangi tatu. 


Tulikuwa navyo katika rangi 
tatu. 


Tutakuwa navyo katika rangi 
tatu. 


Tunavyo katika rangi tatu. 


h30 


A pair 


down. 


Hamisi 


UNIT 107 


of scissors has fallen 


dropped soap on the ground. 


The basket is on the ground. 


a shirt that doesn't get 
easily. 


shirts that don't get 


easily. 
trousers that don't get 
easily. 
a dress that doesn't get 


easily. 


a mosguito net that 


doesn't get torn easily. 


I want 


mosduito nets that don't 


get torn easily. 


We have them in three colors. 


We had 


them in three colors. 


We will have them in three 


colors. 


We have them in three colors. 


SWAHILI 


Be 


Switching tenses.a 


Wana viatu vya Bata, 


They have Bata' shoes. 


kesho Watakuwa na viatu vya Bata. They wili have Bata shoes, 

jana Walikuwa na viatu vya Bata. They had Bata shoes. 

hapana Hawakuwa na viatu vya Bata, They didn't have Bata shoes. 
C. Switching tenses. 


Mariamu anataka viatu 
vyekundu. 


Mariamu wants brown shoes. 


kesho Mariamu atataka viatu Mariamu Will want brown shoes 
vyekundu kesho. tomorTow. 
hapana Mariamu hatataka viatu Mariamu will not want brown shoes. 
vyekundu. 
jana Mariamu hakutaka viatu Mariamu did not want brown shoes. 
vyekundu. 
D. Switching tenses. 


Sanduku hili limejaa viatu. 


This bar is full of shoes. 


jana Sanduku hili lilikuwa This bor was full of shoes 
limejaa viatu jana. yesterday. 

kesho Sanduku hili litakuwa This bor will be full of shoes 
limejaa viatu kesho. tomorrow. 

sasa Sanduku hili limejaa viatu This bor is full of shoes now.a 
sasa. 

wapi? Sanduku lililokuwa limejaa Where is the bor that was full of 


viatu liko wapi? 


shoes? 


SonyersatTonstartera 
10 A and B discuss preparations for a cross-country trip. 
2. Improvise several conversations beginning with the guestion 'Utafanya 


nini kesho?' 


431 


BASIC COURSE UNIT 108 


Unit 108 
1.0 Basic Dialogue (continued) 
Butler 
jozi (N) pair 
soli sole 
“embamba narrow, delicate, thin 
Bei gani jozi hii yenye soli How mich fis) this pair with thin 
nyembamba? soles? 
Patel 
Shilingi thelathini na tisa tu. Only 39 shillings. 
Butler 
Na hii jozi nyingine? And this other pair? 
Patel 
kuliko where there is, than 
Hii ni shilingi arobaini na sita, These are 46 shillings, sir, because 
bwana, kwa sababu jozi hii ni this style is more attractive than 
nzuri zaidi kuliko hii. this (other)J. 
ButIse 
ama Yo) much 


Lakini, bwana, bei yake ni ghali mno. But sir, their price is very high. 
Patel 


hafifu poor in guality 


bora best, 


YUZa 


UNIT 108 SWAHILI 
UN BA AA AA 


Ndiyo. Unajua, kitu bora siku zote Yes, you know the best (thing) is 
ni ghali zaidi kuliko kitu hafifu. always more ezkpensive than the 


low-guality stuff. 


20 
A. Kinds of soles. 
“embamba Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with thin soles. 
nyembamba. 
“gumu Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with hard soles. 
ngumu. 
laini Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with soft soles. 
laini. 
“zito Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with heavy soles. 
nzito. i 
hpira Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with rubber soles. 
ya mpira. 
ngozi Nataka viatu vyenye soli I want the shoes with leather soles. 
ya ngozi. 
B. Comparisons with kuliko. 
zigo Nzigo huu ni mzito kuliko This load is heavier than thato 


huu. 


mizigo Mizigo hii ni mizito kuliko These loads are heavier than those. 
hii. 


kikapu Kikapu hiki ni kizito. This basket is heavier than this. 
kuliko hiki. 


vikapu Vikapu hivi ni vizito These baskets are heavier than these. 
kuliko hivi. 


gogo Gogo hili ni zito kuliko This log is heavier than this. 
hili, 


h33 


BASIC COURSE 


UNIT 108 


—————————————————————mumum—u—m ———————————a aaa ————— 


magogo Magogo haya ni mazito 
kuliko haya. 

ndege Ndege huyu ni mzito kuliko 
huyue 

meza Meza hii ni nzito kuliko 
hii. 

ubao Ubao huu ni mzito kuliko 


huu. 


C. Comparison with zaidi kuliko. 


mimi Juma asema Kiswahili vizuri 
zaidi kuliko mim. 


wewe Juma asema Kiswahili vizuri 
zaidi kuliko wewe. 


Daudi sisi ninyi 
30 
A. Switching tenses. 
ji Bei ya viatu ni ghali jino. 
mwaka Bei ya viatu itakuwa ghali 
ujao Ono mwaka ujao. 
mwaka Bei ya viatu ilikuwa ghali 


uliopita ano mwaka uliopita. 


Bei ya viatu haikuwa ghali 
mwaka uliopita. 


hapana 


Be Switching tenses. 
1 Niko katika darasa la tano, 


mwaka 
ujao 


Mwaka ujao, nitakuwa katika 


darasa la tano. 


434 


wengine 


These logs are heavier than these. 


This bird is heavier than this. 


This table is heavier than this. 


This board is heavier than this. 


Juma speaks Swahili better than I, 


Juma speaks Swahili better than you. 


The price of shoes is ekceedingly 
high. 


The price of shoes wili be ekceede 
ingly high nezt year. 


The price of shoes wa3 ezceedingly 
high last year. 


The price of shoes was not erkceed- 
ingly high last year, 


I amin the fifth grade, 


Nert year, I will be in the fifth 
grade . 


UNIT 108 SWAHILI 


mwaka Mwaka uliopita, nilikuwa 
uliopita katika darasa Ja tano, 


bado Bado sijawa katika darasa 
la tano. 
C. Switching tenses. 
l Alikuwa Mbeya. 
ni nani Ni nani aliyekuwa Mbeya? 


ujao Ni nani atakayekuwa Mbeya 
mwaka ujao? 


uliopita Ni nani aliyekuwa Mbeya 
mwaka uliopita? 


sasa Ni nani aliye Mbeya sasa? 


435 


Last year, I was in the fifth grade, 


I'm not in the fifth grade yet. 


He was at Meya, 
Who was at Mbeya? 


Who will be at Mbeya nezt year? 


Who was at Mbeya last year? 


Who is at Mbeya now? 


BASIC COURSE UNIT 109 
-——————————————————————————-—-—-——<-—m—m mamaa ——— 


Unit 109 
1o Basic Dialogue (continued) 
Butler 
Hivi hapa je? What about these here? 
Patel 
sawa like 


Bei ya viatu hivi ni sawa na bei ya The price of these shoes is the same 


jozi hii. as the price of those. 
Butler 
Hivi si ghali kama vile) Unavyo These are not so ezpensive as those. 
vyeusi? Do you have them (in) black? 
Patel 
Ndiyo. Yes (we havejJi 
Butler 


Aha, hivyo ndivyo viatu nivitakavyo! Ahal These are the shoes that I want. 


Lakini, nipunguzie bei kidogo bwana. But reduce the price a little for me, 


sir. 
Patel 
Tuna bei moja tu; hatupunguzi wala We have only one price; we don't, 
hatuzidishi. Jower or increase (our prices). 
Butler 


Haidhuru! Nipatie kwa bei hiyo hiyo. No matter. Give it to me at that 
price. 
Patel 


Vyemal Fine 
436 


SWAHILI 


A. The negative word wala. 


hatupunguzi wala hatuzidishi 


we neither lower nor raise (prices) 


The word wala between two negative verbs corresponds to English 'neither 


...NOT..e' 


A. ndi( ) plus noun plus relative of a-tense. 


viatu 


kitambaa 


mfuko 
mifuko 


panga 


mapanga 


sabuni 
shuka 


wino 


Hivyo ndivyo viatu 
nivitakavyo! 


Hicho ndicho kitambaa 
nikitakacho! 


Huo ndio mfuko niutakao! 


Hiyo ndiyo mifuko 
niitakayo! 


Hilo ndilo panga nilitakalo| 


Hayo ndiyo mapanga 
niyatakayo| 


Hiyo ndiyo sabuni niitakayo| 
Hiyo ndiyo shuka niitakayo| 


Huo ndio wino niutakao! 


Those are the shoes that I want. 


That is the handkerchief that I 
want. 


That is the bag that I want. 


Those are the bags that I want. 


That's the panga that I want. 


Those are the pangas that I want, 


That's the soap that I want. 
That's the sheet that I want. 


That's the ink that I want. 


B. ndi ( ) plus noun plus relative of a-tense. 


vifungo 


kitabu 


mpango 


Hivi ndivyo vifungo 
tuvipendavyo. 


Hiki ndicho kitabu 
tukipendacho. 


Huu ndio mpango tuupendao. 


437 


These are the buttons that we like. 


This is the book that we like, 


This is the plan that we like. 


BASIC COURSE 


UNIT 109 


—————————————————————————m—u—U———————m——— 


mahali Hapa ndipo mahali 
tupapendapo. 

godoro Hili ndilo godoro 
tulipendalo, 

matunda Haya ndiyo matunda 
tuyapendayo. 

urefu Huu ndio urefu tuupendao. 

mbegu Hizi ndizo mbegu tuzipendazo. 

shuka Hii ndiyo shuka tuipendayo. 

3e 

A. wala 

kupunguza  Wanapunguza bei? 
Hawapunguzi wala 
hawazidishi. 

kuuza Wanauza maharagwe? 
Hawauzi wala hawanunui. 

kwenda Wanakwenda? 
Hawaendi wala hawaji. 

kulima Wanalima? 


Hawalimi wala hawapalilii. 


B. Switching tenses. 


| Wamezidisha nauli ya gari 
la moshi. 
mwezi Walizidisha nauli ya gari 


Ja moshi mwezi uliopita. 


Watazidisha nauli ya gari 
la moshi mwezi ujao. 


38 


This is the place that we like. 


This is the mattress that we like. 


This is the fruit that we like. 


This is the length that we like. 
These are the seeds that we like. 


This is the sheet that we like. 


Do they reduce the price? 


They nseither lower nor increase. 


Do they ss11 beans? 
They neither sell nor buy. 


Do they g02 
They don't go nor comes. 


Do they cultivate? 
They don't cultivate nor weede 


They have increased the train fare. 


They increased the train fare last 
month. 


They will increase the train fare 
nezt month. 


bado 


SWAHILI 


Hawatazidisha nauli ya 


gari la moshi mwezi ujao. 


Bado hawajazidisha nauli 
ya gari la moshi. 


C. Adjective antonyns. 


ghali 


gumu 


zuri 


“chafu 


“zito 


1o Buya pair of shoes or a hat. 


Viatu hivi ni ghali kama 
vile? 
Hapana, vile ni rahisi 
zaidi kuliko hivi. 


Viatu hivi ni vigumu kama 
vile? 
Hapana, vile ni laini 
zaidi kuliko hivi. 


Viatu hivi ni vizuri kama 
vile? 
Hapana, vile ni vibaya 
zaidi kuliko hivi. 


Viatu hivi ni vichafu 
kama vile? 
Hapana, vile ni safi 
zaidi kuliko hivi. 


Viatu hivi ni vizito kama 
vile? 
Hapana, vile ni vyepesi 
zaidi kuliko hivi. 


gualities of the merchandisse 


39 


They will not increase the train 
fare nezt month. 


They haven't yet increased the 
train fare. 


Are these shoes just as ekpensive 
as those? 
No, those are cheaper than these. 


Are these shoes just as tough as 
those? 
No, those are softer than these, 


Are these shoes just as beautiful 
as those? 
No, those are uglier than these, 


Are these shoes just as dirty as 
those? 
No, those are cleaner than these. 


Are these shoes just as heavy as 
those? 
No, those are lighter than these. 


Discuss the price, and also the 


BASIC COURSE UNIT 1140 


Unit 110 


10 Basic Dialogue, I live in the country. 


basi 
Bwana Mirambo, siku hizi unaishi (Mr.) Mirambo, where are you living 
wapi? these days? 
Mirambo 
Ninaishi shamba, bwana. I'm living on a farm (sir). 
Abasi 
Nyumba yako iko mahali gani huko Where is your house there on the 
shamba? farm3 
Mirambo 
Mima (MI) mountain 
mpaka (MI) boundary 
kati between, among 
Ikiwa watoka mjini, iko chini ya If you leave the city, it is below the 
mlima kati ya mpaka wa jimbo letu mountain between the boundary of our 
na lenu. province and yours. 
Abasi 
nyuma (N) after, on far side of 
mwitu (MI) forest 
mto (MI) river 
Nyuma ya mlima huo kuna mwitu na On the far side of that mountain are 
mto vile vile? there also a forest and a river? 
Mirambo 
Hasa) Rights 


UNIT 110 SWAHILI 


20 
A. Kati 
nyumba Mpaka uko kati ya nyumba 
yetu na yao. 


shamba Mpaka uko kati ya shamba 


letu na lao, 


kijiji — Mpaka uko kati ya kijiji 


chetu na chao. 


mji Mpaka uko kati ya mji 


wetu na wao. 


3. 


The boundary is between our house 
and theirs. 


The boundary is between our shamba 
and theirs. 


The boundary is between our 
village and theirs. 


The boundary is between our town 
and theirs. 


A. Relative forms,.past tense, agresing with object of verb. 


pombe Alikunywa pombe. 
Pombe aliyoinywa ilikuwa 
mbaya. 

maji Alikunywa maji. 
Maji aliyoyanywa yalikuwa 
mabaya. 

chai Alikunywa chai. 
Chai aliyoinywa ilikuwa 
mbaya. 

maziwa Alikunywa maziwa. 
Maziwa aliyoyanywa 
yalikuwa mabaya. 

kinywaji Alikunywa kinywaji. 
Kinywaji alichokinywa 
kilikuwa kibaya. 


uji Alikunywa uji. 
Uji aliounywa ulikuwa mbaya. 


kii 


He drank beere 
The beer that he drank was bad, 


He drank watero 
The water that he drank was bad, 


He drank tea, 
The tea that he drank was bad. 


He drank milk. 
The milk that he drank was bad. 


He took a beverage. 


The beverage he took was bad, 


He drank gruel, 
The gruel that he drank was 
bad. 


BASIC COURSE UNIT 1410 


Bo. Relative past, agresing with object of verb. 


kisu Alinunua kisu jana. He bought a knife yesterday. 
Leo amejiumiza kwa kisu Today, he hurt himself witn the 
alichokinunua jana. knife which he bought yesterday. 
panga Alinunua panga jana. He bought a panga yesterday. 
Leo amejiumiza kwa panga He hurt himself with the panga 
alijolinunua jana, , which he bought yesterday. 
jembe Alinunua jembe jana. He bought a hoe yesterday. 
Leo amejiumiza kwa jembe He hurt himself today with the 
alilolinunua jana. hoe which he bought yesterday. 
uma Alinunua uma jana. He bought a fork yesterday, 
Leo amejiumiza kwa uma He hurt himself with the fork 
alioununua jana, which he bought yesterday. 
kalamu Alinunua kalam jana. He bought a pen yesterday. 
Leo amejiumiza kwa kalamu He hurt himself with the pen 
aliyoinunua jana. which he bought yesterday. 


UNIT 110 SWAHILI 


READING SELECTION VI 


Chama cha Wafanyi Kazi 


Kama tunavyojua, wafanyi kazi hunung'unika katika kazi zao. Pengine 
wananung'unika kwa ajili ya mshahara au pengine juu ya saa za kazi, Wakipeleka 
au wakituma mashtaka kwa bwana mkubwa wao, kwa kawaida mjumbe huwa taabuni, 

Katika miaka kumi 3u kumi na mitano iliyopita, wafanyi kazi wa Kenya 
walijiunga katika vyama mbali mbali, Madereva wote walianzisha chama chao. 
Wapishi, waalimu, wapagazi, na kadhalika, wote walifanya vyama vyao. 
Waliwachagua viongozi wao wenyewe, kama vile, mwenye kiti, mwandishi mkuu, na 
mweka hazina. 

Wanachama wa vyama hivi mbali mbali walikusanyika wakachagua mkubwa wao, 
ambaye ndiye aliyekuwa mtu wa kuwaongoza wakati wanapogoma. 

Pakiwa na mabishano juu ya mshahara kati ya wafanyi kazi na wakuu wa kazi, 
yule mkubwa wao humwendea mkuu wa kazi na kuwasemea wafanya kazi wote. 

Sasa tunacho chama kikubwa sana cha wafanyi kazi wa kila aina katika 
nchi ya Kenya. 


Maswali Ma Jibu 
1. Wafanyi kazi hunung'unika juu ya Juu ya mshahara au juu ya saa za 
vitu gani? kazi. 


2. Ukitaka mshahara zaidi utamwambia  Utamwambia mwenye kazi. 


pani?3 
3e Wajumbe wako taabuni? Ndiyo, wakubwa wa kazi hawawapendi 
wajumbe. 
Le Tangu lini wafanyi kazi wa Tangu miaka kumi hivi iliyopita, 
Kenya wakajiunga pamoja? 
S. Walijiungaje? Walifanya vyama mbali mbali. 


k43 


6. 


70 


Be 


9. 


100 


110 


120 


BASIC COURSE 


Ni watu gani waliofanya vyama? 


Walichanga pesa za nini? 


Wanao wakubwa wao? 
Wafanyi kazi wasipopata maongezo 
ya mshahara wanafanya je? 


Kwa mida gani? 


Wafanyi kazi wa Amerika hugoma? 
Nani mkubwa wa Idara ya Kazi 


katika Amerika? 


Vocabulary 
(ma )bishano (MA) 
chagua 

chama (VI) 

“changa 

—goma 

“jenga 

kiongozi (VI pers) 
kusanyika 
ongoza 

(ma)shtaka (MA) 


taabu (N) 


UNIT 119 


Watu kama, madereva, wapishi, 


makarani na kadhalika, 


Za kujengea afisi na vyombo vya 


kuandikia. 


Ndiyo, waliwachagua viongozi wao. 


Wanagoma. 


Mpaka viongozi watulize 


manung'uniko. 


Ndiyo. 


dispute, guarrel 
to choose, elect 
club, union, party 
to collect 

to strike (work) 
to build 


leader 


to be gathered together 


to lead 


accusation, complaint 


trouble, distress 


UNIT SWAHILI 


Unit 111 
10 Basic Dialogue (continued) 
Apa 
Napajua mahali hapo! I know that placel 
Mirambo 
zamani time, ancient times 
Ovyo at randon, carelessly 
ardhi (N) soil 


Zamani, pale palikuwa pa ovyo, ingawa In early times, that place was a mess, 


ardhi yake ilikuwa nzuri. even though the soil was good. 
Abasi 
ajili (N) cause, reason, sake 
akili (N) ability, intelligence 
“erevu shrewd, clever 
Sasa bwana ni pazuri kabisa, kwa Now, it's guite lovely, because of 
ajili ya akili na werevu wa the intelligence and cleverness of 
wenyeji wa pale. the inhabitants of the place, 
Mirambo 
Wamefanya nini? What have they done? 
Abasi 
“vivu lazy 
wivu jealousy, envy 
Unajua, wao si wavivu, pia hawana You know, they are not lazy, nor are 
Wivu they envious.e 


Lui 


BASIC COURSE UNIT 144 


fitina (N) discord 
heshima (N) respect 
Ingawa wana fitina, wanayo heshima. Although they have discords yet they 


respect one anotherte 


Abssi 
Hali ya hewa, je? How is the weather? 
Hirambo 
baridi (N) coldness 
ila ercept, unless, but 
barafu (N) ice 
Huko kuna baridi, ila Mimani There it is cold, but there is no 
hakuna barafu. frost in the mountains. 
Notes 


A. Further eramples of pa concords. 


Pale palikuwa pa ovyo. 
Napajua mahali hapo. 


Note the erample of pa-class concords in these sentences. 


B. Concessive verb forms with -nge-. 


Ingawa wana fitina, Although they have discord, 
wanayo heshima. they have respect (for one 
anotherj. 
Kama ningekuwa na maji ya If I had hot water, I woud 
moto, ningesafisha vyombo. wash the dishes. 
Kama ningejua, ningemwambia. If I knew, I would tell him. 


The prefir -nge- cccurs between the subject and object rrefires, Its 
meaning, however, is not related primarily to time, but to the fact that the 


4h6 


UNIT 111 SWAHILI 


condition described by the verb is not realized, Verb forms with this prefiz 
thus correspond to English phrases beginning with although, even though, etce 
Negative counterparts of the above forms may be formed with the prefir 


sim: 
— Kama nisingejua ... I£I didn't know ... 


(but I do know). 


C., Concessive forms with -ngali-. 


Kama ningalikuwa na maji ya If I had had hot water, I wowud 
moto, ningalisafisha vyombo. have washed the dishes. 
Kama nisingalijua... If I had not knam ... (but I 
did knowj. 


Paralle) to the affirmative and negative forms with -nge-, there erists a 
set of forms with -ngali-. The latter set of forms are supposed to refer to 
contrary-to-fact condition in the past, while the -nge- forms are supposed to 
be used only for contrary-to-fact condition in the present. It is recommended 
that the student observe this distinction, which is a part of Standard Swahili, 
even though Ashton (p. 187) states that 'in actual practice there is consider 
able larity in the use of -nge- and -ngali-,' and Perrott (p. 53) goes further, 
saying that 'in actual practice, few natives make this distinction ccnsistently; 
they are as uncertain about the use of -ngee and ngali as many English people 


20 
4. heshima kwa 

wazazi Inafaa kuwa na heshima It's proper to show respect to 
kwa wazazi wetu. our parents. 

yeye Inafaa kuwa na heshima kwake, It's proper to show respect to him, 

serikali Inafsa kuwa na heshima kwa It'3 proper to show respect to our 
serikali yetu. government. 

walimu Inafaa kuwa na heshima kwa It's proper to show respect to our 
walimu wetue teachers. 


BASIC COURSE 


kanisa Inafaa kuwa na heshima kwa 
wakuu wa kanisa. 
B. fitina na, 
mimi Juma alikuwa na fitina nami, 
wewe Juma alikuwa na fitina naye. 
mama Juma alikuwa na fitina na 
mama yake. 
mchumba Juma alikuwa na fitina na 
mchumba wake. 
C. wivu juu ya 
mimi Hasani alikuwa na wivu 
juu yangu. 
sisi Hasani alikuwa na wivu 
juu yetu. 
nyumba Hasani alikuwa na wivu 
juu ya nyumba yetu. 
mchumba Hasani alikuwa na wivu juu 
ya mchumba wa rafiki yake. 
motokaa Hasani alikuwa na wivu juu 
ya motokaa ya rafiki yake. 
D. ila 
-ita Nimewaita watoto wote ila 
Daudi. 
saida Nimewasaidia watoto wote 
ila Daudi, 
“ona piga 
3e 


448 


It's proper to show respect to 
the church elders, 


Juma had a guarrel with me. 
Juma had a guarrel with him. 


Juma had a guarrel with his 
mothere 


Juma had a guarrel with his 
fiancse . 


Hasani was jealous of me. 


Hasani was jealous of us. 


Hasani was jealous of our house. 


Hasani was jealous of his friend's 


girl friend. 


Hasani was jealous of his friend's 


caTs 


I have called all the children 
eKcept Daudi. 


I have helped all of them ekcept 
Daudi. 


UNIT 111 


UNIT 111 


A. 


WOTrevu 


chai 


maembe 


kuenea 


kuotesha 


kupanda 


kutengeneza 


C. The 


kusafisha 


kufua 


SWAHILI 


ingawa. 


Haruni ana werevu mkubwa. 
Ingawa Haruni ana werevu 
mkubwa, hawezi kusoma. 


Haruni anywa chai nyingi. 
Ingawa Haruni anywa chai 
nyingi, hanywi kahawa. 

Haruni apenda sana maembe. 


Ingawa Haruni apenda maembe 
sana, hawezi kuyala. 


Shati hili halinienei, 
Ingawa shati hili 
halinienei, nitalinunua, 


Juma alima vizuri sana, 
Yu mwerevu kwa kulima. 


Juma aotesha vitunguu 
vizuri sana. 
Yu hodari kwa kuotesha 


vitunguu. 


Juma apanda viazi vizuri 


sana, 


Juma atengeneza baiskeli 
vizuri sana. 


nge tense. 


Kama ningekuwa na maji ya 


moto, ningesafisha vyombo. 


Kama ningekuwa na maji ya 


moto, ningefua nguo zangue 


LI 


Haruni has great shrewdness. 
Though Haruni has great 
shrewdness, he can't read. 


Haruni drinks a lot of tea. 
Though Haruni drinks lots of 
tea, he doesn't drink coffee. 


Haruni likes mangoes very much. 
Though Haruni likes mangoes very 


much.he can't eat them. 


This shirt does not fit me. 
Though this shirt doesn't fit 
me I will buyit. 


Juma cultivates very well. 
He is clever in cultivatinge 


Juma grows very good onions. 


He is clever in growing onions. 


Juma plants very good potatoes. 


Juma repairs bicycles very well. 


If I had hot water, I would wash 
the dishes. 


If I had hot water, I would wash 
my clothes. 


BASIC COURSE UNIT 1414 


——-——-——————-————————m—u—————m——————. 


kutengeneza Kama ningekuwa na maji ya If I had hot water, I would make 
moto, ningetengeneza coffee, 
kahawa. 


D. The “ngali tense. 


mini Sikujua kuwa utakuja jana. I didn't know that you would come 
yesterday. 
Kama ningalijua kuwa utakuja, If I had known that you were 
nisingaliondoka nyumbani. coming, I would not have left 
the house. 
wewe Hukuja jana. You didn't come yesterday. 
Kama ungalikuja, If you had come, I would not 
nisingaliondoka nyumbani. have left the house. 
mvua Mvua haikunyesha jana. The rain didn't fall yesterday. 
Kama ingalinyesha, If it had rained, I would not 
nisingaliondoka nyumbani. have left the house. 


Conversation Starters 
1e A and B discuss a mountainous area that A has visited recently. 
20 Talk about the topography and climate of an area where you have 


lived for some time. 


450 


UNIT hi SWAHILI 


1o Basic Dialogue, You'd better not go hunting without a license, 


Abasi 
Mnafanya kazi gani huko shamba? What kind of work do you do there on 
the farm? 
Mirambo 
biashara (N) trade, commerce 
vilevile just the same, likewise 
-winda to hunt 
bunduki (N) gun 
Tunalima na kufanya biashara, We hunt and carry on trade, Also 
Vilevile kuwinda, kwa sababu wengi hunting, because many of us have 
tuna bunduki. gunse 
Abasi 
cheti (VI) certificate 


Nadhani ni lazima ukate cheti ukitaka 91 think it's necessary that you get a 
kuwinda, au sivyo? license if you want to hunt. 0r 


isn't that s07 


Si rambo 
—-shtaki Lo accuse, prosecute 
baraza (N) verandah, place of public 
council 
Hakika, Ukiwinda pasipo cheti Certainly, if you hunt without a 
utashtakiwa barazani. license you will be prosecuted in 
courte 


451 


BASIC COURSE 


Abasi 


Lakini, nani atajua kuwa huna cheti? 


UNIT112 


But, who will know that you don't have 


a license? 


Mirambo 


ajabu (N or MA) 
askari (WA) 
Askari) Ni ajabu kwamba wanajua 
nani amekata cheti na nani 
hakukata. 


A. pasipo. 


jembe Ukijaribu kulima pasipo 
jembe, utapatwa na shida. 
uma Ukijaribu kulima pasipo 
uma, utapatwa na shida. 
mbolea mbegu njema 
B. bila 
baiskeli Huwezi kununua baiskeli 
hii bila fedha nyingi. 
motokaa Huwezi kununua motokaa hii 
bila fedha nyingi. 
vitabu jiko kitanda 
3e 


A. Switching tenses.e 


1 Mama alipelekwa hospitali 
jana. 


L52 


amazement 
policeman 
A policemanij It's amazing that they 
know who has gotten a license and 


who hasn't. 


If you try to cultivate without 2 
hoe, you'11 find it difficult. 


If you try to cultivate without a 
rake, you'1l) find it difficult. 


You can't buy this bicycle without 
a lot of money. 


You can't buy this motor car 
without a lot of money. 


My mother was taken to the hospital 
yesterday. 


UNIT 112 


kesho Mama atapelekwa hospitali 


kesho. 


tutafanya Mama akipelekwa hospitali, 


nini tutafanya nini? 


Jldzima Ni lazima mama apelekwe 
hospitalini. 

jana Mama alipelekwa hospitali 
jana. 

ndiye Mama ndiye aliyepelekwa 
hospitali jana. 

kesho Mama ndiye atakayepelekwa 


hospitali kesho. 


B. Switching tenses. 


l Yeye ni mgonjwa sana. 
tutafanya Yeye akiwa mgonjwa sana, 
nini tutafanya nini? 
jana Yeye alikuwa mgonjwa sana. 
sasa Yeye ni mgonjwa sana sasa. 
ndiye Yeye ndiye aliyekuwa 
mgonjwa sana. 
C. Switching tenses. 
1 Anatumaini kuendelea katika 
masomo. 
mwaka Mwaka uliopita, alitumaini 
uliopita kuendelea katika masomo. 
hapana Mwaka uliopita, hakutumaini 
kuendelea katika masomo. 
ndiye Yeye ndiye ambaye hakutumaini 


kuendelea katika masomo. 


453 


SWAHILI 


My mother will be taken to the 
hospital tomorrow. 


If my mother is taken to the 
hospital, what shali we do? 


My mother must be taken to the 
hospital. 


My mother was taken to the 
hospital yesterday. 


It was my mother who was taken 
to the hospital yesterday. 


It's my mother who will be taken 
to the hospital tomorrow. 


He is very sick. 


If he is very sick, what shall we 
do? 


He was very sick. 
He is very sick now. 


He is the one who was sick. 


He hopes to continue with his 
studies. 


Last year, he hoped to continue 
with his studies. 


Last year, he didn't hope to 
continue with his studies. 


He is the one who didn't hope to 
continue with his studies. 


BASIC COURSE UNIT 113 


Unit 113 
10 Basic Dialogue. (continued) 
Mirambo 
Mjomba (WA) kinship term used TrTeciprocally 
by brother and son of a woman 
bahati (N) luck (good or bad) 
Mwaka jana, mjomba wangu alipata Last year, my mjomba had some bad 
bahati mbaya, bwana. Juck. 
Abasi 
Bahati gani? What kind? 
kirambo 
badala (N) a substitute 
Tmnyama (WA) animal 
“vua to fish 
bahari (N) sea, ocean 
Badala ya kupata cheti cha kuwinda Instead of getting a license for 
wanyama mwituni, alipewa cha hunting game in the forest, he was 
kuvua samaki baharini. given one for fishing in the sea. 
Abasi 
Ilikuwaje? How did that happen? 
Mirambo 
hati (N) document 
Kwa sababu, hakuwa na hati ya Because he didn't have the document 
kumwezesha kukata cheti cha to enable him to get a hunting 
kuwinda. license, 


h5h 


UNIT 113 SWAHILI 


Abasi 
Kama akija kuishi kwetu atafurahi, If he comes to live at our place, he 
kwa sababu ni vyepesi kupata will be glad, because it is easy to 
cheti cha kuwinda huko. get a hunting license there, 
28 
A. Ki-tense; lazima with subjunctive. 
kuwinda Ukihitaji cheti cha kuwinda, If you need a hunting license, 
lazima upate hati kutoka you must get a written note 
bomani. from the District Office, 
kuvua Ukihitaji cheti cha kuvua, If you need a fishing license, 
lazima upate hati kutoka you must get a written note 
bomani. from the District Office, 
njia Ukihitaji cheti cha njia, If you need a road license, you 
lazima upate hati kutoka must get a written note from 
bomani. the District Office. 
B. badala ya 
uma Umeleta uma badala ya kijiko. You have brought a fork instead 
of a spoon. 
bakuli Umeleta bakuli badala ya You have brought a bowl instead 
kikapu. of a basket. 
panga Umeleta panga badala ya kisu. You have brought a big knife 
instead of a knife (ordinary). 
shuka Umeleta shuka badala ya You have brought a sheet instead 
kitambaa. of a piece of cloth., 
thimni Umeleta thiimni badala ya You have brought a fifty cent 
shilingi. piece (E. African) instead of 
a shilling. 


455 


BASIC COURSE UNIT 113 


-.———————— D —— ——-————u——— 


C. Location with —ni. 
bahari Niliangusha ufunguo baharini, I dropped the key into the sea. 
mwitu Niliangusha ufunguo mwituni. I dropped the key in the forest. 
chini Niliangusha ufunguo chini. I dropped the key on the ground. 


mto maji ua nyasi 


3e 
A. Switching tenses. 
| Anakuja kuishi kwetu. He is coming to Live at our place. 
uliopita Alikuja kuishi kwetu mwezi He came to live at our place last 
uliopita. month. 
ujao Atakuja kuishi kwetu mwezi He is coming to live at our place 
ujao. nert month. 
ndiye Yeye ndiye atakayekuja kuishi He is the one who is coming to 
kwetu mwezi ujao. live at our place nezt month. 
uliopita Yeye ndiye aliyekuja kuishi He is the one who came to live at 
kwetu mwezi uliopita. our place last month. 
Be Switching tenses. 
il Unapata bahati mbaya siku hizi, You are unlucky these days. 
jana Ulipata bahati mbaya jana. You were unljucky yesterday. 
hapana Hukupata bahati mbaya jana. You were not unlducky yesterday. 
kesho Hutapata bahati mbaya kesho. You will not be unlducky tomorrow. 
sasa Hupati bahati mbaya sasae You are not unlucky now.a 


456 


UNIT 114 


SWAHILI 


Unit. ii 


10 Basic Dialogue. Time to get up. 


Asha 


—cha 


—afka 


Juma, Juma, kumekucha bwana) Amkal 


Juma 


mapema 


Sitaki kuamka mapema hivi, 


Asha 


dirisha (MA) 


Hebu angalia dirishani, jua lawaka, 


Tafadhali usiniarishe sasa, 
nitaarmka baadaye. 
Asha 
—lala 
Wewe Juma u mvivu kweli, wapenda 
kulala sana. 
Juma 


kasirika 


457 


to dawn 
to wake up 
Juma, Juma, it's daybreak, Mister| 


Get upi 


early, s00n 
J don't want to get up so soon as all 


this. 


window 
Please, will you look out the window! 


The sun is shining.e 


Please don't get me up now; I'11 get 


up later. 


to sleep, lie down 
You're really lazy, Juma, You really 


like to sleep. 


to be angry 


BASIC COURSE j UNIT 1144 


Unataka kunikasirisha bure tuo You just want to make me angry for 
nothinge 
Asha 
-uso (U-N) face 
-nawa to wash face/hands 


Utanawa uso kwa maji moto au baridi? Are you going to wash your face with 
hot water, or cold? 
Juna 
Kwa maji ya uvuguvugue With lukewarm watero 
20 


Ao. Three verbs with subject prefiz ku-. 


kupambazuka Kumepambazuka. Morning has coms. 
kucha Kumekucha. It is dam. 
kuchwa Kumekuchwa. The sun has set. 


B. yu, u, RM, tu, ni plus adjective. 


Juma Juma yu mvivu kweli. Juma is really lazye 
wewe Wewe u mvivu kweli. You are really lazye 
mimi Mimi ni ivivu kweli. I am really lazy. 
sisi Sisi tu wavivu kweli. We are really lazye 
ninyi Ninyi m wavivu kweli. You are really lazyo 
wao Wao ni wavivu kweli. They are really lazye 


C. —-wa na Wivu 


Juma Juma ana wivu sana. Juma is very jealous. 
wewe Wewe una wivu sana. You are very jealous. 
ninyi Ninyi mna wivu sana. You are very jealous. 


458 


UNIT 114 SWAHILI 


sisi mimi wao 


30 


A. Stative VSe causative stems. 


Kwa nini umekasirika? 
Kwa sababu umenikasirisha. 


Kwa nini nimekasirika? 
Kwa sababu umetukasirisha. 


Kwa nini amekasirika? 
Kwa sababu umemkasirisha. 


Kwa nini wamekasirika? 
Kwa sababu umewakasirisha. 


Be 


nimi Sitaki kuamshwa mapema 
kesho. 
Usiniamshe mapema. 


Sitakuarisha mapema. 


Hataki kuamshwa mapema 
kesho. 
Usimwasishe mapema. 
Sitamwasisha mapema. 


yeye 


sisi Hatutaki kuamshwa mapema 
kesho. 
Usituamshe mapema. 


Sitawaamsheni mapema. 


wao Hawataki kuamshwa mapema 
kesho. 
Usiwaamshe mapema. 


Sitawaamsha mapema. 


459 


Why are you angry? 
Because you have annoyed me. 


Why are you (pl) angry? 


Because you have annoyed utoe 


Why is he angry? 
Because you have annoyed him. 


Why are they angry? 
Because you have annoyed them. 


Causative vs. causative-passive stems, 


I do not want to be awakened early 
TtomorrTwo 
Don't wake me up earljye 
I'JI) not wake you up early. 


He does not want to be awakened 
early tomorrow. 
Don't wake him up early, 
I'J1 not wake him up early. 


We do not want to be awakened 
early tomorrow. 
Don't wake us up early. 
J'J1 not wake you (pl) up early. 


They do not want to be awakened 
early tomorrow. 
Don't wake them up early. 
I'11 not wake them up early. 


1o Basic Dialogue. (continued) 


udevu (U-N) 
nyoa 


Utanyoa ndevu leo? 


kioo (VI) 
wembe (U-N) 


Ndiyo, nipatie kioo na wembe. 


-fagia 


Ukimaliza kunyoa utanisaidia 


kufagia? 


Hapana, anza kufagia sasa. 


vumbi (N) 


Hujali vumbi? 


Kwanza mwaga maji kidogo, kisha 


ufagie. 


oga 


BASIC COURSE 


Unit 115 


Asha 
a hair of the face 
to shave 
Are you going to shave today? 
Juna 
mirror 
razor 


Yes, get me the mirror and a razore 


opa 
to sweep 
When you finish shaving, Will you 
help me sweep? 
Juma 
No, begin sweeping nowe 
Asha 


dust 


Don't you mind the dust? 
First, sprinkle a little water, and 
then sweep. 
Asha 


to bathe 


460 


UNIT 115 


UNIT 115 SWAHILI 


mwili (MI) body 

“zima whole 

—kawia to take a long time 
Ninakwenda kuoga mwili mzima, I'm going to take a bath; I won't 

sitakawia, be long. 
Juma 

mswaki (MI) twig used as toothbrush 
Na mimi nitapiga mswaki, And I'm going to brush my teeth. 
2e 

A. —kawia plus infinitive. 
kuoga Kwa nini ulikawia kuoga? Why did it take you long to bathe? 
kunyoa Kwa nini ulikawia kunyoa? Why did it take you long to shave? 
kuongea Kwa nini ulikawia kuongea? Why did it take you long to converse? 


kutembea Kwa nini ulikawia kutembea? Why did it take you long to take a 


walk? 

kulala Kwa nini ujikawia kulala? Why did it take you long to go to 
bed? 

kupiga Kwa nini ulikawia kupiga Why did it take you Jong to brush 

mswaki? your teeth? 
B. 'whole/aji' 

ng'ombe Walikula ng'ombe mzima, They ate the whole cow. 

kuku Walikula kuku mzima. They ate the whole chicken. 

mbuzi Walikula mbuzi mzima. They ate the whole goato 

nguruwe Walikula nguruwe mzima. The ate the whole pig. 

nanasi Walikula nanasi lote. They ate the wnole pineapple. 

kabiji Walikula kabiji yote. They ate the whole cabbage. 


461 


Ce 
kunyoa 
kuoga 
kupiga 
kuandika 
kulima 
3. 

A. 


kioo 


wembe 


ufagio 


kengele 


kitanda 


cheti 


BASIC COURSE UNIT 115 


-—.,—————————————————————————————————— 


OVyo-Ovyo 


UA UWA. 


Alijinyoa ovyo-ovyo. 


Alioga ovyo-ovyo. 


Alipiga meno mswaki Ovyo-ovyo. 


Aliandika ovyo-Oovyoe 


Alilima shamba ovyo-ovyo. 


Plurals. 


Nilipata kioo kipya. 


Twahitaji vioo viwili zaidi. 


Nilipata wembe mpya. 
Twahitaji nyembe mbili 
zaidi. 


Nilipata uma mpya. 
Twahitaji nyuma mbili 
zaidi. 


Nilipata ufagio mpya. 
Twahitaji fagio mbili 
zaidi. 


Nilipata kengele mpya. 
Twahitaji kengele mbili 
zaidi. 


Nilipata kitanda kipya. 
Twahitaji vitanda viwili 
zaidi. 


Nilipata cheti kipya. 
Twahitaji vyeti viwili 
zaidi. 


h462 


He shaved himself carelessly. 

He bathed himself carelessly. 

He brushed his teeth carelessliy. 
He wrote carelessly. 


He cultivated his farm carelessliy. 


I got a new mirror. 


We need two more mirrors. 


I got a new razor blade, 


We need two more razor blades. 


I got a new fork. 


We need two more forks. 


I got a new broonm. 


We need two more brToocms. 


I got a new bell. 


We need two more belis. 


I got a new bed. 


We need two more beds. 


I got a new certificate, 


We need two more certificates. 


UNIT 115 SWAHILI 


bunduki Nilipata bunduki mpya. I got a new rifle, 
Twahitaji bunduki mbili We need two more rifles. 
zaidi, 

mswaki Nilipata mswaki mpya. I got a new tooth brush. 
Twahitaji miswaki miwili We need two more tooth brushes. 
zaidie 


463 


BASIC COURSE UNIT 1:16 


Unit 116 
10 Basic Dialogue. (continued) 
Hamisi 
-ng'oa to uproot 
Chukua kofia yako tung'oke bwana. Take your hat and let's be off. 
(colloguial) 
Hadija 


niende haja ) (Bach is 

niende msalani ) —rfensive to toil 
LA 

nikimbie SaPesa some speakers.) yi 

niende uani 


Ngoja kidogo niende uani. Wait a bit while I go to the toilet. 
Hamisi 
Nimesahau kupiga viatu rangi. I forgot to shine my shoes. 
Hadija 
Viache, vyenyewe vyang'aa. Leave them alone, they're shinyi 
Hamisi 
kiko (VI) pipe 
Kiko changu kiko wapi tena? Now where is my pipe? 
Hadija 
—-nuka to smell bad 
Waniuliza? Hata sikipendi. (Why) do you ask me? I don't even 
Chanuka, like it. It stinks. 
Hanisi 
nukia to smell good 
—-fahamu to know, bear in mind 


hu 


UNIT 116 SWAHILI 


Hakinuki, kinanukia, wafahamu? It doesn't stink. It smelis good, 
Mimi nakwenda kazini, Kwa heri. understand? I'r going to work. 
Coodbye. 
Hadija 
Usiniache, nakuja. Don't leave me. I'm coming. 
20 


As ka-tense 


viatu Alirudi nyumbani akapiga He went back home and shined his 
viatu rangi. shoes. 
vidonge Alirudi nyumbani akapata He went back home and got pilis. 


vidonge vya dawa. 


nyama Alirudi nyumbani akapata He went back home and got a piece 
kipande cha nyama. of meate 

chupa Alirudi nyumbani akapata He went back home and got a bottle 
chupa ya pombe. of beer. 


B. —-ahidi kwamba plus future verbe 


viatu Aliniahidi kwamba atanipigia He prcmised me that he would shine 
viatu rangi. my shoes. 

nguo Aliniahidi kwamba atanipigia He promised me that he would iron 
nguo pasi. my clothes. 

simu Aliniahidi kwamba atanipigia He promised me that he would call 
simu. me on the phone. 

sindano Aliniahidi kwamba atanipiga He promised me that he would give 
sindano, me an injection. 

Ce ni-locatives 

mto Twende tukasukume motokaa Let's go and push the car from (in) 

kutoka mtoni. the river. 


465 


BASIC COURSE 


———————————3N—3$—Mm—u—u—u——u—m—mmumummm am —— —————— 


Twende tukasukume motokaa 
kutoka matopeni, 


matope 


bonde Twende tukasukume motokaa 
kutoka bondeni. 


barabara Twende tukasukume motokaa 
kutoka barabarani. 


D. ki-tense followed by ta-tense. 


saada 


nafuu Ukihamia huko, utapata nafuu. 


matata kazi shamba 
3e 
Aa, wanukia yaa, #0ukiga 


machungwa Machungwa mabovu yananuka, 
Mazima yananukia. 


maembe Maembe mabovu yananuka. 


Mazima yananukia. 


ndizi Ndizi mbovu zinanuka. 
Nzima zinanukia,. 


mananasi Mananasi mabovu yananuka, 
Mazima yananukia. 


Bs: manda wa. nukia 


chungwa Chungwa hili zima linanukia., 
Bovu linanuka. Silipendi. 
embe Embe hili zima linanukia 


Bovu linanuka, Silipendi, 


466 


Ukihamia huko, utapata msaada, 


Let's go and push the car from the 


mudo 


Let's go and push the car from the 


valley. 


Let's go and push the car from the 


highway 


If you move there, you will get 
help. 


If you move there, you will 


YOCOVeTe 


Rotten oranges smell bad. 
Good one smell good. 


Rotten mangoes smell bad. 
Good ones smell good. 


Rotten bananas smell bad. 


Good ones smell good. 


Rotten pineapples smell bad. 
Good ones smell good. 


This good orange smells good. 
The rotten one smells bad, 1I 
don't like it. 


This good mango smells good. 
The rotten one smells bad. II 
don't like it. 


UNIT 4116 


UNIT 116 SWAHILI 


nanasi Nanasi hili zima linanukia. This good pineapple smells good. 
Bovu linanuka. Silipendi. The rotten one smells bad. I 
don't like it. 


ndizi Ndizi hii nzima inanukia, The good banana smells good. 
Mbovu inanuka. Siipendi. The rotten one smellis bad. 1I 
don't like it. 


Conversation Starters 


1e Talk about the routine activities of getting up and getting ready 


for work. 


467 


BASIC COURSE UNIT 117 


Unit 117 


to Basic Dialogue. Where does this highway go2 


Hamisi 
Barabara hii inakwenda wapi? Where does this highway go? 
Hasani 
Inapita Nairobi, Naivasha mpaka It goes past Nairobi and Naivasha 
Kisumu. to Kisumu. 
Hamisi 
—nyoka to become straight 
Yaonekana imenyoka sana. It seems very straight. 
Hasani 
Ndiyo, imenyoka mpaka Naivasha, Yes, it is straight as far as Naivasha, 
Hamisi 
Na kutoka Naivasha kuendelea mbele And how lis it) from Naivasha on? 
Je? 
Hasani 
pinda to bend 
Imejipinda huku na huku.e It winds here and there, 
Hamisi 
Hivi ni lazima kuendesha polepole? So it'a necessary to drive slowly? 
Hasani 
“pana broad, flat 
Ndiyo, Jakini barabara yenyewe ni Yes, but the road itself is broad and 
pana na laini. smoothe 


468 


UNIT 117 SWAHILI 
AAA AAA AAA ———m—m—mum——————————m————————. 


20 
A. Relative of me-tense. 
kunyoka  Nakusudia kufuata njia I intend to follow a road which is 
iliyonyoka. straight. 
kupinda  Nakusudia kufuata njia I intend to follow a road which is 
iliyojipinda. Wwinding. 
“refu Nakusudia kufuata njia I intend to follow a road which is 
iliyo ndefu. long. 
“pana Nakusudia kufuata njia I intend to follow a road which is 
iliyo pana. broad. 
“embamba MNakusudia kufuata njia JI intend to follow a road which is 
iliyo nyembamba. NarToOWwe 
B.. —-nung'unika juu... 
njia Mwandishi Mkuu anung'unika The General Secretary grumbles 
juu ya njia afuatayo., about the road he follows. 
matata Mwandishi Mkuu anung'unika The General Secretary grumbles 
juu ya matata apatayo. about the complications he faces. 
fujo Mwandishi Mkuu anung'unika The General Secretary grumbles 
juu ya fujo afisini. about the disturbances in the 
office. 
Mshahara Mwandishi Mkuu anung'unika The General Secretary grumbles 
juu ya mshahara apatao. about the pay he gets. 
motokaa Mwandishi Mkuu anung'unika The General Secretary grumbles 
juu ya motokaa aendeshayo., about the car he drives. 
3e 
ka monokana 
pua Pua yake imeumia? Is his nose hurt? 
Inaonekana imeumia sana. It appears to be seriously 
injured. 


469 


BASIC COURSE 


UNIT117 


Ww ——..$....” 


mgongo Mgongo wake umeumia? 
Unaonekana umeumia sana. 
shingo mkono kidole 


B. afadhali plus subjunctive,. 


kunyoka Tufuate njia iliyonyoka au 
iliyopindapinda? 
Afadhali tufuate iliyonyoka. 
“pana Tufuate njia pana, au 
nyembamba? 
Afadhali tufuate pana. 
mweusi Tuchukue mzigo mweusi, au 
au 
wenda mwekundu? 
Afadhali tuchukue mweusi. 
mabivu Tule machungwa mabivu, au 
au 
mabichi "bichi? 
Afadhali tule mabivu. 
yote au Tupeleke gharama yote, au 
nusu 


nusu? 


Afadhali tupeleke yote, 


470 


Is his back hurt? 
It appears to be seriously 
injured., 


Shall we take a straight road, or 
a crooked one? 
We!d better take the straight one. 


Shall we take a wide road, or a 
narrow One? 
We'!d better take the wide one, 


Shall we take a black bag, or a 
brown ane? 
We'd better take the black one. 


Shall we eat ripe oranges, or the 
green ones? 


We'd better eat the ripe ones. 


Shall we send the whole amount, 
or half? 
We!ad better send the whole 
(thing). 


UNIT 118 SWAHILI 


Unit 118 


10 Basic Dialogue. Footpaths can be dangerous. 


Unajua, hizi njia za miguu ni hatari You know, these footpaths are very 


sana. dangerou3. 
255 
Kwa nini? Why? 
Hanisi 
tope (MA) mud, mire 
-teleza cause to come down, be slippery 
Mvua ikinyesha, matope hujaa na Isn't it true that when it rains, 
njia huteleza? there's a sea of md, and the road 
is slippery? 
Hasani 
“kavu dry, barren 


Ndiyo, Jakini wakati wa jua njia hizi Yes, but during the sunny season they 


ni kavu na zenye vumbi. are dry and dusty. 
Hamisi 
(mbao) (pl. of ubao) 
Nyingine zina madaraja ya mbao, Some have wooden bridges. 
msumari (MI) nail 
Madaraja haya yametengenezwa kwa These bridges are made with boards 
mbao na misumari. and nails, 


47 


-tumbukia 


kijito (VI) 


Ndiyo, na yakivunjika utatumbukia 


katika kijito. 


(-vua) 


“vuka 


BASIC COURSE 


to break, cut into, to fall into 
dim. of mto 'river' 
Yes, and if they get broken, you'!J1 
fall in the stream, 
Hamisi 


(to save, get out of difficulty) 


to pass safely over 


Lakini njia nyingine hazina madaraja Some have no bridges to (enable one 


ya kuvukia. to) pass safely over the streams. 

20 

A. “enye 
vumbi Sipendi njia vumbi nyingi. 1 don't like very dusty roads. 
matope Sipendi njia matope mengi. 9 Idon't like very muddy roads. 
mawe Sipendi njia mawe mengi. I don't like very stony roads. 
miiba Sipendi njia miiba mingi. I don't like very thorny paths. 
daraja Sipendi njia madaraja I don't like roads with many 

mengi. bridgese 

Be -teleza 
njia Njia hii inateleza sana. This footpath is very slippery. 
ubao Ubao huu unateleza sana. This piece of board is very 

slipperye 

barabara Barabara hii inateleza sana, This road is very slippery. 
mahali Mahali hapa panateleza sana, This place is very slippery. 
jiwe Jiwe hili linateleza sana. This stone is very slippery. 


Lia 


UNIT 118 


UNIT 118 SWAHILI 


daraja Daraja hili lJinateleza sana. This bridge is very slippery. 


30 
A. Switching tenses. 

l Mvua inanyesha sasa. It is raining now. 
kesho Mvua itanyesha kesho. It will rain tomorrow. 
alasiri Mvua itanyesha alasiri. It will rain in the afternoon. 
usiku huu Mvua itanyesha usiku huu. It will rain tonight. 
jana Mvua ilinyesha jana. It rained yesterday. 
walipofika Mvua ilinyesha walipofika, It rained when they arrived, 
tutafanya Mvua ikinyesha tutafanya If it rains, what shall we do? 

ninge nini? 

B. Switching tensses. 
l Alipigwa sindano na tabibu. He was given a shot by the doctor. 
usiku huu Atapigwa sindano usiku huu. He will be given a shot tonight. 
kesho Atapigwa sindano kesho. He will be given a shot tomorrow. 
juzi Alipigwa sindano juzi. He was given a shot the day before 
yesterday. 

ndiye Ndiye aliyepigwa sindano juzi, He is the one who was given a shot 
the day before yesterday. 

bado Bado hajapigwa sindano, He hasn't yet been given a shot. 

C. —angalia plus ki-tense. 

kunyoa Nilimwangalia akinyoa. I watched him shave. 

kulima Nilimwangalia akilima. I watched him plow. 

kuvua Nilimwangalia akivua. I watched him fishinge 

kugeuza Nilimwangalia akigeuza I watched him turn the car. 


motokaa. 


473 


BASIC COURSE UNIT 118 


kufagia Nilimwangalia akifagia. I watched him sweeping. 
kutumbukia Nilimwangalia akitumbukia I watched him fall into the river. 
mtoni. 


L74 


UNIT 119 SWAHILI 


Unit 119 
10 Basic Dialogue. (continued) 
Hasani 
—telemka to descend 
msitu (MI) land covered with bushes, 
small trees 
Kule msituni kuna njia nyembamba There in the forest, there are some 
sana. very narrow paths. 
Zinatelerka chini ya milima. They lead down the mountains. 
Hamis” 
shimo (N) pit, hole 


Lakini nyingine zina mashimo mengi, But some have a lot of holes (in them) 


sivyo? don't they? 
Hasani 
siafu (N pers.) army ants 
(kind of red ant) 

Hasa, hata siafu wapitapita njiani Yes, indeed, (and) even army ants pass 
humo. back and forth over the path. 
Hamia 

tundu (MA) nest, hole 
Je, unaweza kuyaona matundu ya Can you see the nests of the ants? 
siafu? 
Hasani 
Pengine, ikiwa kama unatembea Sometimes, if you walk very slowly 
polepole utayaona. yoau'!ll see them. 


475 


BASIC COURSE UNITI19 


Hamisi 
Wanyama wanapitia njia hizi vile Do wild animals pass along these 
vile? paths? 
Hasani 
Ndiyo, wanapotaka kuwinda. Yes, when they want to hunt. 
20 


A. hu-tense. 
Siafu hukaa matunduni. 
Siafu hula wanyama wadogo. 


Siafu hupitapita njiani. 


Siafu ni hatari. 
B. -pitia. 
wanafunzi Wanafunzi wapitia njia hii. 
wengi Wengi wapitia njia hii. 
wanyama ng'ombe siafu 
C. —po- 'when' 


kuwinda  Twapita njiani humu 
tunapotaka kuwinda. 


kuvua Twapita njiani humu 
tunapotaka kuvua. 


kuoga kuogelea kwenda msituni 
3.0 
A. ku class. 


mbu Kuna mbu kwenu? 


Ndiyo bwana, kuna wengi. 


476 


Red ants live in holes. 
Red ants eat small animals, 


Red ants pass back and forth an 
the path. 


Red ants are dangerous, 


Students pass along this way. 


Many pass along this way. 


We use this path when we want to 
hunt. 


We use this path when we want to 
fish. 


Are there mosguitoes at your place? 


Yes, there are manye 


SWAHILI 


UNIT 119 
siafu Kuna siafu kwenu? Are there ants at your place? 
Ndiyo, bwana, kuna wengi. Yes. There are many. 
chuo mawe vijito matope milima wanyama vumbi 
B. Switching tenses. 
| Nilimpeleka hospitali pamoja I took him to the hospital together 
na mjomba. with my uncle, 
ndiye Yeye ndiye niliyempeleka He is the one I took to the hospital 
hospitali pamoja na mjomba. together with my uncle. 
kesho Nitampeleka hospitali pamoja Tomorrow I will take him to the 
na mjomba. hospital together with my uncle, 
sasa Sasa ninampeleka hospitali Now I am taking him to the hospital 
pamoja na mjomba. together with my uncle, 
Ce. Switching tenses. 


LI 


Mtoto huyu alipigwa sindano. 

Mtoto huyu hakupigwa sindano, 

Mtoto huyu ndiye aliyepigwa 
sindano. 

Huyu ni mtoto ambaye atapigwa 
sindano kesho. 

Huyu ni mtoto ambaye hajapigwa 


sindano bado. 


This child was given an injection. 

This child was not given an injection., 

This child was the one given an 
injection, 

This is the child who will be given 
an injection tomorrow. 

This is the child who hasn't been 


given an injection yet. 


Conversation Starters 


CA AAA LA 


h77 


AAA 


Discuss medium-distance travel within Africa, 


BASIC COURSE UNIT 120 


Unit 120 
10 Basic Dialogue. Firewood. 
Hamisi 
pika to cook 
Utaanza kupika lini? j When are you going to begin cooking? 
Hadija 
kuni (N) firewood 


Nitaanza hivi upesi, nikipata kuni. I'1J) begin right s0omn now, when 1 


get firewood. 


Hansi 
Utapata kuni wapi? Where will you get it? 
Hadija 
Nitakwenda msituni kuziokota. I'm going to the forest to gather it. 
Huwezi kukata miti ya kuni? Can't you cut trees (suitable) for 
firewood? 
shoka (MA) ake 


Ninaweza, nikiwa na shoka na panga. JI can, if I had anazre and a panga. 


" Hamisi 
Chukua shoka hili na panga. Take this are and panga. 
Hadija 
kamba (N) rope, cord 


Asante. Na kamba ya kufungia kuni Thanks, And what about a rope for 
je? tying the firewood up? 


478 


UNIT 120 SWAHILI 
Hamia 
“fupi short 
azima to borrow, lend 


Kamba yetu ni fupi sana. Nitaazima 


nyingine. 


A. nusu 


kuni Nipe nusu ya kuni zako, 
nitazilipa. 


kamba Nipe nusu ya kamba yako, 
ni tailipa . 


dawa Nipe nusu ya dawa yako, 
nitailipa. 


misumari Nipe nusu ya misumari yako, 
nitailipa. 


kipande Nipe nusu ya kipande chako, 
nitakilipa. 

mbegu Nipe nusu ya mbegu zako, 
nitazilipa. 


Be pasuka 


shati Shati langu limepasuka. 


nguo Nguo yangu imepasuka, 


ngoma shuka chandalua 


C. robo 


mafuta Alinitilia robo ya mafuta 
yake. 


479 


Our rope is very short. I'!L borrow 


another. 


Give me halif of your firewood; I 
Will pay for it. 


Give me half of your rope; I will 
pay for it. 


Give me half of your medicine; I 
Will pay for it. 


Give me half of your nails; I will 
pay for it. 


Give me half of your piece; I wili 
pay for it. 


Give me half of your seeds; I will 
pay for them. 


My shirt is torn. 


My dress is torn. 


He poured me out a guarter of his 
oil. 


BASIC COURSE 


Rtama Alinitilia robo ya mtama 


wake 


mchele dawa kinywaji 
D. 


kupotea Lindeni ngoma hizi zisipotee. 


kuanguka Lindeni ngoma hizi zisianguke. 


kupasuka Lindeni ngoma hizi zisipasuke. 


kuharibu Lindeni ngoma hizi zisiharibike. 


30 
A. —enda plus ka-tense, 
shoka Shoka liko barazani, 
Nendeni mkalichukue, 
kamba Kamba iko barazani. 
Nendeni mkaichukue. 
kuni Kuni ziko barazani. 
Nendeni mkazichukue. 
kikapu Kikapu kiko barazani. 
Nendeni mkakichukue. 
viti Viti viko barazani, 
Nendeni mkavichukue. 
B. Switching Tenses. 
| Anaokota kuni msituni. 


vutamwona Utamwona akiokota kuni 
msituni. 


480 


He poured me out a guarter of his 
milleto 


chumvi 


Imperative plus negative subjunctive,. 


Take care of these drums so that 
they don't get lost. 


Take care of these drums s0 that 
they don't fall. 


Take care of these drums 80 that 
they don't get split, 


Take care of these drums s0 that 
they don't get spoiled. 


The are is on the veranda, 
Go to get it. 


The rope is on the veranda, 
Go and bring it. 


The firewood is on the veranda, 
Go and bring them. 


The basket is on the veranda, 
Go and bring it. 


The chairs are on the veranda, 
Go and bring them. 


He is collecting firewood in the 
forest. 


You wili see him collecting fire- 
wood in the forest. 


UNIT 120 


UNIT 120 SWAHILI 
nilimwona Nilimwona akiokota kuni I saw him collecting firewood in 
Msituni. the forest. 
ndiye Ndiye niliyemwona akiokota He is the one I saw collecting 
kuni msituni. firewood in the forest. 
C. 


hapana 


jana 


bado 


nilimzuia 


Alikwenda mwituni akaangusha 
miti. 


Atakwenda mwituni kuangusha 
miti. 


Hatakwenda mwituni kuangusha 
miti. 


Hakuenda mwituni kuangusha 
miti. 


Hajaenda mwituni kuangusha 
miti. 


Nilimzuia asiende mwituni 
kuangusha miti. 


481 


He went in the forest to fell trees. 


He wili go in the forest to fell 
trees. 


He will not go in the forest to 
fell trees. 


He didn't go in the forest to fell 
trees. 


He hasn't gone in the forest to 
fell trees. 


I prevented him from going in the 
forest to fell trees. 


BASIC COURSE UNIT 121 


Unit 1231 


1o Basic Dialogue. Fetching water. 


Hamisi 
chota to take a little water/firewood 
kisima (VI) well, water hole 

Mwambie Adija akachote maji Tell Adija to go draw some water at 

kisimani, the weli. 
Asha 
mtungi (MI) earthen pitcher/water jar 
toboa to bore a hole in 
Mtungi wetu umetoboka. Our water jar has a hole init. 
Hanisi 
Unalo tundu kubwa? Does it have a big hole? 
Aena 
—yuja to leak 

Ndiyo, lavuja sana. Yes, it leaks guite a bit. 
ndoo (N) bucket, 

Amesema atatumia ndoo. She said she will use a bucket.o 

Hani si 
kferoji (MI) ditch for carrying water 
“teka to draw water 


Vizuri, pengine anaweza kuteka maji Good, Maybe she can get some water 
pale nmferejini, there at the ditch. 


kia 


UNIT 121 SWAHILI 


mstari (MI) 
Naona kuna watu wengi mferejini 


waliofanya mstari. 


20 
A. pa-class concord 


maji Pale mferejini hapana maji. 


Rtu Pale mferejini hapana mtu. 


Astari ndoo mtungi 
B. ka-tense 


kuchota Mwambie Adija akachote maji. 


kuchukua Mwambie Adija akachukue pasi. 


kufungua Mwambie Adija akafungue 
mlango. 


Mwambie Adija akafunge 
dirisha. 


kufunga 


Cc. -ngojea 


kisima Wapagazi wanakungojea 
kisimani. 
baraza Wapagazi wanakungojea 
barazani. 
barabara daraja mlima 


483 


I see there is a line of people at 


the ditch. ('there are many people 


there who formed a line,') 


There at the ditch, there is no 
watere 


There at the ditch, there is nobodye 


Tell Adija to go and take up water 
(a little at a time), 


Tell Adija to go and take the iron. 


Tell Adija to go and open the doore 


Tell Adija to go and close the 
Wwindow.e 


The porters are waiting for you at 
the weli. 


The porters are waiting for you con 
the veranda. 


bama 


BASIC COURSE 


UNIT 1219 


30 
A. 


Mtungi Mtungi wako umetoboka? 


Ndiyo, unalo tundu kubwa. 


ndoo Ndoo yako imetoboka? 


Ndiyo, inalo tundu kubwa. 


bakuli taa 


Be Imperative plus ka-tense, 


mimi Nataka maji. 
Nendeni mkanitekee maji 


bombani. 


sisi Twataka maji. 
Nendeni mkatutekee maji 


bombani. 


yeye wao 


484 


Is your water-jar leaking? (Has 
your water-jar a hole?) 


Yes, it has a big hole. 


Is your bucket leaking? 
Yes, it has a big hole. 


I want some water. 
Go and bring me some water frcn 
the water tap. 


We want some water. 
Go and bring us 3ome water frm 
the water tap. 


UNIT 122 SWAHILI 


Unit 122 


1.0 Basic Dialogue, Plaming a hunting ezpedition. 


Butler 
tarehe (N) date 
safari (N) Journey 
Mwezi ujao tarehe kumi nitakwenda On the tenth of nezt month, I'm going 
safarini. to go ona trip. 
Sangai 
elekea to be directed towards 
Utasafiri kuelekea wapi? Which way are you going? 
BULI Sr 
Nitasafiri kwenda mwituni I'm going to make a trip to the forest 
kuwinda wanyama, to hunt game. 
Sangai 
Unakusudia kuwinda wanyama gani? What kind of game do you plan to 
hunt? 
Butler 
kifaru (VI-an.) rhino 
nyati (N-an.) buffalo 
simba (N-an.) lion 
tembo (N—an.) elephant 
Kama kifaru, nyati, simba, tembo na (Things) like rhino, buffalo, lion, 
wengineo, elephant and such like. 
Sangai 
“kali sharp, £ierce 


485 


BASIC COURSE UNIT 122 


——————————— ——————————3 ————————————— 


Hao ni wanyama wakali sana. Those are very fierce animals. 


Butler 


LA 
none 


Ndiyo, tena ni wanene sana. 


Sangai 


mkuki (MI) 


Utawawinda kwa bunduki au kwa mkuki? 


risasi (N) 
Kwa bunduki. Hata risasi 
nimenunua. 
20 


A. “ingineo 


kifaru Niliona kifaru, nyati, 
simba, na wengineo. 


walim Niliona walimu, wanafunzi, 
makarani, na wengineo. 
minazi. Niliona minazi, michungwa, 
miembe na mingineyo. 
nguo Niliona nguo, suruali, 
kofia na nyinginezo. 
sahani Niliona sahani, vikombe, 


bilauri na vinginevyo. 
B. Various translations for “kali 
kifaru Kifaru huyo ni mkali sana. 
kisu Kisu hicho ni kikali sana. 


486 


With a gun. 


thick, stout 


Yes, and moreover, they are very big. 


spear 


Will you hunt with a gun, or with 


spears? 


lead, tin, solder, bullet 


I've even bought buljlets. 


I saw rhino, buffalo, lion, and 
such. 


I saw teachers, students, clerks 


and such. 


I saw coco palms, orange trees, 
mango trees and such.e 


I saw cloths, trousers, hats and 
such. 


I saw plates, cups, glasses and 
such. 


That rhino is very fierce, 


That knife is very sharp. 


UNIT 122 SWAHILI 
pombe Pombe hiyo ni kali sana, That beer is very strong. 
jua Jua ni kali sana, That sun is very hot. 
mwalimu Mwalim huyo in mkali sana. That teacher is very severe. 
maneno Maneno hayo ni makali sana, Those words are very harsh.o 
Ce. “nane 
mtoto Mtoto huyo ni fmene sana. That child is very fat. 
mnyama Mnyama huyo ni inene sana. That animal is very fat. 
mti Mti huo ni inene sana, That tree is very thick. 
Rkono Mkono huo ni ilinene sana, That arm is very thick. 
ng'ombe Ng'ombe huyo ni mnene sana, That or is very fato 
3e 
A. The root b-d-l: badala and -badili. 
kalamu Nipe kalam yako badala ya Give me your pen in place of mine, 
Yangu. 
Nataka kubadili kalamu I want to ezchange your pen for 
yangu na yako. mine. 
kitabu Nipe kitabu chako badala ya Give me your book in place of mine. 
changu. 
Nataka kubadili kitabu 1 want to ezchange your book for 
changu na chako, mingo 
shati kijiko foronya 
B. The root s-£-r: safari and safiri. 
mimi Nilisafiri mpaka Amerika, I traveled to America. 
Safari yangu kwenda Amerika, My trip to America took two weeks. 
ilichukua muda wa wiki mbili, 
sisi Tulisafiri mpaka Amerikao We traveled to America. 


Safari yetu kwenda Amerika 
ilichukua muda wa wiki mbili, 


487 


Our trip to America took two 


weeks. 


BASIC COURSE 


yeye wao 


Ce The root z-—d: zaidi and -zidi. 


kuku Nina kuku wengi zaidi 
kuliko wako. 
Kuku wangu wamezidi 
kushinda wako. 


mpunga Nina mpunga mwingi zaidi 
kuliko wako. 
Mpunga wangu umezidi 
kushinda wako. 


pesa watoto matata 


488 


I have more chickens than you. 


My chickens have increased more 
than yours. 


1I have more Tice than you. 


My rice has increased more ' 
than yours. 


UNIT 122 


UNIT 123 


10 Basic Dialogue. 


Nikiazima bunduki, utakubali niende 


nawe? 


Ndiyo, ningependa mwenzi wa kwenda 


naye. 


Kuwinda kwangu si kuzuri lakini 


tutakwenda tu. 


umaskini (U) 
Kama si umaskini tungekwenda kwa 


motokaa. 


mpumbavu 


Usinifanye mpumbavu bwana, pesa 


unazo, 


-sadiki 


Hunisadiki? 


danganya 


SWAHILI 


May I go along? 


Sengai 


If I borrow a gun, Will you let me go 


with you? 


Butler 


Yes, I'd like a companion to go with. 


My hunting isn't so good, but at least 
we'l1 go alonge 
Butler 
poverty 
If it weren't for poverty, we!d go by 
care 
Sangsi 
a fool, a dupe 
Don't take me for a fool, mister, 
you'vs got the moneyi 
Butlor 
to believe 
Don't (can't!) you believe me? 
S20g2i 


to cheat, deceive 


489 


BASIC COURSE 


UNIT 123 


danganyifu 
Hapana, idanganye mwingine$ 


Butler 


Usisahau, tutaondoka baada ya juma 


8a cheat, deceiver 


No, cheat someone else, 


Don't forget, we'!re going to leave in 


moja. a week, 
Sangsi 
Kwa heri, bwana. Good-bye. 
80 
A. A common way of using applied stenms. 

chupa Nataka chupa ya kutilia I want a bottle to put some oil in. 
mafuta. 

sanduku Nataka sanduku la kuwekea I want a bor to put some money in. 
Posa. 

birika Nataka birika la kutengenezea I want a kettle to make some tea 
chai. in. 

mtungi Nataka iitungi wa kuchotea I want a water-jar to put some 
maji. water in. 

Mshahara Nataka mshahara wa kutosheleza 1 want pay sufficient for my needs. 
mahitaji yangu. 

nafasi Nataka nafasi ya kufanyia kazi 1 want a chance to do my work. 
yangue 

karatasi Nataka karatasi ya I want a sheet of paper to write 
kuandikia barua. a letter (onjJ. 

B. Infinitives in a noun slot. 
kuwinda Kuwinda kwake si kubaya. His hunting is not bado 
kusoma Kusoma kwake si kubaya. His reading is not bad. 


kuandika Kuandika kwake si kubaya. 


490 


His writing is not bad. 


UNIT 123 SWAHILI 
kulima Kulima kwake si kubaya. His cultivating is not bad, 
Cc. 
kusema Kusema kwake kumenikasirisha. His talking has annoyed me, 
kufika Kufika kwake kumenikasirisha. His arrival has annoyed me. 
kulewa kuongea kulia kushangilia kuingia 
30 
A. kama si 
magugu Pana magugu mengi hapa. There are a lot of weeds here. 
Kama si magugu, maua yako If it were not for weeds, your 
yangeonekana vizuri. flowers would be seen clearly. 
hatari Njia utakayofuata ni hatari The road you'11 follow is very 
sana. dangerous. 
Kama si hatari, ningekwenda If it were not for danger, I 
pamoja nawe. would go with you. 
nauli Nauli ya kwenda Nairobi ni The fare to Nairobi is mich. 
kubwa. 
Kama si hivyo, ningekwenda If it were not for that, I would 
huko. go there. 
miiba Njia hii ina miiba mingi. This road has many thorns. 
Kama si miiba, ingekuwa If it were not for thorns, it 
nzuri. Would be good, 
Bo Numbers between 20 and 100. (Add 5 to the number in the first 
sentence.) 
28 Nimesoma kurasa ishirini na I have read twenty-eight pages. 
nand. 
Mimi nimesoma thelathini na JI have read thirty<three. 
tatu. 
37 Nimesoma kurasa thelathini na I have read thirty-seven pageso 


sabao 


91 


BASIC COURSE 


UNIT 123 


h6 


59 


66 


77 


88 


Mimi nimesoma 
mbili. 


Nimesoma kurasa 
sita, 
Mimi nimesoma 


Nimesoma kurasa 
Mimi nimesoma 


Nimesoma kurasa 
Mimi nimesoma 


Nimesoma kurasa 
Mimi nimesoma 
mbili. 


Nimesoma kurasa 
Nando 
Mimi nimesoma 


arobaini na 


arobaini na 


hamsini na moja. 


hamsini na tisa, 
sitini na nne. 


sitini na sita. 
sabini na moja. 


sabini na saba. 
themanini na 


themanini na 


tisini na tatu. 


492 


I have read fortystwo. 


I have read forty-siz pages. 


I have read fiftyone. 


I have read fifty-nine pages. 
I have read sirtyefour. 


I have read sirty-sir pages. 


I have read seventy-one. 


I have read seventy-seven pagese 
I have read eightyotwe. 


I have read eighty-sight pages. 


I have read ninetyothreo. 


UNIT 124 SWAHILI 
Unit 124 
10 Basic Dialogue, Hunting. 
Sangai 


Sasa, mnyama akija nifanyeje? 


ficha 
sikiliza 
Sikiliza, lfzima kwanza ujifiche 


asikuone,. 


kimbia 


Na akikimbia je? Nimpige risasi? 


-lenga 


Ukisha jificha, lenga bunduki, 


“changa 
“changanyika 
“chagua 
ama .,.. ama 
Wakiwa wamechanganyika mchague 


uktakaye, kama nyati ama tembo. 


Now, if any game comes, how do I act? 
Butlor 
to hide something 
to listen 
Listen, first you have to hide 
(yourself) so that it can't see you. 
Sangai 
to run away 
And how about if it runs away? 
Shall 1 shoot it? 
to aim 
When you've finished hiding yourself, 
aim the gun.e 
to collect 
to be mizred together 
to choose 
either ,.. OT 0... 
If they are all miked up, choose the 
one that you want, whether a buffalo 


or a oelephant. 


h93 


BASIC COURSE UNIT 124 


Sanga 
Halafu? Then? 
BULIBE 
shabaha (N) target 
sawasawa egually, just the same 


Kama umelenga shabaha sawasawa, piga If you've aimsd at the target just 
risasi. right, shoote 
Sangai 
fa to die 
Mnyama akianguka maana yake amekufa? If the animal falls, does that mean 


it is dead? 
Butler 
Kwa kawaida, lakini usirikimbilie. Generally, but don't run up to him.e 
20 
A. Affirmative subjunctive followed by negative subjunctive. 
kuficha Ilikuwa lazima wajifiche IL was necessary for them to hide 
ili wasipigwe risasi, so that they would not be shot. 
kulala DNikuwa lazima walale It was necessary for them to lie 
chini ili wasipigwe risasi. down so that they would not be 
shot. 


kutoroka Ilikuwa lazima watoroke ili It was necessary for them to escape 
wasipigwe risasi, so that they would not be shoto 


kuangalia Ilikuwa lzima waangalie ili 1t was necessary for them to Look 
wasipigwe risasi. cut so that they would not be 
shot. 


h9h 


UNIT 124 SWAHILI 


kukimbia Ilikuwa l4zima wakimbie ili 
wasipigwe risasi. 


kugeuka Ilikuwa l14zima wageuke ili 
wasipigwe risasi. 


kupinda Ilikuwa lazima wapinde ili 
wasipigwe risasi. 


Lwa 


Bw. Sultani anataka kuchanga 
Hassani fedha kwa Bwana Hassani, 


askari Sultani anataka kuchanga 
fedha kwa askari. 


wapagazi makarani vyakula 


C. -changanye 


mchele Usichanganye mchele na 
mtama. 

maji Usichanganye maji na 
petroli. 

machungwa Usichanganye machungwa na 
maembe, 

vitabu Usichanganye vitabu vyako 
na vyangu. 

maua Usichanganye maua na 
magugu . 

risasi Usichanganye risasi na 
misumari. 


h95 


It was necessary for them to run 
away s0 that.they would not be 
shoto 


It was necessary for them to turn 
around so that they would not be 
shoto 


It was necessary for them to make a 
turn so that they would not be 
shot. 


The chief wants to collect money 
for Mr. Hassani. 


The chief wants to collect money 
for the soldiers. 


Don't miz rice with millet. 


Don't miz water with petrol. 


Don't mir oranges with mangoes. 


Don't mir your books with mine. 


Don't mir flowers with weeds. 


Don't mir buliets with nails. 


BASIC COURSE UNIT 124 
WA 


vijiko Usichanganye vijiko na Don't miz spoons with forks. 
nyuma. 
30 


A. kama ... ama ... 


ndizi Pana ndizi nyingi. There are many bananas. 
Ichague uitakayo, kama Choose the one you want, whether 
hii ama hii. this or that. j 
vyumba Pana vyumba vingi. There are many roomse 
Kichague ukitakacho, kama Choose the one you want, whether 
hiki ama hiki. this or that. 
bunduki Pana bunduki nyingi. There are many gunse 
Ichague uitakayo, kama Choose tne one you want, whether 
hii ama hii. this or that. 


kamba kengele kufuli miundo mito Tunguo nyembe 


mashoka maua 


496 


UNIT 125 SWAHILI 


Unit 125 
10 Basic Dialogue. (continued) 
Butler 
“chungulia to ezamine carefully 
Kitu cha kwanza ni kumchungulia The first thing is to take a good 
kwanza. hard look at him. 
Sangai 
-jongea to move, mak motion 
“kamata to seize 
Nikiona hajongei naweza kwhkamata? IT I see that he isn't stirring, can 


I take hold of him? 


Butler 
dakika (N) a minmte 
Ndiyo, baada ya dakika chache. Yes, after a few moments. 
Sangai 
Kama si wewe, ningemkimbilia If it weren't for you, I!G have run 
akianguka. up to him when he fell. 
£ueler 
“choka to become tired 
Unawaona wale wamechoka, watembea You see those are tired, They are 
polepole. walking slowly. 
Sangai 
-fukuza to pursue 
-ua to kill 


h97 


BASIC COURSE UNIT 125 
AA AA AA AA 


twiga (N-pers) 
Tuwafukuze, sitaki kuwaua twiga. 


mbio (N) 


Unafikiri unaweza mbio za twiga? 


Siwezi, lakini napenda kumwona 
akikimbia. 
sauti (N) 


Unasikia sauti za tembo? 


-nguruma 


Ndiyo, wananguruma kwa sauti sana, 


giraffe 
Let's go after them. I don't want 
to kiJl giraffe. 
speed, running 
Do you think you can (duplicate) the 
speed of a giraffe? 
Sangai 


I can't, but I like to watch him run.o 


Butler 
voice 
Do you hear the trumpeting of the 
elephants? 
Sangai 
to rumble, roar 
Yes, they are roaring with a great 


voice. 


498 


UNIT 125 SWAHILI 
Review Sentences, Units 1 - 123 
10 Ungependa tubadilishane kalamu? Would you like to trade pens (with 
mej? 
2.0 Bilauri iliyohitajiwa iko hapa The glass that was needed is here on 
juu ya meza. the table. 
3e Magari ya abiria yalifika saa The passenger lorries arrived at 
nane leo alasiri. 2 PoMo todayo 
Lo Mtoto hataki maziwa wala maji The child doesn't want milk or orange 
ya machungwa. juice. 
Se Ilikuwa lV4zima wajifiche It was necessary for them to hide s0 
wasishikwe na askari, as not to be seized by the police- 
Mane. 
6. Pale ng'ambo ya mto pamepatikana Lots of lions have been found over 
simba wengi. there on the other side of the 
rivere 
70 Kabla ya kuondoka tutachukua Before we leave, we'1l) take 
pesa za kutosha. enough money. 
8. Choma karatasi zote Burn all the papers that aren't 
zisizohitajiwa. needed. 
9. Mwaka ujao tutahamia huko We!re going to move to Zanzibar nezt 
Unguja. year. 
100 Wanafunzi wote waliojifunza huko AJl the students who studied in 
Ulaya wamerudi makwao, Europe have returned to their homes. 
1lo Je, wadhani atarudi hapa tena? Do you think he will return here 
again” 
12.0 Itamlazimu kurudi hapa mapema He will have to return here very 


sanas 


99 


S00Ne 


BASIC COURSE UNIT 125 


13e Chakula hicho kilikuwa kimeiva That food was guite thoroughly cooked. 


sana, 


ilo Inafaa uangalie mbele unapoendesha It's a good idea to look ahead when 


motokaa. you drive a care 


15. Juma alisema ya kwamba, anataka Juma said that he wants brand new 
nguo isiyotumiwa. clothes. 


16. Watu wa Ufaransa wanaongea upesi The people of France speak more 
kuliko watu wa Kenya. ; rapidly than the people of Kenya. 


17. Nyumba aliyonunua ilikuwa haina The house that he bought didn't have 


mapambo mengie much furniture. 
18. Rafiki yangu amejiumiza kwa My iriend has hurt himself with a 
kisu. knife. 


1S$.o Watu wengi walikusanyika katika Many people assembled on the 
uwanja wa mpira. football field. 


20.0 Alifunga nyumba kwa ufunguo ili He locked the house with a key so 
watoto wasiweze kufungua. that the children wouldn't be able 
to unlock lit). 


21e0 Amekwisha tembelea nchi zote za He has already visited all the 


Afrika ya Mashariki, countries of East Africa, 

22.0 Anaweza kuongea lugha zote za He can speak all African languages 
Afrika ila Kiswahili, ercept Swahili. 

230 Ukijaribu kutoroka askari If you try to run away, the policeman 
atakupiga risasi. Will shoot you. 

2#ho Metee mchele badala ya nyama Bring him rice instead of pork. 
ya nguruwe. 

?5.o Wao wana pesa nyingi sana. They have a very large amount of 

moneye 


26.0 Usimkimbize mtoto kwa mbio hivyo, Don't make the child run so fast, 


500 


UNIT 


270 


28. 


290 
300 
3io 


32. 


33. 


3Le 


35. 


36. 


37e 


38. 


390 


Lo. 


Ute 


42. 


125 


Wafanyi kazi wa Idara ya Elimu 
wananung'unika juu ya mishahara 


yao. 


Fuata barabara iliyonyoka mpaka 
kwenye mto. 


Anakijua Kiswahili bardbara. 
Twendeni sokoni, au mjini? 
Afadhali twende mjini. 


Safari yangu ya kwenda Afrika 
ilichukua mida wa siku tano tu. 


Wazazi wake ni maskini sana. 


Anataka kalamu ya kukuandikia 
barua. 


Wasingalifanya hivyo, 
nisingaliwaambia waondoke. 


Ukitaka kazi ni lazima 
kuitafuta. 


Kama si wewe, ningempiga yule 
mtoto. 


Chagua nguo utakayo, kama hii 
ama hiyo. 


Ningejifunza Kiswahili ningejua 
kukiongea. 


Hayo ndiyo niliyokuwa nikiongea 
juu yake, 
Wakati wa joto umekwisha fika. 


Alituingilia tulipokuwa tukila. 


501 


SWAHILI 


The workers in the Ministry of 
Education are complaining about 


their wages. 


Follow the straight road to where 


there is a river. 
He knows Swahili perfectly. 
ShalJl we go to market, or to town? 
It will be better if we go to town. 


My trip to Africa took only five days. 


His parents are very poor. 


He wants a pen to write a letter with. 


If they hadn't done like that, I 
would not have told them to leave, 


If you want work, you have to look 
for it. 


Choose whichever cloth you want, 


whether this or that. 


If 1 studied Swahili, I would know how 
to speak itoe 


That is what I was saying about him, 


The hot season has already arrived. 


He burst in on us while we were 


eating. 


BASIC COURSE UNIT 125 


43. Nyumba yake imejaa mapambo ya His house is full of furniture. 
nyumba. 
huo Alipokuwa ametembelea jimbo la While he was visiting Indiana, I 
Indiana nilifanya kazi peke worked on my OWhe 
yangue 
45. Penye moto hapakosi moshi. Where there is fire, there is no lack 
of smoke, 


UNIT 126 SWAHILI 


————-—-—-—-—————————U—umulu—— 


Directions for use of Units 126 .- 130 


The last 25 units of this course are based on a series of spontaneous 
conversations recorded by Swahili speakers in Dar es Salaam. The editing of 
these terts which was done by speakers of Swahili in Washington, D. C., has 
been limited to the breaking up of long sentences into short ones, preserving 
insofar as possible the words which appear in the original. A free transla- 
tion into English has been provided in lieu of grammatical notes. 

It is suggested that the student listen several times to the unedited 
version before looking at the simplified version and translation which appear 
in the book. Having done so, the student may practice saying the sentences 
of the printed test after a tutor, with his book still closed. 

Upon opening his book, the student should underline those Swahili words 
which are new to him, and also write them in the left—hand margin, if they do 
not already appear there. He should not write the English eguivalent under or 
over the Swahili word in the body of the tezto— 

At the nezt stage, the student should try to give each Swahili sentence 
in response to a cue taken either fram the list of new words in the margin, 
or from the English translation, This in turn should lead to temporary 
memorization of 6 - 8 consecutive lines at a time. 

Going beyond memorization, the student should collect, with the help of 
a tutor, several useful sentences containing each new word. Nezrt, the student 
should listen again to the original unedited dialogue. 

Finally, student and tutor may engage ina conversation which covers the 
same subject matter, but with no attempt at verbatim reproduction of the 
original, 


503 


tangu 


“jisikia 
choka 


—peleka 


unayo 


gharama 
saa hizi 


BASIC COURSE 


UNIT 126 


Unit 126: Hospitali za mjini. 


Naam, Bwana Yusufu. 

Naam bwana. 

Habari za tangu jana? 

Nzuri sana. 

Habari za nyumbani? 

Salama tu. 

Je, wasikiaje mwenzangu? 

Oh, nimechoka sana. 

Nama gani kule nyumbani? 
Hawajambo wote? 

Watoto wote hawajambo, 
isipokuwa mwanangu mdogo 


ana homa. 


Unafikiri ni homa gani hiyo? 


Bila shaka ni homa ya mbu. 

Je, umewahi kuonana na 
daktari? 

Sasa hivi nampeleka 
hospitalini. 

Mnakwenda hospitali gani? 

Tunakwenda hospitali ya 
Mnazimoja. 

Je, unayo shilingi moja? 

La, sina. 

Hujui kuwa kuna gharama ya 
shilingi moja saa hizi? 


504 


Hello, Yusufu, 

Hello, 

How are you today? 

Very fine, 

How are things at home? 

Just fine. 

How do you feel, my friend3 

Oh, I!m very tired. 

How are things there at home? 
Is everyone all right? 

All the children are fine 
ekcept that my youngest 
has a fever. 

What kind of fever do you think 
it is? 

It is undovbtedly malaria, 

Have you seen the doctor 
at ai? 

I'm just now taking him to the 
hospital. 

Which hospital are you going to? 

We'!re going to Mnazimoja 
Hospital. 

And do you have one shilling? 

No, I haven't. 

Don't you know that there is a 
one-shilling charge at this 
time of day? 


UNIT 127 SWAHILI 

mfanyakazi Mimi ni mfanyakazi wa I'm a government employes, 
Serikali, 

huwa Huwa sitoi gharama ya I don't generally pay the 
hospitali, hospital fee, 

Unit 127. (Inaendelea) 
Hivi wafanya kazi wa That is to say that government 

-tozwa serikali huwa hawatozwi employees are not made to pay? 
pesa? 

Hawatozwi|/ They are not charged. 
Kumbe mimi nimedanganywa Then I've been cheated for a 

—“danganywa siku nyingi. long time. 

pata Hujapata kwenda hospitali Haven't you ever been to the 
hata siku moja? hospital even once? 

mara Nimepata kwenda mara I've had the occasion many times. 
nyingi. 

kila Lakini, kila wakati But I've always gone at 9 o!fclock, 
nimekwenda saa tatu. 

ndio Najua saa tatu ndio I know that 9 is the time when 
wakati ambao hawatozi they don't charge. 
pesa. 

ye yote Mtu ye yote anayefanya Whoever works in the government 
kazi serikalini ni is supposed to go to the 
lazima aende hospitali hospital at 7:30 a.m. 
saa moja na nusu asubuhi, 

—andikiwa Akiandikiwa karatasi yake If his sick sheet is signed, he 
hupata dawa bila gharama gets medicine entirely fres of 
yo yote. charge. 

-jitahidi Nitajitahidi siku nyingine, I'1) try some other day. 


505 


mtumishi 


—wahi 


—Legemea 


-lalia 
thamani 


kawaida 


vile ambavyo 


kama 
wale 


wageni 


wale wale 


ikiwa 


BASIC COURSE 


II ———————————————————— aa ——————— AAA AA 


Lakini, Bwana Yusufu kwa 
nini hata ukiwa mtumishi 
wa serikali unatozwa pesa? 

Mimi nimewahi kulipa mara 
mbili au mara tatu hivi. 

Inategemea hali ya mtu 


mwenyewe. 


Kuna wengine wanataka 
kulalia vitanda vya 
thamani. 

Wengine hulalia vitanda 
vya kawaida, 


Vitanda vya kawaida ndivyo 
vitanda vya namna gani? 

Vitanda vya kawaida ni 
vile ambavyo wanalala 
watu wote wasiokuwa na 
pesa. 

Kama watu gani? 

Ni wale wanaotoka mashamba, 


Wako wengine wageni wasi- 
okuwa na pesa. 

Lakini, kumbuka, wale wale 
washamba wanaweza kulalia 
vitanda ghali. 


Wanaweza ikiwa wana pesa. 


506 


But, Yusufu, why i8 one charged 
even when one is a government 
employee?7 

I've already paid two or three 
times. 

Jt depends on the (financial) 
condition of the individual 
himself, 

There are many (who) want to 
Occupy the most erkpensive beds. 


Others Occupy ordinary beds. 


What are the ordinary beds like? 


The ordinary beds are those which 
are Occupied by anyone who 


lacks money. 


For instance? 

They are those who comes from 
rural areas. 

There are some: transients who 
have no money. 

But remember that some rural 
people are able to occupy 
ekKpensive beds, 

They can if they have money. 


UNIT 129 


SWAHILI 


-—.——,————————————————————————mmma—AAA maa a—— 


dhani 


wenye 


tuliopo 


hivyo 


—potezea 


faa 


mganga 
wezekana 


Oh, Mimi nilidhani mtu ye 
yote anayetoka shamba 
halipi pesa| 

La, bwana! 

Vile vile nakumbuka kule 
shamba kuna watu wenye 
pesa nyingi. 

Wana pesa nyingi kuliko 
hata sisi tuliopo hape 
mjini, 

Bila shaka ni hivyo! 

Asante sana Bwana Yusufu. 

Sitaki kukupotezea wakati. 

Mtoto wako ni mgonjwa. 

Sasa yafaa uchukue karatasi 
hii umkimbilie Bwana 
Mganga. 

Mkimbilie upesi iwezekanavyo. 


Vyema. Nitakavyosikia 
nitakuja kukuambia. 
Kwaheri| 

Asante, kwaheri bwana! 


Unit 129: Uuzaji wa 

Karibu Bwana Juma| 

Oh, asante sana) 

Je, unataka nini 1le03 

Leo nataka machungwa 
bwana. 


507 


Oh I had the impression that 
anyone from the country didn't 
payi 

Not 

I also remember that out there 
in the countryside there are 
people with lots of money. 

They have more money than even 
those of us who are here in 
town.e 

No doubt about itl 

Thanks a lot, Yusufu. 

I don't want to waste your time. 

Your child is ill. 

Now it's best that you take 
this paper and get to the 
doctor in a hurry. 

Run to see him as fast as you 
cane 

All righto I'JI come and tell 
you what I find out. 

Good bye/ 

Thanks; Good bye! 


akula sokoni 


Welcome, Juma! 

Thanksi 

And what do you want today? 
Today I'd like some oranges. 


wakati 


gari 


vuhaba 


mlimaji 


kwenu 


uchukuzi 


ingawaje 


chukua 


zamani 


fanyia 


BASIC COURSE 


Leo machungwa ni ghali 
sana, 

Chungwa moja ni senti 
kumi, bwana. 

Unajua, siku hizi ni wakati 
wa mvua. 

Magari mengi huwa hayafiki 
hapa upesi. 

Kwa hiyo tuna uhaba wa 
machungwa. 

Lakini walimaji wa machungwa 
ni wengi sana sehemu za 
kwenu. 

Kwanini yanakuwa ghali hivi? 

Kwa sababu gharama za 
uchukuzi ni kubwa mno$ 

Lakini, ingawaje gharama za 
uchukuzi ni kubwa mno, 
huwezi kuchukua chungwa 
moja kwa gharama ya senti 
tano! 

Aaaa, wewe ni rafiki yangu. 

Wewe ni mnunuzi wangu wa 
zamani. 

Nitakufanyia chungwa moja 
senti tano. 


CA AE AA AA AA AA AA AI 


Je, unataka nini zaidi —- 
Unataka ndizi au viazi 


ulaya? 


508 


Oranges are very high today. 
Oranges are -—/10 apiece, 


You know, this is the rainy 
Seasone 

Not many lorries get here on 
schedule. 

For that reason, we'!re having 
a shortage of oranges. 

But there are a lot of orange 
growers in the vicinityi 


Why are they so ekpensive? 

Because the transport charges 
are ekcessive. 

But even though the cost of 
transportation is too high, 


you can't sell a single orange 


for five centsl 


Oh weJl, you're my friend, 

You've been my customer from 
way back. 

I'J1 make you (a special price 


of) 5 cents an orange. 


And what else do you want? 
Woulc you like bananras, or 


(Trish) potatoes? 


UNIT 130 


vipo 
hebu 
mbona 
“embamba 


“nene 


gunia 


“chagua 


kwenu 


-canganyika 


“dhani 


wenyewe 


pande 


SWAHILI 


Oh, napenda sana viazi 
ulaya kama vipo. 

Hebu nitazamo 

Lakini mbona vingine vidogo 
na vyembamba sana. 

Vingine sio vinene kama 
kawaida. 

Ah, bwana, sisi tuendapo 
madukani kununua, tunanunua 
katika magunia. 

Hatuwezi kuchagua kuwa 
gunia hili lina viazi 
vikubwa au vidogo. 

Lakini viazi hivi vinalimwa 
sehemu za kwenu, an 
vinatoka mbali sana? 

Ah, watu wengi wanadanganyika. 


Wakisikia 'viazi ulaya,' 
wanadhani vinalimwa Ulaya. 


Hivi havilimwi Ulaya, bwana. 


Tunavilima sisi wenyewe 
hapa hapa Tanganyika. 

Vingire vyatoka karibu tu 
hapa pande za Morogoro. 

Hivi Morogorc pia kunalinmwa 
viazi ulaya? 


Naami 


509 


Well, I like potatoes very much, 
if there are some. 

Let me have a look 

But some are small and very 


irregular in shape. 

Some are not nice and round as 
(they) usual (1y arej. 

Ah, my friend, when we go to 
the shops to buy, we buy (them) 
in sacks. 

We aren't able to select whether 
this sack (or that) has large 
potatoes |in it). 

But are these potatoes grown 
nearby, or do they come from 
guite a distance? 

Ani Lots of people are fooled 
(by that). 

When they hear 'Europe potatoes', 
they think they are grown in 
PBurope. 

These aren't grown in Europe, 
my friend, 

We grow them ourselves right 
here in Tanganyika. 

Some come from right nearby, 
right. around Morogoro. 

You mean that Irish potatoes are 
grown at Morogoro too 


Certaimys 


Kimbo 


harufu 


funga 


kifaa 


—-kaanga 


kopo 


-pa 


paa 


BASIC COURSE 


————————————a aaa aam kaimam————— 


Je, wataka nazi? 

Nazi, nataka sana, kwa 
sababu mke wangu 
anazipenda sanao 

Mimi nilidhani unatumia 
Kimbol 

Kimbo sitaki, kwa sababu 
harufu yake hainipendezi 
sanae 


Sasa wasemaje? 


Nifunge, au unataka kununua 
nyama pia? 

Nitanunua nyama na vifaa 
vidogo vidogo. 

Nadhani vinanitosha maana 
kikapu changu si kikubwa 
sanao 

Je, samaki wa kukaanga, 
unataka? 

Siwapendi, napenda samaki 
wa makopo tu. 

Mimi naona labda hutaki 
kumpa kazi nyingi bibi 
yako nyumbani. 

Bila shaka, kwa sababu 
juzi juzi hapa amepata 
mtoto. 

Kupaa samaki itakuwa 
kazi kubwa. 


510 


Do you want some coconuts? 

Yes, I do want some coconuts, 
because my wife likes them 
very miche 

But 1I thought you used Kimbo! 


1 don't like Kimbo, because I 
don't particularly care for 
its smeji. 

Well, what do you say, Friend 
Juma3 

Shall I wrap lit) up, or do you 
want to buy some meat, too? 

I'l) buy some meat and a few 
little items. 

I think that wili be enough, 
because my basket isn't very 
bige 

And do you want some fried fish3 


I don't like them; I onjy like 
camed fish. 

I see perhaps you don't like to 
give your wife a lot of work 
around the house. 

Juite right, because just a few 
days ago she had a babye 


Cleaning fish would be a big 


chore. 


K 


UNIT IZI 


“bichi 


faa 


“tiwa 
haja 


“bichi 


Wewe 


ratli 


taabu 


SWAHILI 


Unajua kuwa samaki wabichi 
wana vitamin? 

Pia unajua kuwa ni chakula 
cha kufaa kwa watoto? 
Niliambiwa na mzungu mmoja 
kuwa wale samaki wa 

makopo hutiwa vitamin. 
Sina haja ya kumsumbua 
sana mke wangu. 


Do you know that fresh fish 
have vitamins? 

And do you also know that it 
is good food for children? 

I was told by a European that 
that canned fish has vitamins 
added. 

I have no need to put my wife 
to a lot of trouble. 


Unit 132. (Inaendelea) 


Je, maharagwe mabichi, 
hutaki? 

Napenda maharagwe mabichi, 
nitachukua, 

Lakini, siwezi kuchukua 
mengi. 

Nitachukua kila ulicho nacho, 
kidogo kidogo. 

Nitachukua kwa sababu wewe 
ni rafiki yangu. 

Haya bwana. Sasa nifunge 
maharagwe ratli ngapi? 

Ratli mbili tu zinatutosha. 


Wewe huoni kuja huku kila 
siku ni taabu? 
Ungechukua maharagwe ya 
kutosha kwa siku kumi/ 
Hapana, bwana, haya yana- 
tosha kwa leo. 
511 


And you don't want any (nice) 
fresh beans? 

I like fresh beans; I'll take 
(some). 

But I can't take many. 


I'JI) take just a little bit 
of everything you have. 

I')I1 take it because you are 
my friend. 

O.K. How many pounds of beans 
shall I wrap up? 

Just two pounds will be enough 
for us. 

(But) don't you find that coming 
here every day is tiresome? 
You could take enough beans for 

ten days| 
No, my friend, these are enough 
for today. 


zaidi 
haja 


hapa 


kamba 
pikipiki 


kumbe 
tarajia 


kwenye 


onana 


wee 


nyuma 


BASIC COURSE UNIT 133 


Nini tena zaidi, Bwana Juma? 

Basil) Sina haja ya kitu 
kingine zaidi; asante 
sanao 

Haya, lete kikapu chako 


sawa sawa tufunge. 


Kikapu changu hiki hapa. 

Funga vizuri sana, 

Weka kamba chini na juu. 

Nitakapofunga kwenye piki- 
piki yangu, kikapu 
hakitaweza kuanguka 
njiani, 

Kumbe una pikipiki, bwana? 

Mimi nilitarajia kumpa 
mtoto akuletee nyumbani. 

Oh, asante, sina haja ya 
mtoto, pikipiki ninayo. 

Haya basi nitamwambia mtoto 
akuletee kwenye pikipiki 
yako ufunge. 

Tutaonana kesho, bwana. 

Asante, 

Wee mtoto, funga vizuri 
hapo. 

Nyuma kusiwe na matata. 


512 


And what else? 


That's all, I don't need anye 
thing else. Thank you very 
muche 


All right, bring your basket 
(hold it level) and we!11 
tle it up. 


Hers's my basket. 

Tie it up very carefully. 

Tie, it below and above, 

When I tie it to my motorcycle, 
the basket won't be able to 
fall off in the street. 


Oh, you've got a motorcycle? 

I was intending to give it to 
a boy to carry home for you. 

Oh, thanks a lot, I don't need 
a boy, I!ve got a motorcycle, 

J'!J)) tell the boy to take it to 
your motorcycle so that you 
can tie it on. 

See you tomorrow! 

Thank you. 

You, boy, tie it well there) 


Therese mustn't be any trouble 
back there) 


UNIT 134 SWAHILI 


———————— b —————————m— 


Bwana Yusufu! Yusufu; 
Naam bwana! Hellol| 
Loo, ni bahati yangu nzuri, I'm lucky. 
Nilidhani sitampata mtu I thought I wouldn't find 
Ongoza wa kuniongoza. anyone to direct me. 
Ninakwenda Msimbazi, I'm going to Msimbazi. 
bwana. 
tangu Siku nyingi zimepita tangu Many days have passed since 
nitoke hapa. I left here. 
Sikumbuki vyema ni bara- I don't remember very weli 
-fuata bara gani nitafuata, which road to take, 
Unaweza kuniongoza? Can you direct me? 
Ulikuwa wapi siku zote? Where have you been all this 
time? 
Bwana, kwa muda wa i I've been in Nairobi for 
mwaka miaka mitatu iliyopita, the past three years. 
nilikuwa Nairobi, 
uhamisho Unajua nilipewa uhamisho You know, I was given a transfer 
kutoka hapa mpaka from here to Nairobi! 
Nairobi! 
kumbe Ahaa, kumbe! Oh, is that sol 
Unataka kwenda Msimbazi, You want to go to Msimbazi, 
sivyo? don't you? 
Naam bwanz. Yes. 
—alikwa Nimealikwa kwenda kule I was invited to go there to 
kufunguliwa kuhudhuria kufunguliwa attend the opening of a new 
jengo kwa jengo jipya. building. 
Jengo jipya hilo ni la The new building is (of) the 
Community Centre. Community Center. 


513 


nje 


vigumu 


—elekeza 


-shukuru 


forodha 


itwa 


mwisho 


pahali 


-sndikwa 


BASIC COURSE 


Ulikuwa nje kwa muda mrefu, 
kiasi cha miaka mitatu, 
Nadhani itakuwa vigumu sana 

kwenda peke yako. 


Nitakuelekeza namna ya 
kufika huko. 
Nitashukuru sana, Bwana 


Yusufu. 


UNJT 135 


You!ve been outside the country 
for a long time——three years.o 

I think it would be very 
difficult for you to go by 
yourself. 

I'1) show you the way to get 
there. 

I'1) be very grateful, Yusufu. 


Hapa ulipo ni forodhani, 


Forodhani——hapa najua, 


Barabara hii inaitwa Azania 
Front. 

Ukitoka hapa Azania Front 
utakwenda moja kwa moja 
mpaka Main Avenue. 

Naam bwana. 

Halafu utafika mwisho wa 
Main Avenue. 

Pale mwisho utaona pana 
majumba mawili, 

Jumba moja lina pahali 
pameandikwa ' Railway 
Station.,' 

Jumba jingine lina pahali 
pengine pameandikwa 
'Folice Station.' 


514 


Here where you (now) are is 
the customs house. 

The custans house——1 know 
this place. 

This road is called Azania 
Front. 

When you leave here, you go 
straight ahead as far as 
Main Avenue. 

Yes. 

Then you get to the end of 
Main Avenue, 

There at the end you will see 
where there are two buildings. 

One building has a place (where) 
is written 'Railway Station.' 


A sign on the other says 
!'Police Station.' 


UNIT 135 


—shika 


machweo 


penye 
kibao 


hapo 


sura 


—Chukua 


kuwa 


mpya 


“tengenezwa 


kupendeza 


SWAHILI 


Naam Bwana. 

Pale Police Station utashika 
barabara inayoelekea 
machweo ya jua. 

Utakwenda moja -kwa moja 
mpaka penye 'Keep Left.! 

Hapo pana kibao kilicnoandikwa 
'Keep Left.' 

Hapo napakumouza bwana. 

Ehee, pale penye 'Krep 
Left! pamevadilika. 


Sura yake imekuwa mpya. 


Utachukua barabara hiyo 
moja Kwa moja mpaka 
Ring Street. 

Ulipoondoka, pale king, 
hapakuwa na 'Keep Left.!' 

Ah, hivi sirku hizi pale 
ipo? 

ndiyo, ivo! 

Baada ya hapo, endelea tu 
mpaka msimbazi Street. 
Pale Msimbazi Street vana 

'Keep Left! mpya. 

Hapo barabara imetenzenezwa 
vizuri sana. 

Barabara hiyo ni safi ya 
kupendeza. 


Yes. 

There at the Police Station 
you will take a road which 
runs west. 

Go Tight ahead to where there 
is a traffic circle. 

There, there is a small sign 
with the words 'Keep Leit.! 

I rememoer that place. 

That place at the circle nas 
changed. 

The vlace looks different. 


(TIts appearance has becowe 
new.') 


You take that road straisht 
ahead to ninz Street. 


when you left, they dida't 
have a traffic circle at king. 

Oh, there is one there 
nowadays”? 

Yes, there is. 

Fron there, just continue 
on to Msimbazi Street. 

There at Msimvazi Street there 
is another 'Keep Left.' 

There tune road has been 
surfaced very nicely. 

That road is delightfully 


smooth. 


BASIC COURSE 


UNIT 41386 


——— —————————————————————m———m——am——— 


matokeo 


vzuri 


kabisa 
pale 


—-Kkubwa 


“zidi 


kwenye 


pana 


kushoto 


Loo, Bwana Yusufu, matokeo 
hayo yote yametokea 
katika miaka hii mitatu? 

Matokeo makubwa sana 
yametokea hapa nyuma. 

Zipo nyumba za orofa nyingi 
na kubwa. 

Nyumba hizo, kidogo kama 
Amerika, kwa uzuri wake, 


Kweli? 
Kweli kabisa! 
Tena nasikia pale Mnazimoja 


pame jengwa majumba. 


Majumba hayo ni makubwa 
ya orofa. 

Kabisa) 

Sasa ukisha toka Msimbazi 
Street utazidi kwenda 
moja kwa moja. 

Baadaye utafika kwenye 
barabara inayokwenda 
Kigogo. 

Hapo pia pana 'Keep Left.' 

Vizuri sana Bwana Yusufu! 

Kwa mkono wa kushoto wa 
barabara ya Kigogo kuna 
nyumba kubwa. 


516 


Say, Yusufu, all this progress 
has come about in these three 
years? 

Great progress has taken place 
lately. 

There are many and large (miti 
story) buildings. 

Those buildings are a little 
like America(n buildings) 
With respect to their beauty. 

You don't say? 

Yes, indeed. 

And I also hear that buildings 
have been put up there at 
Mazimoja. 

Those buildings have many 
stories. 

That's guite true. 

Now, after you get past 
Msimbazi Street, you continue 
straight ahead. 

Then you will come to where 
there is a road that goes to 
Kigogo. 

There's another circle there, 

Very good! 

On the left side of the Kigogo 
road, there is a large 
building. 


UNIT 137 


W................$$$$!$$$$$$$$$$$$$$....—————————————————————————————— 


Boma 


acha 


-hamishwa 


—hama 


fanya 


—gawanya 


karibia 


pita 


—andika 


“kuta 
mlinzi 


SWAHILI 


Nyumba hiyo kubwa iliyo 


jengwa ni Boma. 


Mona Boma hilo nililiacha 
Acacia Avenue| 
Imekuwa kuwaje likahami shwa? 


Oh, limehamishwa huko kwa 
sababu siku hizi mji 
umekuwa mkubwa sana! 


Unit 137. (Inaendelea 


Wanafanyia kazi gani katika 
jumba lile kubwa kule 
Acacia Avenue? 

Unajua, kazi za serikali ni 
nyingi sana. 

Kazi hizo za serikali zime— 
gawanywa kwa ma - D.C. 

Sasa ukitoka pale Kigogo, 
nenda moja kwa moja 
mpaka ukaribie daraja 
la Kigogo. 

Halafu pita mkono wa 
kushoto wa daraja hilo. 

Utaona pahali pameandikwa 
'Msimbazi.! 

Pale bila shaka utamkuta 
mlinzi atakayekuelekeza 


njia. 


517 


That large (recently built) 
building is the District 
Office. 

(PWhy, I left that Boma on 
Acacia Avenue|!) 

How did it happen that it got 
moved? 

It was moved there because 
nowadays the city has 
becomes very large. 


What kind of work do they use 
that large building on 
Acacia for? 

You know, the work of the 
government is very ertensive, 

These duties have been divided 
among the D.C.'!s. 

Now, when you leave Kigogo, 
go straight ahead until you 
get near the Kigogo Bridge. 


Then bear left past the bridge, 


You will see a sign saying 
'Msimbazi,' 

There, you will no doubt run 
into a watchman who will 


show you the way. 


BASIC COURSE 


UNIT 137 


AAAaAaAEAEAeEeAeEHMBWuA. 


ugeni 
karibisha 


wahi 


jengo 


“penda 


—-onekana 


mbali 
umbali 


"lingana 


siku 


razosa 


jipya 
matokeo 


-0ndoa 


Mwonyeshe kadi yako ya 
ugeni na utakaribishwa. 


Asante sana, Bwana Yusufu. 
Je wewe umewahi kufika katika 
jengo hilo, likoje? 


Oh, ni zuri la kupendeza 
zuri sana, 

Je, linaweza kuonekana kwa 
mbali kidogo? 

Naam) Hata umbali wa 
maili moja unaweza 
kuliona. 

Je, Bwana Yusufu, unalilinga- 
nishaje na Arnautoglu 
Community Centre? 

Kwa kweli siwezi kulilinganie 
sha sana. 

Siwezi kulilinganisha kwa 
sababu Arnautoglu ni la 
siku nyingi. 

Watu wamekuwa na mazoea 
nalo. 

Hilo la Msimbazi ni jipya. 

Hatujui matokeo yake 
yatakuwa namna gani. 

Asante sana Bwana Yusufu. 

Nadhani tutaonana kabla 
sijaondoka kurudi 
Nairobi. 


518 


Show him your visitors card 
and you will be made welcome. 


Thanks a lot) 

And you, have you ever been 
in that building? What is 
it like? 

Oh, it's lovely - very 
beautiful, 

And is it visible from any 
distance? 

Yesi You can even see it 
from a mile off. 


How do you compare it with 
Arnatoglu Community Center? 


IJI can't really compare it. 


J can't compare it because 
Arnatoglu has been there for 
some time. 

People have become accustomed 
to itoe 

The one at Msimbazi is new. 

(!We don't know what will come 
of itoe!) 

Thanks 

(!I!)) see you before I go 
back to Nairobi.') 


UNIT 138 


——————————————————— aana aman 


“shukuru 


fika 
jambo 


-kawia 
“hama 
mtaa 


wenyewe 


orofa 


tajiri 


mara 


hama 


hasara 
furahi 


SWAHILI 


Unit 138 (Inaendelea) 


Ningeshukuru sana kama 
ungefika nyumbani 
kwangu. 

Hivyo tafadhali ufike 

Hilo ni jambo zuri sana 
Bwana Yusufu. 

Lakini, kama unavyojua sisi 
watu wa mjini hatukawii 
kuhama; 

Hivi wakati huu uko mtaa 
gani? 

Mimi sasa ninakaa Msimbazi 
Street. 

Nyumba yangu nimejenga 
mwenyewe. 

Nyumba hiyo ni nzuri na 
ina orofa moja. 

Lo) Bwana Yusufu umekuwa 


tajiri sana, 

Mara umekwisha jenga 
nyumba! 

Ehe, kwa sababu ya 
kulima! 


Aaa, kumbe sisi 
Tunaohamishwa kutoka 
hapa kwenda hapa 
tunapata hasara tu. 

Nitafurahi sana kuiona 


nyumba yako. 


519 


I'd be most grateful if you 
would drop by the house. 


So please do come, 

That's very kind (of you), 
Yusufu!) 

But as you know, we city 
dwellers change our 
residence freguently. 

So what street are you living 
on right now? 

Right now, I'm living on 
Msimbazi Street. 

I built my own house. 


The house is very nice, and 
it has an upstairs. 

Heyl You've been doing ali 
right for yourselfl 

You'!ve already buijt a house. 


Yes, because of farming. 
An, (yes), so those of us who 
are transferred hither and 


thither just lose out3 


I')1 be very glad to see your 


house. 


mpango 


“funga 


duka 


mbali mbali 
kuna 


aina 


kanga 


fulana za 
ndani 


—toka 


—egiza 


kartura 


mini 


BASIC COURSE 


Vyema) Na nitakueleza 
mipango mingi. 


Unit 139: 


UNIT 4139 


Fine) (!I'!)) fill you in on 
all the detailsi) 


Duka la nguo 


waana auawa aua 


Habari Bwana Salumu? 

Oh, nzuri sana, Bwana Juma. 
Karibu bwana! 

Asante sana, bwanal 

Karibu bwana; Siku hizi 
nimefungua duka kubwa 
sanao 

Ni duka Ja nguo, vitu vya 
kula, na vitu vingine 
mbali mbali, 


Kuna nguo gani unauza? 


Kuna nguo za aina nyingi 
ambazo ninauza. 

Ninauza kanga, shuka za 
kitanda, mashati fulana 
za ndani, na fulana ndogo 
za watotoe 

Pia ninauza nguo nyingine 
nyingi. 

Nimepata nguo hizo kutoka 
Mombasa. 

Nguo hizo niliziargpiza. 

Nataka nguo za watoto m 


kaptura na shati. 


Tena ningependa mashati mawili, 


yangu mimi mwenyewe. 


520 


How are you, Mr. Salum? 
Oh, very well. 
Come in| 

Thanks very much, 

Come ini In the last few 
days I've opened a large 
store. 

It's a (combination) dry 
goods store, grocery, and 
general emporiume 

What kind of clothes do you 
sel17 


There are a lot of kinds that 


I sell, 

I sell kangas, bed linens, 
shirts, undershirts and 
baby clothes. 


1 also sell many other (kinds 
of) clothes. 

I've gotten these dry goods 
from Mombasa. 

I ordered those goods. 


I want some children's clothing- 


shirts and shorts. 
I'd also like two shirts for 
myself. 


UNIT Lo SWAHILI 
WI aa AA AA 


Vile vile ningependa suruali I'd also like two pair of 


khaki mbili za kaki ya Amerika, trousers (made) of American 
na koti moja. khaki, and a coat. 
Je, una fundi anayeweza Do you have a tailor who can 
-shona kushona koti? make a coat? 
mwenyewe Ah, mimi mwenyewe na mke Ohio My wife sews, and so do I., 
wangu tunashona. 
Baada ya kufunga duka, We do this work ourselves 
—-fanya huzifanya kazi hizi after hours. 
sisi wenyewe. 
Huwa tunazifanya bila ya We ordinarily do it without 
taabu kupata taabu ya kumpa the bother of giving (it) 
fundi. to a tailor. 
Lakini kumbuka kuna But bear in mind that we also 
nyingine ambazo have other (clothing) which 
kwisha zilikwisha shonwa kabisa, is ready-made,. 
hebu Hebu jaribu moja katika Try one of these. 
hizi; 


Unit 1Lo (Tnaendelea ) 


Bwana, wasema 'nguo iliyo- (But) they say that a ready- 
-stiri shonwa haistiri mtu.' made pgarment does not cover 


one properly. 


penda Nisingependelea kuchukua I woulan't like to take a 
nguo iliyokwisha shonwa. ready-made garment. 

pima Ningetaka kupima mimi I'd like to be measured in 
mwenyewe. person. 


521 


BASIC COURSE 


UNIT Iko 


—angalia 


maneno 


Oh, kumbe bado una mawazo 
yale yale ya kizamani! 
Tazama shati nililovaa mimi. 


Shati hili limetengenezwa 
Japan. 

Shati hili ni zuri na Ja 
kupendeza sana. 

Kushona kwake kunachukua 
wakati mrefu. 

Shati, kama unavyohitaji 
wewe, hulipati mpaka 
kesho. 

Lakini, ukitaka lililoshonwa 
tayari, unanunua na kuvaa 
pale pale. 

Kweli, lakini kabla 
hatujaendelea mbele, 
waonaje Bwana Salumu! 

Bei hii ni ile ile kama ya 
mwezi jana? 

Au bei hii imepanda kidogo. 

Nasikia kuwa ushuru wa 
forodha umepanda siku 
hizi. 

Kwa kuwa ushuru umepanda 
bei ya nguo imekuwa ghali 
sana. 


Je, vipi? 


Usiangalie hayo; ni maneno 


ya watu tu. 


522 


Oh so). You still have olde 
fashioned ideas| 
Look at the shirt that I'm 


wearinge 
This shirt was made in Japan. 


This shirt is nice 
and very good-looking. 
Sewing it takes a long time. 


A shirt, as you want it, you 


won't get before tomorrow. 


But if you want a ready-made 
shirt, you buy it and put 
it on right on the spot., 

True, but before we go any 
further, what do you think? 
("how do you see?! J 

Is this price the same as 
last month's? 

Or has it gone upa little? 

I hear that the customs duty 
has gone up recently. 


Because of the fact that the 
duty has increased, the price 
of clothes has become very 
high. 

What about that? 

Don't pay any attention to 


thatj It's onijy a rumor. 


UNIT 141 


hotuba 


“sikia 


mapato 


panda 
wakati 


faida 


SWAHILI 


——————m—m—m—muw—u—m———u——u—u—um—u———k————————— am ——— 


Watu wengine hawakuweza 
kuelewa ile hotuba ya 
Waziri Mkuu.” 


Unit 141 


Waziri Mkuu alisema 
ya vitu itapanda.' 
Lakini watu wengine hawae 


'Bei 


kuelewa maana ya 
maneno hayoo 

Maadam Bwana Waziri alisema 
bei itapanda, walianza 
kupandisha bei. 

Lakini mimi kila mara 
nilikuwa nikienda kwenye 
Baraza la Taifa. 

Nilikuwa nikienda kusikiliza 
wanasema nini juu ya 
mapato. 

Kwa sababu hiyo sikuweza 
kupandisha bei yangu. 

Wakati huu bei ni ile ile, 


Napata faida ndogo sana, 

Napata senti ishirini na 
tano au thelathini kwa 
kila shati. 

Kumbe | 
yangu ya kwanza kuingia 


Nadhani hii ni mara 


humu dukani, 


523 


Some people misunderstood that 
speech of the Prime Minister's. 


(Inaendelea 


CA AA AA AA AA AA AA 


He said, 'The price of things is 
going to rise.” 

But some people didn't understand 
the meaning of those words. 


Because the minister said that 
prices would rise, they began 
to raise prices. 

But I was attending the NationaJ 
Assembly regularly. 


I was going lin order) to listen 
to what they say about income. 


For that reason I couldn't raise 
my pricels). 

At the present time the price 
is the same, 

I make a very small profit. 

I make 25 or 30 cents on each 
shirt. 


Really, I think this is my first 
time to be in this shop.e 


BASIC COURSE 


mwananchi Hili ni duka la mwananchi 
ambaye mpaka sasa 

—panda hajapandisha bei. 

—-fahamu Nafahamu, Bwana Salum, kuna 
wananchi wachache sana 

wenye wenye maduka. 


Hivyo basi, wewe ulikuwa 
kutopandisha mtu wa kwanza kuto- 
pandisha bei. 


Waarabu Waarabu wamekwisha pandisha 
mahali bei kila mahali. 
hebu Hebu, Bwana Salumu, kuna 
nguo za wanawake? 
Unit 42. (nae 
Nguo za wanawake ni hizi 
hapa. 
Nyingine unaweza kuvaa 
hivi hivi hivi hivi kama kanga. 
Siku hizi bwana tunataka 
vazi mavazi ya nchi za 
magharibi. 
kwa Ningependa gauni mbili kwa 
bibi yangu. 


itakiwavyo Je, fundi wako anaweza 
kushona vizuri itakiwavyo? 
Oh, kabisal Pia kuna 


mshono mishono mingi. 


524 


UNIT 142 


. This is the shop of a fellow 


African who up to now hasn't 
raised prices, 

It seems to me, Salum, that there 
are very few Africans who have 
shopse 

And so you were the first person 
not to raise prices. (-to- is 
used to form negative infinitives, 
It stands immediately after ku-.) 

The Arabs have already raised 
prices everywhere. 

Well, then, Bwana Salumu, do 


you have women's clothes? 


(Tnaendelea) 


The women's clothes are these 
here. 

Some you can wear just like a 
kanga. 

Nowadays we like Western clothing. 


Ttd like two dresses for my wife, 


And can your tailor sew as nicely 
as reguired? 

Oh, by all meansi Besides there 
are many styles. 


UNIT 143 SWAHILI 


kibwebwe Kuna mshono wa kibwebwe na There is the kibwebwe style, and 
mingine mingi ya kila aina. many others of every kind. 
mkeo Mshono gani mkeo anapenda? What style does your wife like? 
mchinjo Naona kama anapenda mchinjo. I think she likes the mchinjo 
style. 
Waelewa mchinjo ni nini Do you understand what mchinjo 
bwana? is? 
hitaji Naelewa sana, maana mahitaji I know very well, because I 
ya watu wengi nayapata (Tdeal witn'!) the needs of 
hapa. many people here. 
Aha| Basi nataka mchinjo. Aha) Then I want mchinjo. 
Mpime, bwana. Measure her, please. 
kifua Nampima kifua thelathini na I measure (her) bust (at) 36. 
sita. 
kiuno Pia nampima kiuno ishirini And (her) waist at 26. 
na sita. 
bega Pia nampima mabega kumi And (her) shoulders at 18. 
na nane. 
urefu Urefu wataka, tuseme, kama The length you want, let's say, 
arobaini na moja? about 413 
Tuseme mpaka hapa. Inae Let's say to here. This is 
tosha, ali right. 
Unit 143. (Inaendelea) 
— fuata Je, lini atazifuata nguo And when shall she come for 
hizi? these clothes? 
Leo ni Jumatatu. Nadhani This is Monday. 1 think they 
“kuta Jumatano ijayo atazikuta Will be ready nekt Wednesday. 
tayari. 


525 


BASIC COURSE 


UNIT 14 


ah 


mbona 
hizi 


safari 
kazi 


Asante sana, Salumu. 

Hivi sasa naona kuwa wakati 
wetu wa kuondoka umefika. 

Tutakwenda na nguo. 

Tufungiefungie zile nguo. 

Hizo nyingine tutazifuata 
baadaye. 

Asante. Lakini umesahau 
kitu kimoja. 

Mbona pesa bado hujanipa. 

Aha, pesa hizi| Kiasi gani, 
bwana? 

Ni shilingi thelathini na 
saba na senti hamsini. 

Haya bwana) Hizi ni shilingi 
ishirini; hizi sh. kumi; sh. 
saba; senti hamsini. 

Oh, asante sana, bwana, 
asante. 

Haya, kwaheri bwana! 


Unit 144: Watu wazima 


Thanks very mch. 

Well, now, I see it's come time 
for us to leave, 

We!11 take the clothing with us. 

Could you sort of wrap it up? 

We'!Jl come after those others 
latero 

Thank you. 
one thinge 


But you!ve forgotten 

You haven't paid me yet. 

Oh, of course, the money) How 
much, sir? 


It's Sh. 37500 


0. K.) Here'sa 20, a 10, seven 
shillings and 50 cents. 


Thank you very much. 


Well, good bye) 


na maendeleo 


Naam Bwana Yusufu! 
Naam, bwana| 

Habari za siku nyingi? 
Nzuri sana bwana, 
Ulikuwa wapi siku hizi? 


Ulikwenda shamba au 
ulikuwa safarini kazini? 


526 


Hello, Yusufu! 

Hello) 

How have you been? 

Very wel1 (thank youlJ. 

Where have you been these (last 
few) days? 

Did you go to the fam or were 
you on a business trip? 


UNIT 144 SWAHILI 
sehemu Nilikuwa sehemu za Kilosa. IT was around Kilosa. 
Habari za Kilosa? How are things at Kilosa? 
Habari za Kilosa nzuri Fine. 
sana. 
jamaa Hawajambo jamaa wote? Is everybody fine? 
Hawajambo wote. (Yes), they're fine. 
nyima Wanatunyima nini kule? What do they have more of there 
than we have? 
Huko wanatunyima mpunga They've got more rice than we 
sasae have. 
kidogo Je, namna gani, umeleta Well, what about it? Have you 
vipi mpunga kidogo au vipi? brought a little rice, or what? 
Nimeleta kidogo; kiasi cha J1've brought a little; an amount 
tosha kuwatosha watoto wangu sufficient for my children and 
na mimi mwenyewe. myself. 
Watoto wako tu? Your children only”? 
Naaml Yes. 
He) Sisi rafiki zako je? Hey4 What about us, your friends? 
“karibisha Ninyi mtakaribishwa siku You'!JI1 be invited one day, 
moja. 
hata Mimi ningependa hata watoto I'd even like for your children 
wako pia waje. to come also. 
Wanaweza kuja siku ya They can come Sunday noon. 
Jumapili saa sita, 
“karibisha Ninaweza nikakukaribisheni I can invite you (pl.) for food, 
chakula chakulani, 
Asante sana, bwana. Thank you very much. 
tena Nini tena ulicnoleta? What else have you brought? 
jambo Mimi sikuleta kitu kingine I didn't bring anything else at 
cho chote. all, 
tazama Nilikwenda kutazama pahali I went to look at a field. 


pa kulima. 


527 


BASIC COURSE 


UNIT 145 


——————————————————————m—u—u————m—ma—mam—ma——— aa aa ———. 


ukulima 


pamoja 


mbaazi 


—-acha 


mbona 


siyo 


hivyo 


tegemea 


-tosha 


namna 


hiyo 


—anda 


-zima 


Kile 
anza 
hicho 


Ukulima wa aina gani? 

Eee, nataka kulima mahindi, 
mtama, mpunga pamoja 
na mbaazi. 

Je, Bwana Yusufu, unataka 
kutuacha nini? 

Mbona una mipango 
mikubwa mikubwa! 

Siyo kukuacheni. 

Ninafanya hivyo kwa sababu 
nina watoto wengi. 

Sasa nina watoto watano, 

Nikitegemea tu mshahara 
ninaopata, hauwezi 
kunitosha. 

Bwana Yusufu, nama gani 
habari ya kazi huko 
Kilosa sasa? 

Hiyo Community Centre 
inaendelea vizuri? 

Inaendelea vizuri sana. 

Watu wazima wanasoma. 

Wanatumia kitabu kile cha 
'Twende Tusome Sote.' 

Kile kitabu kinachoanzia na 
'baba mama,' 

Kitabu hicho kinaeleza sana 
mambo mengine vile vile, 

Je, Kiswahili na Kiingereza? 


528 


(For) what kind. of farming? 
Oh, I want to raise maize, millet, 
and rice, along with peas. 


Then I take it you're planning 
to leave us? 


Gee, you seem to have great plans! 


It's not a matter of leaving you. 

I'm dsing this because I have a 
large number of children, 

I have five children now. 

If I depend entirely on the salary 
that I'm getting, it won't be 
enongh for me. 

Say, what about the work at 


Kilosa now? 


Is that Community Center getting 
along well? 

Very weli. 

Adults are studying. 

They're using that book called 
Iwongs Tusome Sote. 

That book that begins with baba, 
mama (and so forth). 

That book also contsins other 
subject matter. 

And what about Swahili and 
English? 


UNIT 146 


SWAHILI 
————————————————————————aa aa a——— 


—kimbilia Wengi sana wanakimbilia A lot of people are flocking 
kwenye Kiswahili kuliko into the Swahili (classes), as 
kwenye Kiingereza. Compared with the English 

(classes). 
Maendeleo ya wanawake What kind of progress are the 
namna namna gani? women making? 

maendeleo Nasikia maendeleo ya I hear that the level of achieve 
wanawake yamekuja juu ment of the women has risen 
sana. sharpliy. 

mwanamke Wanawake wanaendelea The women are progressing very 
vizuri sana. nicely. 

-—staajabu Kisha inastaajabisha In fact, it is astonishing to 
kuona ya kuwa wanawake see that the women are working 
wanafanya kazi sana, hard, 

Wanawake wanafanya kazi The women do a lot more work 
mwanamume sana kuliko than the men. 
wanaume, 

hapa hapa Basi ni kama hapa hapa So it'!3 Just like here in 
Dar es Salaam. Dar es Salaam. 

darasa Yale madarasa yetu Dur classes are getting along 
yanaendelea vizuri sana, very well. 

bidii Wanawake wanaonyesha bidii The women display more energy 
kuliko wanaume. than the men. 

Wakati wa mtihani, wanawake At ekam time, the women are ahead of 
tangulia wanawatangulia wanaume. the men. 
Unit 146. (Inaendelea) 
Je, kuna sababu yo yote? Is there any reason (for that)? 
mambo Kwanini mambo yanakuwa hivi, Why is this so, Yusufu? 


Bwana Yusufu? 


529 


BASIC COURSE 
AA AA AA AA 


sababu Ndiyo, kuna sababu kubwa 
mbili: 

Kwanza, wanawake wana 
nafasi wakati mwingi zaidi 

kuliko wanaume. 
pili Pili, wanawake wanafikiri 
fikiri mambo machache zaidi 
kuliko wanaume. 

Wanaume wanakwenda kazini, 
huwa Wanaume huwa wamechoka 
“rudi warudipo kutoka kazini. 
pengine Pengine husema, 'Mimi leo 

siwezi kwenda shuleni. 

Nitakwenda kesho.'! 
kumbe Kumbe wanachelewa| 
namna Je, namna gani mpango ule 

kama huu wa hapa 
Dar es Salaam3 
vita Mpango ule wa vita vya kue 
ujinga pigana na ujinga. 
huo Mpango huo bado haujaanza 
huko Kilosa? 

Tunasikitika sana, bwana, 
kule kwa sababu kule kuna 

Community Centre tu. 
ingawaje Ingawaje kuna jumba hilo, 
jumba vita hivyo havijaanza, 
tazama Je, wanatazamia kuanza 
karibu hivi karibuni? 


Bila shaka. Nimemsikia 
Bwana Shauri Bwana Shauri wa huko 


-zungumza akizungumza na wenyeji. 


530 


UNIT 446 


Yes, there are two important 
reasons. 

In the first place, the women 
have more free time than the 
men. 

In the second place, they have 
fewer things to worry about than 
men (have). 

The men go to work. 

The men are generally tired when 
they come back from work. 

Sometimes they say, 'I can't go 
to school today.' 

TI!) go tomorrow! 

In that case, they fall behind. 

Say, what about that plan like 
the one (of) here in Dar es 
Salaam? 

That plan for a war against |'of 
fighting against) illiteracy? 

Hasn't that plan gotten under 
way there in Kilosa? 

We very much regret that there'!s 


only a Community Center there. 


Although that building is in 
eristence, that campaign has 
not yet started. 

And are they thinking about 
starting in the near future? 
Definitelyi) I've heard the D. 0. 
of that area discussing it 

With the local people. 


anza 


Wo wote 


pata 
weza 


namna 


uongozi 


weza 
fikiri 


kule 


kiongozi 


kule kule 
ndugu 
mpango 


SWAHILI 


Wamezungumza juu ya 
kuanzisha mpango huo. 


Watataka msaada wo wote 
kutoka hapa? 

Msaada ni lazima 
upatikane kutoka hapa. 

Bila msaada haiwezekani, 

Haiwezekani, namna gani? 

Jambo lo lote linataka 
uongozi. 

Bila uongozi haiwezekani. 


Wanafikiri hatuwezi kupata 
viongozi kule Kilosa? 


Viongozi tunaweza kuwapata. 


Viongozi wanaweza kuja hapa 
wafunzwe. 

Wakisha onyeshwa watarudi 
kule kule kuwaonyesha 
ndugu zao. 

Sasa Bwana Yusufu, mpango 
wako unaonyesha kwenda 
kulima. 


531 


They have discussed getting that 


plan under way. 


Will they want any kind of help 


from here? 


It is necessary to get aid from 


here. 
Without aid it is impossible. 
How do you mean, impossible? 


Anything at all reguires leader- 


ship . 
Without leadership, it's 
impossible. 


Do they think we won't be able 


to get leaders there at 
Kilosa? 

We'l1 be able to get leaders, 
all right. 

Leaders can come here to be 
trained. 


Once they have been shown (how), 
they'l1 go right back to show 


their fellow townsmen. 

Now, then, Yusufu, your plan 
indicates (that you are) 
going to farm. 


—tazama 
jamaa 


Omba 


bila 


tazama 


mawaidha 
ule 
piga 
mbele 
“shukuru 


tu 


“funga 


bara 


BASIC COURSE 


Unatazamia kwenda kuwae 
ongoza jamaa wa Kilosa, 
au vipi? 

Mpaka niombwe. 

Bila kuombwa nitasaidia 
kidogo sana. 

Haya, Bwana Yusufu. 

Natazamia baada ya mida 
mfupi watu watafika 
huko Kilosa. 

Utawapa mawaidha ya kutosha, 

Bila shaka mpango ule wa 
vita vya kupigana na 
ujinga utaendelea mbele. 

Nitashukuru ikiwa watafika. 


Natumaini watafika tu, Bwana 
Yusufu. 

Haya bwana, asante sana, 
kwaheri. 


Habari za siku nyingi, bwana? 
Habari nzuri Bwana Yusufu. 
Mona unafungafunga 

mizigo, unakwenda wapi? 
Nafungafunga mizigo nataka 


kwenda bara. 


532 


UNIT 148 


Do you anticipate going to lead 
the people of Kilosa, or what? 


If 1'm asked. 

I will be of very little assistance 
if I am not asked. 

Fine, Yusufu. 

I anticipate that people will get 
to Kilosa within a short time. 

You!J1 (be able to) give them 
adeguate advice, 

I'm sure that the literacy 
campaign will move forward. 


If they get there, I'1J1 be 
grateful. 

I think they'l1 get there ali 
right, Yusufu. 

Well, thanks a lot. 
Good bye. 


UME Iki, safari ya kwanda bara 


How have you been? 

Fine, Yusufu. 

How come you are packing (your) 
bags? Where are you going? 

I'm packing (my) bags; 1 want 
to go up countrye 


anza 


Wo wote 


pata 
weza 


namna 


uongozi 


weza 
“fikiri 


kule 


kiongozi 


kule kule 
ndugu 
mpango 


SWAHILI 


Wamezungumza juu ya 
kuanzisha mpango huo. 


Watataka msaada wo wote 
kutoka hapa? 

Msaada ni lazima 
upatikane kutoka hapa. 

Bila msaada haiwezekani, 

Haiwezekani, namna gani? 

Jambo lo lote linataka 
uongozi. 

Bila uongozi haiwezekani. 


Wanafikiri hatuwezi kupata 
viongozi kule Kilosa? 


Viongozi tunaweza kuwapata. 


Viongozi wanaweza kuja hapa 
wafunzwe. 

Wakisha onyeshwa watarudi 
kule kule kuwaonyesha 
ndugu zao. 

Sasa Bwana Yusufu, mpango 
wako unaonyesha kwenda 
kulima. 


531 


They have discussed getting that 
plan under way. 


Will they want any kind of help 
from here? 

It is necessary to get aid from 
here. 

Without aid it is impossible. 

How do you mean, impossible? 

Anything at all reguires leader- 
ship. 

Without leadership, it's 
impossible. 

Do they think we won't be able 
to get leaders there at 
Kilosa? 

We'!11 be able to get leaders, 
all right. 

Leaders can come here to be 
trained. 

Once they have been showm (how), 
they'll go right back to show 
their fellow townsmen. 

Now, then, Yusufu, your plan 
indicates (that you are) 
going to farm. 


—Lazama 


jamaa 
omba 


bila 


tazama 


funga 


bara 


BASIC COURSE 


Unatazamia kwenda kuwa 
ongoza jamaa wa Kilosa, 
au vipi? 

Mpaka niombwe. 

Bila kuombwa nitasaidia 
kidogo sana. 

Haya, Bwana Yusufu. 

Natazamia baada ya muda 
mfupi watu watafika 
huko Kilosa, 

Utawapa mawaidha ya kutosha. 

Bila shaka mpango ule wa 
vita vya kupigana na 
ujinga utaendelea mbele. 

Nitashukuru ikiwa watafika, 


Natumaini watafika tu, Bwana 
Yusufu. 

Haya bwana, asante sana, 
kwaheri. 


Unit 145; Safari ya” 


Habari za siku nyingi, bwana? 
Habari nzuri Bwana Yusufu. 
Mona unafungafunga 

mizigo, unakwenda wapi? 
Nafungafunga mizigo natuka 


kwenda bara. 


532 


UNIT 148 


Do you anticipate going to lead 
the people of Kilosa, or what? 


If I'm asked. 

I will be of very little assistance 
if Tam not asked. 

Fine, Yusufu. 

I anticipate that people will get 
to Kilosa within a short time. 

You!11 (be able to| give them 
adeguate advice. 

I'm sure that the literacy 
campaign will move forward, 


If they get there, I'!11 be 
grateful. 

I think they'1l1 get there ali 
right, Yusufu. 

Well, thanks a lot. 
Good bye. 


kwenda bara 


Wa 


How have you been? 

Fine, Yusufu. 

How come you are packing (your) 
bags? Where are you going? 

Itm packing (my) bags; I want 
to go up countrye 


UNIT 148 


SWAHILI 


——————-—U—wu—u—uUuUuUu—u——a—u—m—m—m—m—mum—m—mauamumumaAkmkmua aaa 


Ziwa 


fulani 


ghafla 


kutoka 


hakika 
pata 


“chukua 


huko 


chombo 


muda 


ingia 
meli 
mle 
lala 
yake 


mote 


daraja 


Bara) Sehemu gani3 | 

Bukoba, huko Jimbo la Ziwa 
la Magharibi. 

Nimeambiwa kuwa kumetokea 
kazi fulani ya ghafla 
huko. 

Hivi kutoka hapa mpaka 
Bukoba ni maili ngapi? 
Bwana Yusufu, siwezi kusema 

kwa hakika ni maili ngapi. 

Lakini yapata kama maili 
mia saba na hamsini hivi, 

Unachukua muda wa siku 
ngapi kutoka hapa mpaka 
huko? 

Unakwenda kwa chombo gani 
mpaka huko? 

Nitachukua muda wa siku 
tatu hivi. 

Nitatoka hapa kwa gari la 
moshi mpaka Morogoro, 
Dodoma, Tabora na Mwanza. 

Nikifika Mwanza nitaingia 
melini. 

MJe nitalala siku moja. 


Asubuhi yake nitafika 
Bukoba, 

Humo mote utakamosafiri 
kutoka hapa mpaka Mwanza 
kwa gari la moshi, utakaa 
chumba daraja gani? 


533 


The country? Which part? 
Bukoba, in West Lake Province, 


I've been told that there has 
come up some kind of unezpected 
opening there. 

So how many miles is it fron 
here to Bukoba? 

I can't say for sure how many 
miles it is. 

But it's about 750 miles. 


How many days do you take (to get) 
from here to there? 


By what means (of transport) are 
you going there? 

I!11 take (a period of) about, 
three days. 

1'11 go from here by train to 
Morogoro, Dodoma, Tabora and 
Mwanza. 

When I get to Mwanza, I'JI take 
a steamboate 

I'J)l be on it over one night. 


The nert morning I'11 get to 
Bukoba. 

In all that traveling that you 
Will do from here to Mwanza by 
train, what class of coach will 
you take? 


“safiri 


—hakikisha 
-safiri 


“jua 


kwamba 


yaani 


kitanda 
vimo 


chandalua 


je” 
kwa 
sharti 


toa 


—safiri 


BASIC COURSE 


AAA —————————————————— 


Utasafiria daraja la pili 
au Ja kwanza au la tabu? 

Bwana Yusufu, siwezi kuku- 
hakikishia ni daraja 
gani nitakayosafiria, 

Mpaka wakati huu sijajua 
kwa hakika. 

Lakini ninalojua ni kwamba 
nitasafiria daraja la 


pili, yaani 'second class.o' 


Will you travel by second class, 
or first or third? 

I can't tell you for sure which 
class I'11 travel (byJe 


Up to this moment I'm not yet 
sure, 
But what I know 1s that I'!11 


travel (by) second class. 


Unit 149 (Inaendelea) 


Aha, sasa katika ' second: 
class' mnapata vitanda? 
Vitanda vimo, Bwana Yusufu. 

Hata ukitaka chandalua 
utapata, 

Chakula je? 

Chakula unapata kwa pesa. 

Ni sharti ulipe, bwana, 

Ala) Nauli nayo uliyotoa 
je? 

Nauli hiyo unayotoa ni ya ku- 
kusafirisha tu na kukupa 
kitanda. 

Je, wanaweza kukuacha ukiwa 
huna pesa za kununulia 
chakula? 


Hiyo, bwana, wao hawajali, 


534 


Aha) 
you get berths. 


Now in second class do 


There are berths in (second class). 
You even get a mosguito net if 
you want one. 
What about food? 
You pay for the food. 
You have to pay. 
Ala) And what about the fare 
that you paid? 
The fare (that you pay) is only 


for transportation and berth. 


Tell me, can they leave you 
behind if you don't have money 
to buy food” 

For that, they don't care. 


UNIT 149 


UNIT 149 SWAHILI 
hali Sasa ufikapo Bukoba, hali Now when you get to Bukoba, is 
sawa ya huko ni sawa na ya it similar to Dar es Salaam 
Dar es Salaam? then? 

Aaa, Bwana Yusufu, hapo Ah, Yusufu, about that I can tell 
naweza nikakuhadithia you a story (that would last) 
hata kwa siku nzima. even a whols day. 

maana Naweza kufanya hivyo kwa J can do that because that is 
ndiko maana huko ndiko kwetu. where I am from. 
hewa Hali ya hewa ikoje huko? What is the climate like there? 
baridi Kuna baridi nyingi? Is it very cold” 
sio Huko baridi siyo nyingi sana, It's not very cold there, 
joto Kule joto hakuna wala hali- There there is no heat, and it 
jua julikani kama hapa isn't known, the way it is here 
Dar es Salaam. in Dar es Salaam. 
jani Kule majani ya miti na There, the leaves of the trees 
mgomba migomba ni ya kijani and bananas are green all year 
kijani kibichi tu kwa mwaka round. 
“bichi mzima. 
Kwa hiyo kila kitu kule ni Thus, everything there is green, 
rangi cha rangi ya kijani isn't it? 
kibichi tu, sivyo? 
Naam3 Yes, it is. 
Kwa hiyo ninyi hamna njaa And so you don't have more 
sisi zaidi kama sisi. famine than we (have). 
kuja Bwana, kule njaa inakuja We have famine there onjy in the 
bahati kwa bahati mbaya tu. case of very bad luck. 
hasa Hasa mnatumia chakula Just what kind of food do you 
kwenu gani huko kwenu? eat there where you live? 
kule Kule chakula kikubwa hasa Tners, the really important 
ni ndizi, maharagwe, food(s)| are bananas, beans, 
nyama, na samaki. meat, and fish. 
kula Hamli wali kama tunam Don't you eat rice as we do here? 


vyokula sisi huku? 


535 


BASIC COURSE 


Kule wali tunakula lakini 


wa wa njaa tu. 

Kwa nini? 

Kwa kuwa kule ndizi ni 
tele tele sana. 


UNIT 150 


We do eat rice there, but only 

(#when we can't get anything else.!) 

Why? 

Because there bananas are very 
plentiful. 


Unit 150 (Inaendelea) 


Nimesikia kuwa hamli mboga 


majani za majani kwenu. 
Mnasema kuwa ni chakula 
mnyama cha wanyama. 
Je, hii ni kweli? 
uongo Huo ni uongo mtupu Bwana 
“tupu Yusufu. 

—elewa Kule watu wanaelewa, 
maana Wanajua maana ya vitamin 
ni nini. 

Usipokula chakula cha 
pata majani huwezi kupata 
vitamin. 


-staajabu Mimi nilistaajabu sana. 
Nilistaajabu niliposikia 
kuwa kweli watu hawali 


mboga za majani. 


hiyo Hiyo si kweli hata kidogo. 
hata 

Mungu Omba Mungu uitembelee 
-tembelea nchi hiyo siku moja. 


-shuhudia Wewe mwenyewe utashuhudia, 


536 


I've heard that you don't eat 
green leafy vegetadles. 

You say that it is food for 
animals. 

Is that so? 

That's nothing but a lie! 


The people there are not s0 dumb. 
They know what 'vitamin' means. 


When you don't eat leafy foods, 
you can't get vitamins. 


I was guite surprised. 

IJI was surprised when I heard that 
people really don't eat leafy 
vegetables. 

That's not true at all. 


Ask God that you may visit that 
country some day. 


You'll see it for yourself. 


UNIT 150 


karibia 
budi 


—-andika 


mara 


habari 


SWAHILI 


Bwana Yusufu, sasa naona 
wakati unakaribia. 

Sina budi nikimbilie gari la 

moshi. 
kama ungeniandikia 
barua mara tu ufikapo 
Mwanza. 

Unieleze habari zote za 
safari uliyosafiri. 

Safari ya kutoka hapa 
Dar es Salaam, Morogoro, 
Kilosa, Dodoma, Tabora 
mpaka Mwanza. 

Unieleze jinsi utakavyopanda 
stima kutoka pale Mwanza 
mpaka Bukoba. 

Kwaheri bwana. Safiri 

salama) 


Kwaheri bwana, asante) 


537 


Vema, Ningefurahi sana 


I see that the time is approach- 
ing, Yusufu. 

I must hurry (to catch) the train. 

Fine. 
would drop me a line as so0n 


I'!d be very happy if you 


as you get to Mwanza. 


Tell me all about the trip 
you've made. 

The trip from here in Dar es 
Salaam, Morogoro, Kilosa, 
Dodoma, and Tabora, as far 
as Mwanza. 

Tell me how you will take the 
steamer from Mwanza to Bukoba, 


Good bye, and safe trip, | 'travel 
in peace'J. 
Good bye, and thanks. 


abiria 
acha 
ada 
adhuhuri 
afadhali 
afisi (N) 
afya (N) 
—agiza 
—mahidi 
aina (N) 


ajabu 


ajili (N) 


“ake 


akili (N) 


“ako 


alasiri (N) 


alika 


ama... 
ama. 


Aa 
passenger 
to leave 
fee 
noon 
it is better 
office 
health 
to order 
to promise 
kind, sort 


amazement 


to be surprised 


cause, reason, 
sake 


his/her/its 


ability, 
intelligence 


your 
early afternoon 
invite 


either...OT... 


BASIC COURSE 


SWAHILI 
Vocabulary 
82 ambia to tell 66 
99 —ambukizwa to become infected 59 
25 amekwenda he is gone 21; 
102 —amka to wake up 114 
43 -amkia to greet, visit. The 56 
essential meaning is 
103 'greet'; it can be used 
for 'pay a friendly 
39 call! but for a visit 
more formal than one of 
7a friendly greeting, as 
for business etc., “zuru 
57 is commonly used. 
60R amri (N) aa command; authority, 100R 
rule 
112 
andika to write L5 
angalia to be careful 73 
106 
“angu my vu 
8oR 
—angusha to cause to fall, drop, 47 
even accidentally 
17 
anza begin 30 
111 
“ao their 29 
17 ardhi (N) soil 11 
102 asante thank you 10 
134 askari policeman 112 
(WA ) 
124 
asubuhi (N) morning 1 


538 


azima 


baada 
baada ya 
baba 


badala 
(N) 


badili 
bado 


bahari 
(N) 


bahasha 
(N) 


bahati 
(N) 


baiskeli (N) 


bakuli 
(MA) 


balozi 


bara (N) 


bardbara 


barabara 


barafu 


(N) 


SWAHILI 


OT 1L 
to borrow/lend 120 
Be 

after 7 
after 56 
father 26 
a substitute 113 
to change, 90R 
ekKchange 

not yet 25 
sea, ocean 60R 
envelope 103 
luck (good or 113 

bad) 

bicycle Lu 
bowl, basin 96 
consul 88 
the hinterland, 70R 


'up-country', 
country (of); thus 


thoroughly 39 
very well 

road, highway 99 
ice 119 


baraza 


(N) 


baridi 
(N) 


barua 
basi 


“baya 
beba 


bega (MA) 
bei 


biashara 


(N) 
bibi 
mbichi 


bidhaa 
(N) 


bila 
shaka 


bilauri 


539 


verandah, place of 112 
public council, court 
coldness 111 
letter L6 
nothing more 12 
bad 31 
to carry a child on 78 
back or hip 

shoulder iba 
price 16 
trade, commerce 112 
lady 33 
unripe 24 
merchandise 103 
undoubtedly 85 
glass L7 
pot (tea) 96 
ripe 17 
District Office 25 
valley, low-lying 100R 
country 

best 108 
bad (i.e. spoiled) 19 
gun 112 


AAA AA AA AAA —————— aa ——— 


bwana 


cha 
“chache 
“chafu 
“chagua 
chai 
chakula 


chama 
(VI) 


chandalua 
(VI) 

“changa 

“changa 


“changae 
nya 


cheche 


(N) 


chelewa 
-chemsha 


cheti 
(VI) 


-cheza 
chini (N) 


-choka 


for nothing 


master, sir 


dirty 

to choose 
tea 

food 


union, party 


mosguito net 
to collect 
young 


to miy 


a small slice 


To be late 
to heat 


certificate 


to play 


below, under 


to become tired 


BASIC COURSE 


68 


5Lo 


-chosha 


-choma 


chombo 


-chota 


chumba 
(VI) 
chumvi (N) 


“chunga 


chupa (N) 
chweo (MA) 


dada 


dakika 
(N) 


damu 


“danga 
nya 


dansi 


to make tired 90R 
to burn, apply fire 1009 
to 
vessel. Used of L7 
utensils and ships at 
sea 
to take a little 121 
water/firewood 
room 104 
salt 36 
to care for 99 
to eramine carefully. 125 
orange 9 
Alone usually means 51 
'school,' chuo kikuu 
'college or university' 
bottle 48 
appears in plu. 135 
machweo 'sunset, west' 

Da 
sister 65 
a minute 125 
blood 62 
to cheat, deceive 123 
dance 70 


daraja bridge 105 
(MA) or (N) 

darasa class 51 

dari (N) upper floor 104 

dawa (N). medicine 26 

debe (MA) Ya four-gallon tin 100R 


desturi (N) 
“dhani 
-dhuru 
dini (N) 


Ccirisha 
(MA ) 


dobi 
“dogo 


duka (MA) 


ee 


“ekundu 


elekea 


—elewa 
—cleza 
—elimisha 
elimu (N) 


“embamba 


SWAHILI 


a custom, practice 73 


to think 17 
to harm 83 
religion 51 
window 11L 
Jaundryman 90 
small 20 
shop 60R 
pa ya 
a casual way of 10 
saying 'yes' 
red 81 
to be directed 122 
toward 
understand 21 
ekplain 27 
to educate 80R 
education 31 


NarToWw 


100R 


embe (MA) 
or (N) 

enda 

-endelea 


endeleo 


—endesha 
—enea 
“enyewe 
epa 
“erevu 
“eupe 


“eusi 


faa 

-fa 
—-fagia 
fahamu 
faida (N) 


-fanana 


fanya 
farasi 
fedha (N) 
ficha 


—-fika 


mango 
go 
to continue 


appears in plu. 


to run (cause to go) 
to fit 

—self 

to avoid, escape 
shrewd, clever 
white 


black 


Fa 


to be suitable 

to die 

to sweep 

to know, bear in mind 
profit, advantage 


to resemble one 
another 


make, do 

horse 

money 

to hide something 


to arrive 


145 


86 


81 


60 
124 
115 
116 

90R 


70R 


23 
ho 
102 
124 


80 


BASIC GOURSE 


————————— 5 $”$5 ————————-—-—A—Au—u—u———— 


fikiri to think 47 gani? what kind? 8 
fitina jealousy, discord 111 gari la train Lo 
(N) moshi 
forodha customs house 135 gavana governor 60R 
(N) 
foronya pillowcase 93 gawanya to divide up, 90R 
(N) distribute 
fua to launder 91 geuka to turn 101 
“fuata to follow Ti ghali ekpensive 60R 
fujo(MA) disturbance 76 gharama — erpense 69 
fukuza to pursue 125 giza(sg. darkness L8 
of MA) 
fulana (N) undervest 138 godoro mattress 93 
(MA ) 
fulani such-and-such 90R 
gogo (MA) log 105 
fundi skilled worker of Lu 
any kind goma to refuse; to 110R 
strike (work) 
“funga to lock 104 
gugu (MA) weed 98 
fungua to unlock 1054 
“gumu hard, difficult 69 
“funika to close 63 
gunia (MA) gunny sack 130 
funua to open 64 
funzo course of instruction 80R 
(MA) Ha 
“fupi short 120 
furaha (N) rejoicing 70 haba few 69 
“furahi be happy 28 habari (N) news 1 
futa to wipe up 43 hafifu poor in guality 108 
haja (N) need 131 
aa haki (N) justice 68 
hakika (N) certainty 56 


Sha 


hali (N) 


hama 


Hamisi 
hamu (N) 
hapa 
hapana 
haraka (N) 
haribika 
haribu 


harufu (N) 


harusi (N) 
hasa 


hasara 


(N) 


hatari 
(N) 


hati (N) 
haya 
hazina (N) 
hebu 
hesabu (N) 


heshima 


(N) 
-hitaji 


hitimu 


hodari 


condition 


to move from one 
place to another 


given name (male) 


desire, longing 


here 

no 

haste 

to get broken 
to injure 


scent 


wedding (see 
arusi) 


ekactly, very 
much 


loss, damage 


danger 


document 
O.K. 
treasury 
'well, theni' 
arithmetic 


respect 


we need 


to finish 
training 


clever 


SWAHILI 


131 


100R 


99 


113 


85 


110R 


107 


51 


111 


18 


65 


33 


hoja(N) necessity 
homa(N) fever 


hotuba a speech 
(N) 


hudhuria to attend 


huko there 

huo that 

huwa generally 
sTa 


idara (N) department 


ijapokuwa even so, even if, 
although 


ikiwa if, whether 


ila ekcept, unless, but 
ili in order that 

“ingi many 

—ingia to enter 


“ingine some, other 
-isha finish 
ishara (N) signal 

ishi dwell 
isipokuwa ezcept that 
—ita to call 


itakiwavyo as is desired 


543 


67 
58 


140 


66 
38 
20 


146 


101 


126 


iba 


BASIC COURSE 
A—————————————————— AA —————— ia ———— 


Ja jina (MA) name 34 
jino tooth (pl. meno) 6. 
ja come 27 
jinsi way, method (often 80R 
jaa to fill up 38 (N) used with concords 
; of VI class) 
“jali to give honor to 100 
jioni e7ening 48 
jalia to assist, enable, 51 
show favor to, of “jitahidi try hard 127 
God's will jiwe (MA) stone (pl. mawe) 22 
“jongea to move, make a 125 
jamaa YTamily 29 motion 
(Noa pers.) 
jambo matter, affair, 1 jozi (N) pair 108 
(MA) trouble (pl. mambo) 
jua (MA). sun 100 
jana yesterday 36 
jua know 16 
jani (MA) leaf 75 
juhudi effort, erertion 80R 
jaribu to try ha (N) 
jasho . sweat 103 —-julikana to be known 70R 
(MA) 
Jumamosi Saturday 70 
je (used to introduce 8 
a yes-no guestion) Jumatano Wednesday 56 
je how? how about? 19 jumba (MA) Generally used of very 
large buildings, mansions 
jembe hoe 74 (Government House or the 
(MA) Sultan's Palace) etc. 
- jenga to build 110R jumla altogether 90 
(kwa) 
jengo (MA) building 134 jumla 
-jeruhi to bruise, wound 62 -jumlisha add 66 
jibu (MA) answer, reply 73 juu (N) on, concerning, top 35 
“jifunza. to study 39 juzi (MA) day before yesterday 65 


jiko (MA) stove, oven, kitchen, La 
cooking place (plo meko) 


jimbo (MA) province 29 


Suu 


kaa 
—kaanga 
kabati 
kabila (MA) 
kabisa 


kabla 
(N) 


kadhalika 


kahawa (N) 
kalamu (N) 
“kali 

kama 
kamata 
kama vile 


kamba 


(N) 
kanga (N) 
kanisa (MA) 


kanuni 


(N) 
kaptura (N) 


karatasi 


(N) 
karibu (N) 


“kasirika 


Ka 


live (reside ), 
remain 

£ry 

cupboard 

tribe 

guite 

before 

likewise, 

similarly 

coffee 

pen 

sharp, fierce 

as 

to seize 


for ekample 


rope, cord 


woman's garment 
church 


a general rule 


shorts 


paper 


near 


to be angry 


SWAHILI 


20 
131 
97 
37 
19 


70R 


90R 


1L 
L5 
122 
60R 
125 
60R 


120 


139 
Li 


102 


138 


103 


10 


114 


kasisi priesit 
kaskazini north 

(N) 
—kata to cut 
kati (N) between, among 
katika in 


Wa in the midst 
N 


kauka to get dry 
“kavu dry 
kawaida (N)custom 
—kawia to take a long time 
kazi (N). work 
kelele noise 

(MA) 
kengele bell 

(N) 
kesho (N) tomorrow 
kiasi (VI) amount 
kiazi (VI) potato 


kibarua day labor, one day 
laborer (VI anim.) 


kibao a small board 
(VI) 


kiberiti match 
(VI) 

kibwebwe style of women's dress 
(VI) 

kichwa head 


kicole finger, toe 


kidonge tablet 
(WB 


101 


135 


h9 


1h2 


25 
62 


58 


BASIC COURSE 


kifaa 
(VI) 


a household 
necessity 


kifaranga chick (dim.) 
(VI anim.) 

kifaru rhino (also faru 
(VI anime) (N anim.)) 


kifua (VI) chest 


kifungo button 
(VI) 
kijana young fellow 
(VI anime) 
kijiji village 
(VI) 
kijiko spoon 
(VI) 
kijiti small tree, undere 


(VI) brush 


kijito dim. of mto 'river' 
(VI) 

kikapu basket 
(VI) 

kike femininity (see 


Unit 55.) 
kiko (VI) pipe 


kikombe cup 


(VI) 
kimbia to run away 
kinanda stringed instrument, 
(VI) gramophone 
kinywaji aa drink 
(VI) 
kiongozi leader 
(VI animo.) 
kioo piece of glass, 
KVI) mirror 
kipande piece 
(VI) 
kipimo measurement 
(VI) 


131 


100 


122 


12 
92 
35 


22 
95 


74 
118 


83 


55 


116 
47 
99 


104 


50 


110R 

115 
86 
86 


546 


kisahani Oo saucer, small 
(VI) plate 

kisasa modern-style 

kisehem Ya small section 
(VI) 

kisima well, water hole 
(VI) 

kisu (VI) knife 

kitabu book 
(VI) 

kitambaa cloth, material 
(VI) 

kitambo early 
(VI) 

kitanda bed 
(VI) 

kiti (VI) chair 

kitoweo a relish 
(VI) 

kitu (VI) thing 


kiturguu (VI) onion 


kiume masculinity (See 
Unit 55.) 
kiuno waist 
(VI) 
kiwanja plot of ground 
(VI) 
kizaramo (language of the 


WaZaramo ) 


kodi (N) tar 


—kohoa to cough 
“kopa to borrow 
kopo (MA) metal vessel 
kosa(MA) Ya mistake 
mkosa to lack, err 


90R 


121 


90R 


131 


koti 
“kua 


kubali 


“kubwa 


kufuli 
(N/MA) 

kuku (N 
anim.) 


kuliko 


kumbe 


kumbuka 
kumi (MA) 
kuna 
kuni (N) 
“kunja 
"kusa 
nyika 
kusini (N) 
“kusudia 
kuta 


kutania 


coat, 
to grow 


to accept, to 
agree 


large 


. padlock 


chicken 


SWAHILI 


90 “kuu 


100 kwa 


67 kwa heri 


20 kwa 
hivyo 
kwamba 
1054 
90R kweli 
kwenye 


than, Lit. 'where 60R 
there is/are' used 
particularly in 


comparisons 


(ekpression of 
surprise ) 


to remember 
ten 

there is 
firewood 


to fold, wrap 
up, crease 


to be gathered 
together 


south 
plan 
to find 


to meet one 
another 


34 
Ja 
46 Jabda 
19 laini 
8 lakini 
120 lala 
120R -laza 
lazima 
110R 
-lazimu 
21 -lea 
Lo lenga 
88 leo 
110R “leta 
-letea 
“lewa 


547 


big, principal 
by, with, at 


with peace, to, with, 
in happiness 


therefore 

that, Lit. 'to say;' 
also 'ya kwamba' 
trus 


where there is 


La 


no 

perhaps 

soft, smooth 
but 

to sleep, lie down 
to cause to lie 
necessary 

to be necessary 
to rear 

to aim 

today 

bring 

to bring for/to 


to become drunk 


39 
15 
Li 


32 


57 


55 


81 


52 


alia 


lima 
“linda 
“lingana 
lini? 
“lipa 
livu 
loweka 


lugha (N) 


maadam 
maana (MA) 


maana (N) 


maarufu 


mabishano 
(MA) 

mafua 
(MA) 

mafuta 
(MA) 


magharibi 
(N) 

mahali 
(PA) 

maharagwe 
(MA) 


to Cry, Weep, 
YroaTr 


to cultivate 
to protect 
be alike 
wheng 

pay 

leave time 


to wet something 


Janguage 


since 
because 


meaning (sometimes 
MA Ple) 


famous 

dispute 

cold in the head 
kerosene; any oil 
or fat 

west 

place 


beans 


BASIC COURSE 


137 


ILI 
57 
64 


60R 
110R 
61 


48 


21 
Li 


3a 


548 


mahari Nowadays used for 
(N) 'ibride price! as weli 
as Islamic 'dower, 
dowry! 


mahindi OO maize (more than 
(MA) one ear) 


mahitaji needs 
(MA) 
makaa coal, charcoal 
(plo MA) 
maji (MA) water 
maliza to finish 
mama mother 
(N pers.) 
mambo matters (pl. of jambo) 


manufaa useful things, tools 
(MA) 


mapema early, soon 
(MA) 

mapumziko place/time of 
(MA) resting 


mara (N) time 


mashariki east 
(N) 
mashtaka accusations 
(ple MA) 
mashuhuri famous 
maskini misfortune, a poor man 


matata complications 
(MA) 

matembezi outing 
(MA) 


matoke type of food 
(pl. MA) 

mavuno harvest 
(MA) 


79 


LI 


27 


100R 


114 


103 


30 


mawaidha 


mazao 
(MA) 
maziwa 
(MA) 
mbaazi (N) 


mbali— 
mbali 


mbavuni 


mbegu 
(N) 


mbele (N) 


mbeleko (N) 


mbio (N) 


mboga (N) 


mbolea 


mbona? 


mbu 

(N anime) 
mbuzi 

(N anim.o) 


mchezo 
(MI) 

mchinjo 
(MI) 


advice (also, 
mavidha) 


crops 
milk 
peas 


various 


by the side 


seed 


ahead 
cloth or sling 


for carrying a 
child 


speed 

(general word 
for leafy 
vegetables) 
fertilizer 
why? Lit. 'do 
I observe! and 
should only be 
used when this 
sense fits. 
mosguitoes 


goat 


game 


style of womens 
dress 


SWAHILI 


147 


33 
14 
145 


60R 


78 


75 


88 


78 


125 


36 


72 


58 


90R 


142 


mchukuzi porter 


(WA) 


mchumba 
(WA) 


mchuzi 
(MI) 


mdanga-— 
nyifu 
(WA) 


mea 
meza (N) 
meza 


mfereji 
(MI) 


"“(wa) 


mgeni 
(WA) 


mgongo 
(MI) 
mgonjwa 
(WA ) 
mguu 
(MT) 
mia 


mimi 
mji (MI) 
mjomba 
(WA) 
mjumbe 
(WA) 


mkasi 
(MI) 


549 


boy/girl friend 
fiance(e) 


gravy, Soup, sauce 


a deceiver 


to grow 
table 
to shoot out 


ditch for carrying 
water 


doctor 


guest 


back 

a sick person 
leg, foot 
hundred 

I 

town 


kinship term used 


reciprocally by brother 


and son of a woman 


messenger, 
representative 


scissors 


35 


79 


'70R 


123 


98 


46 


75 
121 


128 


93 


76 
26 
53 
69 
14 
20 


113 


110R 


98 


mkate 
(MI) 
mke 
(WA ) 
mkono 
(MI) 
mkono wa 
kulia 


mkono wa 
kushoto 


motokaa 
(N) 
moyo 
(MI) 
mpagazi 
(WA) 
mpaka 


BASIC COURSE 


bread 
wife 

arm, hand 
right hand 


left hand 


the chief 


spear 


farmer 
door 


mountain 


groweTr 


guard 


plant 
much 
customer 


wild animai 


one 
fire 
automobile 
heart 


(replaced in revised 
edition by mchukuzi) 
to, until 


KL 
29 
53 


89 


88 


20 


122 


3a 
62 


io 


129 


137 


32 
108 
85 


113 


19 
92 
Lo 
73 
35 


51 


550 


mpaka 
(MT) 


mpango 
(MI) 


mpishi 
(WA) 
mpumbavu 
(WA) 


mpunga 
(MT) 
msaada 
(MI) 
mshahara 
(MI) 
mshipa 
(MI) 


mshono 
(MI) 


msitu 
(MT) 


mstari 
(MI) 

msumari 
(MI) 


mswaki 
(MI) 


mtaa (MI) 


mtama 
(MT) 


mti (MI) 
mtihani 
(MI) 
mto (MI) 
mto (MI) 
mtoto 


(WA) 
mtu (WA) 


boundary 

plan, arrangement 
system 

a cook 


a fool, dupe 


rice 
assistance 


Pay 


vein, artery, 
nerve, tendon 


style, cut 

land covered with 
bushes, small trees 
line 

naij 

twig used as tooth 
brush 

street 


mijlet 


tree 

a school ezamination 
pillow 

river 

child 


person 


110 


iba 


119 


121 


116 


115 


138 


70R 


74 
65 
93 
110 
" 


38 


SWAHILI 


mtumishi employee 127 
(WA) 

mtungi earthern pitcher, 121 
(MI) water jar 

muda (MI) period of time 35 

muhogo (MI) cassava 32 

muhuri postmark Also 46 
(MI) 'seal.,! For 'poste 


mark! generally alma 


ka ya” 
posi 
mume (WA) husband 80 
Mungu God 51 
mvua (N) rain 32 
mwaga to spill 43 
mwagika to become spilled. 43 
mwaka year 32 
(MT) 
mwalimu teacher 61 
(WA) 
mwando member 110R 
chama 
(WA) 
mwanae student 69 
funzi 
(WA) 
mwanamke woman 55 
(pl. wanawake) 
mwana— man 55 
mume (pl. wanaume) 
mwananchi citizen ibi 
(WA) 
mwandishi secretary 39 
(WA) 
mwendo (MI) journey 82 


551 


mwenyeji 
(WA) 


mwenzi 
(WA) 


na 


nafasi 
(N) 

nafuu 
(N) 


namna 


(N) 


nanasi 
(MA) 
nani? 


nauli 


(N) 


nawa 


the regular possessoOTr, 
inhabitant 


companion 


month, moon 
thorn 


large wooden spoon 


body 


end, last (price) 


finally 


forest 


shape, form 


parent 


a European 


and 
opportunity 
profit, gain 
kind, sort 
pineapple 
who3 

fare 


to wash face/nhands 


70R 


92 


68 
98 


70R 


115 


26 


34 


11L 


nazi (N). coconut/coconuts 
nchi (N) Jand, country 
ndani (N) inside of 
ndege bird, airplane 
(N pers.) 
ndizi banana/bananas 
.. (N) bucket 
ndugu kinsman of same 
(N pers.) generation 
“nene thick, stout 
neno (MA) word 
ng'aa to shine 
ng "ambo on the other side 
WA to stick to 
ng'ania 
“ngapi? how many? 
-ng'oa to uproot 
ngoja to wait 
ngoma drum 
(N) 
ng'ombe COW, OK 
(N animo) 
nguo cloth, clothes 
-nguruma to Tumble, roar 
nguruwe pig 
ni is/are 
ni in, at, on 
nibu (N) nib 


BASIC GOURSE 


125 


552 


nini 
njaa (N) 
nje (N) 


njia (N) 


njia 
panda 


njugu (N) 


huka 


what23 
hunger 
outside of 


path 


junction 


groundnuts 

to smell bad 
to smell good 
to complain 


buy for 
buy 
meat, 


grass 


buffalo 


to rain 
withhold, deprive 
to shave 
to become straight 
to suck 


after, on far side 
of 


house 


to drink 


19 
” 


89 


YA 
88 


19 
116 


116 


—ongoza 


Onja 
orofa(N) 
“ote 
—otesha 
ovyo 


mar, wa 


any at all 
to marry 


(a Luo surname) 


to bathe 
to swim 

to pick up 
to reguest 
see 


to see one 
another 


to get Tid of 
to leave 

to seem 

to converse 


to increase 
something, to 
add to 


to lead, cause 
to go right 


to taste, try 
story 

all 

raise 


at randon, 
carelessly 


SWAHILI 


yaa 
79 
30 
115 
38 
120 
103 


24 
98 


91 
36 
59 
63 


553 


<Pa 


to give 
scrape off 


dialect variant of 
mahali 

To apply 

to divide 

to weed 


(used in original 
edition to mean 
'furniture!; should 

be replaced by fanicha 


or vifaa vya nyumbani 
together 

broad, flat 

take 

raise 

large knife 


iron (for pressing) 
to split something 
get 

be available 


income (appears in 
plu. mapato) 


solitude 
take 

like, love 
Sometimes 


Coi ns 


whicn2 


also, too 


to hit, strike 


to cook 


motorcycle 


pepper 

to measure 
to bend 

to pass 
kind, gentle 
to accept 


beer 


rTecover from illness 


oT injury 


to crush by pounding 


to lose 


froth, lather, 


suds 
nose 
to rest 


to change air 


to make 1les8 
beach 


new 


BASIC COURSE 


83 


38 


554 


rafiki 


(N pers.) 


rafu (N) 
raha (N) 
rahisi 
rangi (N) 
—raruka 
ratli (N) 
“refu 


risasi 


(N) 
robo (N) 
rToho or 

tamaa 

(N) 
rudi 


rudishwa 


ruhusu 


ruka 


sadiki 


Ra 


friend 

shelf 

rest, comfort 
cheap 

color 

to get torn 

1 Ib. 

long, tall 


bullet 


ifu 
spirit 


to return 


to be caused to 


return 
to allow 


to fly, jump 


hour 
reason 
soap 


to believe 


1L 
10L 


100R 


132 


122 


65 


36 
LI 
91 


123 


aa A——— 


safari 


(N) 
safi 
safiri 
saga 
sahani (N) 
sahau 
saidia 
salama (N) 
salimia 
samaki 

(N animo) 
sana 


sanduku 


(N or MA) 


sasa 


sauti 


(N) 
sawa 


sawa—sawa 


sehemu (N) 
“sema 
senti (N) 


serikali 


(N) 
shabaha 
(N) 


shamba (MA) 


SWAHILI 


Journey 122 
clean LI 
to travel 65 
to pulverize 70R 
plate 47 
to forget 95 
hejJp 31 
with peace 26 


to convey regards 60 
to 


fish 13 
very mich 15 
bor L9 
NOW 13 
voice 125 
like 61 


egually, just the 124 
same 


section 37 
speak, Say 30 
cent (E. African), 19 
small change 

government 27 
target 124 
farm 7 


-shangio to make rejoicing 
lia for 


sheria law 
(N) 
shida difficulty 
(N) 
“shika grasp, take 
shilingi shilling 
(N) 
shimo pit, hole 
(MA) 
shinda spend the day 
shinda to surpass, Overcome 
shingo neck 
(N) 
shoka aze 
(MA) 
-shtaki to accuse, 
prosecute 


shughuli business 


(N) 

-shughu- be busy 
lika 

shuka sheet 
(N) 

—shuka to disembark 


-shukuru thank 


shule school 
(N) 
si is not/are not 
siafu 'driver ants! 
(N anim.)(kind of red ant) 
siagi butter 
(N) 


555 


80 


101 


106 


134 


119 


sifa (N) 
sifu 


sijambo 


—sikia 
sikiliza 
-sikitika 
siku (N) 
simama 
simamia 
simba (N 
animo) 
simu (N) 
sindano 
(N) 
sinema 
(N) 
sita 
siyo 
sogeza 
soko (MA) 
soli (N) 
soma 
somo (MA) 
starene 


(N) 
—stiri 


BASIC COURSE 


praise, reputation 100R 
to praise 70R 
I do not have 1 
trouble 

hear 37 
to listen 101, 124 
to be sorry 58 
day 28 
to stand up 80 
to stand by, 80R 
oversee 

lion 122 
telephone, 81 
telegraph 

needle 58 
cinema 70 
siy 36 
(negative of ndio) 19 
to bring near 96 
market 23 
sole 108 
to read, study 51 
an academic 51 
subject 

welfare, comfort 10 
to conceal 1Lo 


556 


sufuria 
(N or MA) 


sugua 
sukari 
(N) 
“sukuma 
sumbua 
supu (N) 


sura (N) 


suruali 


(N) 


taa(N) 
taabu (N) 


tabibu 
(daktari) 


tafadhali 
tafuta 
tajiri 
“taka 
“tamu 
tandika 
tangu 
—tangulia 
“tano 


tarajia 


a metal cooking pot 


to polish 
sugar 

to push along 
to annoy 
soup 
appearance 


pair of trousers 


Ta 


a light 
trouble, toil 


doctor 


please, I ask you 
to look for 

rich 

want 

sweet, pleasant 
to spread 

since 

to lead 

five 


to erpect 


120R 


135 


110R 


133 


tarehe 
(N) 


-tawanya 
tayari 
tazama 
tegemea 
teka 
-telemka 


-teleza 


-tembea 
tembelea 


tembo (N 
anim.o) 


tena 


-tengen- 
eza 


thamani 
(N) 


thumni 
(N) 
tia 
“tii 
toa 


toboa 
tofauti 
(N) 


toka 


date 


to scatter 
ready 

look at 
depend 

to draw water 
to descend 


cause to come 
down; be 
slippery 


to go for a walk 


to visit 
elephant 


again 


to repair 


price, value 


504 piece 


pour 
to obey 
to take away 


to bore a hole 
in 


difference, 
discrepancy 


come from, go 
from 


SWAHILI 


122 


127 


90R 


27 


tokeo results (appears in 
(MA) plu, matokeo) 
AA 
-tolewa to be put out, be taken 
out, produced 
tope mud, mire 
(MA) 
-toroka to run away 
—-tosha be sufficient 
toza make to pay 
tu onjy 
tuma to send 
tumaini to hope 
-tumbuka to have a cut or hole 
made in 
tumia to use 
tumwa be sent 
tunda a piece of fruit 
(MA) 
-tundika to hang up, suspend 
tundu nest, hole 
(N or MA) 
tunza to care for 
tunzo care 
(MA) 
“twa to set (of the sun) 
twiga giraffe 
Ua 
-ua to kil) 
ua (MA). flower 


557 


————————-——-———-—-————— 


136 


67 


118 


124 
15 


127 


11€ 


119 


125 


125 


98 


ua (U) 


ubao (UN) 


udevu 
(U-N) 


udongo 


ufunguo 
(U-N) 


ugali 
(U) 


ugonjwa 


hedge, yard 


blackboard, board, 
plank 


a hair of the face 


mud 


key 
stiff porridge 


illness 
porridge 
ignorance 


the work or status 
of being a clerk 


page 
Europe 
to ask 


rake, fork 


(gardening) 


poverty 
distance 


be hurt 
age 
flour, meal 


to join 


BASIC COURSE 


98 


64 


31 


63 
65 
93 


74 


123 


137 


—ungua 


upande 
(U) 

upesi 
(U) 

upishi 
(U) 


urefu 
(U) 

usaha 
(U) 

ushuru 


(U) 


usingizi 
.(U) 

uso 
(U-N) 


utetezi 


Cv) 
vuguvugu 


uza 


to burn 
direction 
guickly 


work or status of 
a cook 


length 
pus 
tar, duty 


sleep 


face 


politics 


lJukewarm 


sell 


Vaa 


to put on clothes 


garment 


lazy 


ba 
21 
87 


34 


86 
62 


1Lo 


94 


114 


51 


1 


19 


Li 


iba 


60R 


62 


145 


111 


———————————————————————— 


vua 
—yunjika 
vuja 


—vuka 


vumbi (N) 


—a 
—wahi 
wakati 
(UN) 
wala 


wali (U) 


wanga(U) 
wapi? 


—washa 


wasiwasi(U) 


wazi 


Wazo 


Wee 


—yeka 


to fish 


to become broken 


to leak 


to pass safely 
over 


dust 


be 


be in time, be 
ready 


time, occasion 


neither, nor 


cooked rice 


starch 
where? 

to ignite 
doubt 

open, evident 
thoughts < 


appears in plu. 
mawazo 


you 


to put 


SWAHILI 


36 


125 


52 


76 


70R 


100R 


weza 
wiki 
(N) 
wilaya 
(N) 
—winda 
wino (U) 


wivu (U) 


ya 
kwamba 


yaani 


yai (MA) 


yeye 


Tazor 


you 

to be able 

week 

district, province 
to hunt (game) 

ink 


jealousy, envy 


Y- 


thats. 


that is to say 


ess8 


he 


SEYA > 


bear (fruit, seed) 
many 

time, ancient times 
to increase 


good (i.e. not rotten) 


115 


80 


112 


8B0R 


29 


77 
69 
80R 
69 


19 


heavy 


to become familiar 
with 


habit — appears 
ia pu. mazo 


to prevent 


to go around and 
around 


to converse 


good 


BASIC COURSE 


81 


90R 


137 


79 


100R 


146 


17 


560 


YY U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1973. O0—498656 


